ગુજરાત રાજયના શિક્ષયાવિભાગના પત્ર-કમાંક 
મ્રશબ-1215/1786છ, તા.24-11-2016થી- મંજૂર 


ઇતિહાસ 


ધોરણ 12 


છ પ્રતિજ્ઞાપત્ર 


ભારત મારો દેશ છે. 
બધાં ભારતીયો મારાં ભાઈબહેન છે. 

હું મારા દેશને ચાહું છું અને તેના સમૃદ્ધ અને 

વૈવિધ્યપૂર્ણ વારસાનો મને ગર્વ છે. 

હું સદાય તેને લાયક બનવા પ્રયત્ન કરીશ. 

હું મારાં માતાપિતા, શિક્ષકો અને વડીલો પ્રત્યે આદર રાખીશ, 


અને દરેક જણ સાથે સભ્યતાથી વર્તીશ, 
હું મારા દેશ અને દેશબાંધવોને મારી નિષ્ઠા અર્પુ છું. 
તેમનાં કલ્યાણ અને સમૃદ્ધિમાં જ મારું સુખ રહું છે. 


ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળ 
જ વિધાયન', સંક્ટર 10-એ, ગાંધીનગર-382010 


૪ ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ, ગાંધીનગર 
આ પાઠ્યપુસ્તકના સર્વ હક ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાક્યપુસ્તક મંડળને હસ્તક છે. 
આ પાઠ્યપુસ્તકનો કોઈપણ ભાગ કોઈપણ રૂપમાં ગુજરાત રાજ્ય શાળા 
પાઠ્યપુસ્તક મંડળના નિયામકની લેખિત પરવાનગી વગર પ્રકાશિત કરી શકાશે નહિ. 


વિષય-સલાહકાર _ કે 
ડો. કે. સી. બારોટ 

હેબનસંમાત સાષ્ટ્રીવ અભ્યાસકમોના અનુસંધાનમાં ગુજરાત માધ્યમિક 
ડ. એમ. જે. પરમાર (કન્વીનરો અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડે નવા અભ્યાસક્રમો 
ડૉ. જી. ટી. સરવૈયા તૈયાર કર્યા છે. આ અભ્યાસક્રમો ગુજરાત સરકાર દ્વારા મંજૂર, 
ડૉ. જનક ગઢવી કરવામાં આવ્યા છે. 


ડો. નથના ત્રિવેદી 


મભર ગુજરાત સરકાર દ્વારા મંજૂર થયેલા ધોરણ 12, 
ડૉ. નરેન્દ્ર પરમાર 


યી ઇતિહાસ વિષયના નવા અભ્યાસક્રમ અનુસાર તૈયાર 
ડો. મકરન્દ મહેતા કરવામાં આવેલ આ પાઠ્યપુસ્તક વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ મૂકતાં 
ડૉ. ઈશ્વરલાલ ઓઝા ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળ આનંદ 
ડૉ. એસ. બી. સોલંકી કમકે. છે 
શ્રી મુકેશભાઈ ના. જોપી,  ં 
શ કાક સેઇ, હો: આ પાઠ્યપુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરતાં પડેલાં એની હસ્તપ્રતની 
શ્રી અરુણભાઈ બી. ગાંવિત આ સ્તરે શિક્ષણકાર્ય કરાવતાં શિક્ષકો અને તજજ્ઞો દારા 
ભાષાશુદ્ધિ સર્વાંગી સમીક્ષા કરતા આવી છે. શિક્ષકો તથા તજ્સોનાં 
શે, જશભાઈ પટેલે સૂચનો અનુસાર હસ્તપ્રતમાં યોગ્ય સૂધારાવધારા કર્યા પછી 
ક આ પાઠ્યપુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. 
સંયોજન પ્રસ્તૃત પાક્યપુસ્તકને રસપ્રદ, ઉપયોગી અને ક્ષતિરહિત, 
શ્રી આશિષ એચ. બોરીસાગર બનાવવા માટે મંડળે પૂરતી કાળજી લીધી છે તેમ છતાં 
1લિષય સંહકક સચ) શિક્ષણમાં રસ ધરાવનાર વ્યક્તિઓ પાસેથી પુસ્તકની 
નિર્માણ-સંયોજન પ ના 
ડા ગુશવત્તા વધારે તેવાં સૂચનો આવકાર્ય છે. 
(નાથબ નિયામક : શૈક્ષણિક) 
મુદ્રણ-આયોજન પી.ભારતી (5) 
શ્રી હરેશ એચ. લીમ્બાચીયા નિયામક કાર્યવાહક પ્રમુખ 
(નાથબ નિયામક : ઉત્પાદન), તા.04-11-2019. ગાંધીનગર 


પ્રથમ આવૃત્તિ : 2017, પુનઃ મુલ્શ : 2018, 2019, 2020 
પ્રકાશક : ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળ, 'વિઘયાયન', સેક્ટર 10-એ, ગાંધીનગર વતી પી. ભારતી (ડા, નિયામક 
મુદ્રક 


ભારતના દરેક નાગરિકની ફરજ નીચે મુજબ રહેશે :* 


(8) સ્ંનિમાનને વક્રદાર સ્હેવાની અને તેના આદર્શો અને સંસ્થાઓનો, રષ્ટ્રધ્વજનો 
અને રાષ્ટ્રગીતનો આદર કરવાની; 


(ખ) આઝાદી માટેની આપશી રાષ્ટ્રીય લડતને પ્રેરણા આપનારા ઉમદા આદર્શોને 
હદયમાં પ્રતિષ્ઠિત કરવાની અને અનુસરવાની; 

(ગ) ભારતનાં સાર્વભૌમત્વ, એકતા અને અખંડિતતાનું સમર્થન કરવાની અને તેમનું. 
રક્ષણ કરવાની; 

(5) દેશનું રક્ષણ કરવાની અને રાષ્ટ્રીય સેવા બજાવવાની હાકલ થતાં, તેમ કરવાની; 

(ચ) ધાર્મિક, ભાષાકીય, પ્રાદેશિક અથવા સાંપ્રદાથિક ભેદોથી પર રહીને, 
ભારતના તમામ લોકોમાં સુમેળ અને સમાન બંધૃત્વની ભાવનાની વૃદ્ધિ કરવાની, 
આઓના ગૌરવને અપમાનિત કરે તેવા વ્યવહારો ત્યજી 
દેવાની; 

(છ) આપશ સમન્વિત સંસ્કૃતિના સમૃદ્ધ વારસાનું મૂલ્ય સમજી તે જાળવી રાખવાની; 

(૪) જંગલો, તળાવો, નદીઓ અને વન્ય પશુપકષીઓ સહિત કુદરતી પર્યાવરણનું 
જતન કરવાની અને તેની સુધારણા કરવાની અને જીવો પ્રત્યે અનુકંપા રાખવાની; 

(ઝ) વૈજ્ઞાનિક માનસ, માનવતાવાદ અને જિજ્ઞાસા તથા સુધારણાની ભાવના 
કેળવવાની; 

(ટ) જાહેર મિલકતનું રક્ષણ કરવાની અને હિંસાનો ત્યાગ કરવાની; 

[ઠ) રાષ્ટ્ર પુરુષાર્થ અને સિદ્ધનાં વધુ ને વધુ ઉન્નત સોપાનો ભણી સતત પ્રગતિ 
કરતું રહે એ માટે, વૈયક્તિક અને સામૂરિક મ્રવૃત્તનાં તમામ ક્ષે શેષ હાંસલ 
કરવાનો પ્રયત્ન કરવાની; 

(૭) માતાનપિતાએ અથવા વાલીએ 6 વર્ષથી 14 વર્ષ સુધીની વયના પોતાના બાળક 
અથવા પાલ્બને શિક્ષણની તકો પૂરી પાડવાની. 


*ભારતનું સંવિધાન : કલમ 51-૨૪ 


અનુક્રમણિકા 


1. પર્વભૂમિકા અને અર્વાચીન ભારતના ઈતિહાસની આધારસામગ્રી ળા 
2. 18મી સદીના ભારતનો ઉત્તરાર્ધ અને સત્તપ્રાપ્તિ માટે સંઘર્ષ જ 
3. ભાસ્તમાં યુરોપિયનોનું આગમન 12 
4. ભારતમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું વહીવટી માળખું 19 
5. 1857નો સંગ્રામ ઝર 
6. કંપની શાસનની આર્થિક અસરો 35 
7, સામાજિક અને ધાર્મિક સુધારણાની ચળવળો 42 
8. રાષ્ટ્રીય આંદોલનો (1857-1919), 52 
9. સ્વરાજ માટેનો સંઘર્ષ (ઈ. સ. 1919-1947) 69. 
10. પ્રગતિનો પંથ અને સુદઢ રાષ્ટ્રિર્માશની પ્રક્રિયા 80 
11. આધુનિક યુગનો આરંભ 93 
12. 19મી સદીના અંતે વિશ્વની સ્થિતિથી પ્રથમ વિશ્વયુદના અંત સુધી 101 
13. ઈસ. 1919થી 1939 વચનનું વિશ્વ 11 
14. હરિતીય વિશ્વયુદ્ધ (1939-1945), 120 
15. હિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછીનું વિશ્વ 126 
16. સમકાલીન વિશ્વમાં રાજનીતિ, અર્થકારણ અને સમાજ 135 
17. વિજ્ઞાન અને ટેક્તોલૉજીને લીધે સમાજ અને સંસ્કૃતિમાં આવેલાં પરિવર્તનો 142 


9 ઉળપલળાળલપ ૦ લીગ, બત 2016. 
18150004501 (ણ; 106 ૦૦૫તઇલ્કડ 0 ળતા) હંતાાંડ દહાડ હાઉ ઇંટ 001018૮. 


1૯ 1હળતાંાં પાકક 0 1તતીંણ હાલાં 1તા0 10૯ કટક 10 8 લીટ 07 (પાપ ઊંટ છાલક, 
હયાત (010 1૯ 200૪માં ઇટ પળ. 


1૫8 લ્સાલામાં ઇળાળતંતાંત્ડ શળ ૦૦૯0૯5 ૦? તતો કણ લ૯ પ ઉંટ ર૯૦૦ પકત €બઝ વ્યાપ્ત 
છ 5પાત૪ ૦710 તીડ. 


1પ કાનઞાટ 00૫ણતંતાંતડ છત%૦૯0 ઈ!ણત્માંહટતરત & 17181 ઈશરત, 1 તા & 71110 1તળત શર, 
લખ્ાાધંશાળ & પાતી ળિતાતત્ય, કત૪૯ 101 0૦૯ પહત છટ 00૫૯05 ૮૦0૮૯0૯. 


192 કલીપઇક ર છાલડ ક 1પાંડ છા, પરપ ઇલા [સઝા ઉભ પરાંભાડ ડળાત્ડ, 


1 પૂર્વભૂમિકા અને અર્વાચીન ભારતના 


ઇતિહાસની આધારસામગ્રી 


એતિહાસિક સાધન સામગ્રી (દસ્તાવેજ વગેરે) વિના આપશે ઇતિહાસ જાણી શકતા નથી. તેથી તો કહેવાયું 
છે કે “દસ્તાવેજ નહિ, તો ઇતિહાસ નહિ.” આ એતિહાસિક સામગ્રી વિભિન્ન પ્રકારની હોય છે. તે અલેખિત 
અર્થાત્‌ પુરાતત્વીય અને લેખિત એટલે કે સાહિત્ધિક હોઈ શકે. એ ઉપરાંત (તેમજ) અન્ય અભિલેખિત 
સામગ્રી, કે જે લેખિત બાબતો સાથે સંકળાવેલ હોય તેનો પણ અત્રે સમાવેશ કરી શકાય, 


ઈતિહાસકાર આવી વિભિન્ન સામગ્રીનું અધ્યયન કરી તેમાંથી સત્ય તારવી આપણી સમક્ષ મૂકે છે. 
ઇંતિહાસલેખન માટે ઇતિહાસકાર ઘણાં બધાં સામાજિક વિજ્ઞાનો જેમ કે સમાજશાસ, રાજ્યશાસ્ર, અર્થશાસ્ર, 
ભૂગોળ અને માનસશાસનો પણ આધાર લે છે. એ જ રીતે તે કેટલાંક પ્રાકૃતિક વિશઞાનો જેમ કે ભૌતિકશાસ, 
રસાયણશાસ્ર, જીવશાસ્ત, પુરાતત્તવશાસ્ત્ર, નૃવંશશાસ્્રનો સહયોગ પણ પ્રાપ્ત કરે છે. આ પૈકીના પુરાતત્વશાસ્ત્ર 
અને ભૂગોળના સહયોગપૂર્ણ વિકાસથી ઇતિહાસલૈખન ઘલું સમૃદ્ધ બન્યું છે. ઇતિહાસમાં સમથ અને સ્થાનનું, 
અનેરું મહત્વ હોવાથી ભૂગોળને ઇતિહાસની આંખ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નેપોલિયન પ્રસિદ્ધ ઉક્તિ 
છે કે “તમે મને કોઈપણ રાષ્ટ્રની ભૂગોળ વિશે જણાવો, હું તમને તે રાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ જણાવીશ.” આવાં 
વિવિધ વિજ્ઞાનોની સાથે-સાથે ઇતિહાસકારો મૌખિક પરંપરાઓના અધ્યયન દ્વારા પણ ઈતિહાસ જાણવાનું જણાવે 
છે. માટે જ કહેવાયું છે કે “ઇતિહાસ માનવજીવનની પ્રયોગશાળા છે.” 


ભારતના સંપૂર્ણ ઈતિહાસમાં આધુનિક ભારતનો ઈતિહાસ અને એમાંય સ્વાતંત્રય સંગ્રામ દરમિયાન દેશની 
વિદેશી શાસનમાંથી મુક્તિ અર્થે થથેલી અનેક ચળવળો ખબ જ મહત્ત્વ ધરાવે છે. પ્રજાની સંવેદના, પીડા અને 
બલિદાનોની સાથે એ મહાન મુક્તિસંગ્રામ જોડાયેલો હોવાથી અત્રે લગભગ 200 વર્ષની અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી 
મુક્ત થવાની મથામલના આપલે સૌ, આ પુસ્તકમાં સમાવિષ્ટ પ્રકરલોના માધ્યમથી સાકી થવાના છીએ. 


અર્વાચીન ભારતનો ઈતિહાસ જાણવા માટેની એતિહાસિક સામગ્રી મોટા પ્રમાણમાં મળી આવી છે. 
ભારતમાં રાષ્ટ્રીય અભિલેખાગાર (દિલ્લી) અને રાજ્ય કક્ષાએ (ગાંધીનગર) આવેલા અભિલૈખાગારમાં આ 
માહિતીનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાંથી આધુનિક ભારતની રાજકીય, સામાજિક, આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક 
સ્થિતિ પર પ્રકાશ પાથરતા દસ્તાવેજો, ગ્રંથો અને પુસ્તકોનો સમાવેશ થાય છે. 18મી, 19મી અને 20મી 
સદીના પૂર્વા્પનો લગભગ 200 વર્ષનો સમયગાળો ઈતિહાસ લેખનની દષ્ટિએ મહત્તવપૂર્ણ છે. આ સંદર્ભે 
ભારતમાં આવેલી વિદેશી કંપનીઓ અને તેમની સાથે સંકળાયેલી માહિતીઓને આ આધારસામગ્રીમાંથી આપશે 
અલગ તારવી શકીએ એ માટે જરૂરી કેટલીક માહિતી, ક્રમબદ્ધ રીતે નીચે પ્રમાણે જોઈ શકાય. 
પોર્ટુગીઝ સાધનસામગ્રી : 

પોર્ટુગીઝ નાવિક વાસ્કો-દ-ગામા ભારતમાં આવ્યો (ઈ. સ. 1498) ત્યારથી (લઈને 1963 સુધીની) 
પોર્ટુગીઝ ઇતિહાસ સાથે સંકળાયેલ સાધનસામગ્રીનો અત્રે સમાવેશ થાય છે. આ સમયને લગતા મહત્તપૂર્ણ 
દસ્તાવેજો ભારતમાં પોર્ટુગીઝોનું મુખ્ય મથક બનેલા ગોવામાંથી મળ્યા છે. સાથે સાથે તત્કાલીન પોર્ટુગીઝ 
શાસનતંત્ર દ્વારા ભારતીય પોર્ટુગીઝ કંપનીનો પત્રવ્યવહાર અને દસ્તાવેજોનો સમૂહ પોર્ટુગલના પાટનગર 
લીંસબન ખાતે સંગ્રહિત કરવામાં આવ્યો છે. ભારતના આધુનિક ઈતિહાસકારોએ આ દસ્તાવેજોનું અધ્યયન 
કરી પોર્ટુગીઝ કંપનીનો ઇતિહાસ પણ તૈયાર કર્યો છે. ગોવા અને લીસબનના દસ્તાવેજો પર આધારિત એક, 


1 
પૂરુ અને અર્વશન ભારતના ઇતિવાસનો આપારસાપગરી 


મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંથ એક, સી, ડનવર્સે “રિપોર્ટ ઓન ધી પોર્ટ્ગીઝ રેકૉર્ડઝ' (1892) પ્રસિદ્ધ કર્યો. સુરેન્દ્રનાથ સેન, 
જેવા ભારતીય ઇંતિહાસકારે ગોવાના દસ્તાવેજોનું અધ્ધથન કરી વિસ્તૃત અહેવાલ તૈયાર કર્યો છે, પોર્ટ્ગીઝ 
ગવર્નર અને પ્રવાસીઓની નોંધોમાંથી પણ તત્કાલીન ભારતનો ઇતિહાસ આપછને સાંપડે છે. વાસ્કો-દ-ગામા, 
આલ્બુકર્ક, ડોમેંગો-પાયેઝ, ડુઅર્ટો બાર્બોસા તેમજ પાદરી મોન્સરેટે તત્કાલીન ભારત વિષે મહત્ત્વપૂર્ણ નોંધો 
આપી છે. તત્કાલીન ભારતીય ભાષાઓમાંથી પણ પોર્ટ્ગીઝો [વિશે ઘણી વિગતો પ્રાપ્ત થાય છે. મુગલ શાસકો, 
બીજાપુર, ગોલકોંડા, વિજયનગર જેવાં ભારતીય રાજ્યો સાથે પોર્ટુંગીઝોના સંબંધો પર માહિતી પ્રાપ્ત થાવ 
છે. ડૉ. જી. એમ. મોરાયસે *હિસ્ટ્રી ઓફ કેશ્ચિયાનિટી ઇન ઇન્ડિયા' જેવા મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંથમાં પોટુંગીઝોની 
ભારતમાં થયેલી પ્રવૃત્તિઓનો અહેવાલ આપ્યો છે. ભારતીય વિદ્યાભવન ગ્રંથશ્રેણીના આધુનિક ભારત વિશેના 
ગ્રંથોમાં પણ ડો. આર. સી. મજમુદાર જેવા સમર્થ ઇતિહાસકાર અને અન્ય ઇતિહાસકારોએ ભારતમાં પોર્ટુગલ 
રાજ્ય શાસનનો અહેવાલ અને ઇતિહાસ આલેખ્યો છે. “મુંબઈ ગેઝેટિયર' અને 'કેમ્બ્રિજ ઇન્ડિયન હિસ્ટ્રી' ગ્રંથ 
શ્રેણીમાં પણ ભારતમાં પોર્ટૂગીઝોની રાજકીય અને આર્થિક પ્રવૃત્તિઓની વિપુલ માહિતીઓ મળે છે. પોર્ટુગીઝ 
કંપની ભારતમાં 'એસ્ટાડો ડા ઇન્ડિયા' તરીકે ઓળખાતી હતી. તેના ભારતીય શાસનકર્તાઓ સાથે થયેલા 
પત્રવ્યવહારોમાંથી પણ મહત્ત્વપૂર્ણ એતિહાસિક સામગ્રી પ્રાપ્ત થાવ છે. 


ડચ સાધનસામગ્રી : 


૪૦.૯ વેરિનિસ્સી ઉસ્ટ ઇન્ડિઝ કેમ્પેયના - પણય્નાંકરતટ 0૯૭ા-॥તાંડલાટ €૦૦ ફાંટ તરીકે ઓળખાતી 
ડય ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના ભારત સાથેના સંબંધની એતિહાસિક માહિતી તેના મુખ્ય મથક બટાવિયામાંથી મોટા 
પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ થાય છે. એમસ્ટર્કમના કેન્દ્રીય અભિલેખાગારમાંથી પણ ભારત સાથેના ડય પ્રજાના રાજકીય 
અને વ્યાપારિક સંબંધોની માહિતી મળે છે. વળી કોચીન, ચીનસુરા, કોલમ્બો, ઢગ અને રીગા જેવાં ભારતીય 
અને વિદેશી કેન્દ્રોના દકતરોમાંથી પણ ડચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની વિશે એતિહાસિક સામગ્રી પ્રાપ્ત થાવ છે. 
શ્રીલંકાના કોલમ્બ્ોથી ડય ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના 8000 કરતાં વધારે દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે. કૃષિયર, 
ટિ, બર્ગ અને ગૃટ જેવા ઇતિહાસકારોએ આ કંપની સાથે સંકળાયેલા લગભગ 15 જેટલા આધુનિક ગ્રંથો 
સંપાદિત કર્યા છે. 


ફ્રેન્ચ સાધનસામગ્રી : 


ફ્રેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સાથે સંકળાયેલા મહત્તવપૂર્ટ દસ્તાવેજો ફાન્સના પેરિસમાં આવેલ કેન્દ્રીય 
અભિલેખાગારમાં જળવાથા છે. ભારતમાં તેમની મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓ ચેન્નઈ, મૈસુર અને હૈદરાબાદ સાથે 
સંકળાયેલી હતી. તેના સરકારી અભિલેખાગારોમાં આ કંપનીની પ્રવૃત્તિઓનો ઇતિહાસ સાંપડે છે. 17મી અને 
18મી સદીઓમાં ભારતમાં આવેલા બર્નિયર, ટેવર્િયર અને થેવેનો જેવા ફેન્ચ પ્રવાસીઓની પ્રવાસનોંધોમાંથી 
પણ આ સમયનો ઇતિહાસ અને ખાસ તો ભારતની આર્થિક પરિસ્થિતિનો ચિતાર મળી આવે છે. ઇન્ડિયા 
ઓફિસ લાઈબ્રેરી લંડન અને દિલ્હીના રાષ્ટ્રીય અભિલેખાગારમાં આ કંપનીને લગતા દસતાવેજો સંગ્રહિત છે. 
આધુનિક ગ્રંથોના જી. બી. મેલેસનના પુસ્તક હિસ્ટ્રી ઓક ધી ફ્રેન્ચ ઇન ઇન્ડિયા મહત્ત્વપૂર્ણ છે, આ સિવાય 
ડૉડવેલનું મદ્રાસ આસાપત્રોનું કેલેન્ડર તથા ડુષ્લે એન્ડ ક્લાઇવ ગ્રંથો અગત્યના છે. હિલ અને ફોરેસ્ટ જેવા 
લેખકોએ પણ મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્ય કર્યું છે. 

લોરેન્સનો ગ્રંથ 'એન્ગલો કૅન્ચ વૉર' મહત્તપૂર્ણ ઔતિહાસિક સામગ્રી આપે છે. આનંદરંગ પિલ્લાઈની 
નોંધો અને એંગ્લો ક્રૅંચવોરને બાર ગ્રંથોમાં પ્રસિદ્ર કરવામાં આવી છે, વિલકિન્સને લખેલ દક્ષિણ ભારતના 


ઈતિહાસની રૂપરેખા' પણ એતિહાસિક સામગ્રી ધરાવતો ગ્રંથ હોવાથી પર્યાપ્ત માહિતી પૂરી પાડે છે. 
2 


ઇશાય, પરક 12 


બ્રિટિશકાલીન સાધનસામગ્રી : 


ભારતમાં બ્રિટનની ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું (1757 થી 1857) શાસન રહયું છે. ત્યારબાદ (1858 થી 
1947) બ્રિટિશતાજનું શાસન રહ્યું. ભારત પર લગભગ 200 વર્ષ જેટલા લાંબા સમવ સુધી બ્રિટિશરોએ શાસન 
ચલાવ્યું હોવાથી બ્રિટિશકાલીન ઇતિહાસ જાણવા મોટા પ્રમાણમાં એતિહાસિક દસ્તાવેજો પ્રાપ્ત થયા છે. લંડનમાં 
ઇન્ડિયા ઓફિસ પુસ્તકાલયમાં ભારતને જાલ્રવા માટે લગભગ 50,000 જેટલા ગ્રંથો બ્રિટિશકાલીન આવેલા છે. 
એટલું જ નહિ, દિલ્ડી સ્થિત ભારતના રાષ્ટ્રીય અભિલેખાગારમાં પણ બ્રિટિશકાલીન ભારત સાથે સંકળાયેલા 
અનેક દસ્તાવેજો મળી આવે છે. ભારતના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાંથી 1857 સુધીમાં બ્રિટિશાસન સ્થપાઈ 
જતાં વિભિન્ન ભારતી પ્રદેશોમાં આવેલા અભિલેખાબાર અને પુસ્તકાલવોમાં વણાબધા ગ્રંથો સંબ્રહિત થયા છે. 
આધુનિક ભારતીય તેમજ તત્કાલીન અંગ્રેજ ઇતિહાસકારોએ પણ ખ્રિટિશકાલીન ભારત પર મહત્વપૂર્ણ ગ્રંયો 
લખ્યા છે. અંગ્રેજ ઇતિહાસકારો અને લેખકોમાં વી. એ. સ્મિથ, પી. ઇં. રોબર્ટ્સ, થોમ્બસન એન્ડ ગેરેટ, સર 
વિલિવમ જોન્સ, કર્નલ ટોડ, એલેક્ઝેન્ડર કાર્બ્સ, વાઇસરૉય કર્ઝન, કર્નલ વૉકર તથા જે. ડબલ્યુ. વૉટસનનો 
સમાવેશ થાય છે, થોમ્બસન એન્ડ ગેરેટે 'કેશ્કરિજ હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા' નામના ગ્રંથમાં બ્રિટિશકાલીન ભારતનું 
આવેખન કર્યું છે. 

ભારતમાં ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપનીના શાસનકર્તાઓ ઉપર પલ ઘણાં પુસ્તકો પ્રકાશિત થયાં છે. ક્લાઈવ અને 
વૉરન હેસ્ટિંગ્ઝ જેવા શરૂઆતના ગવર્નર જનરલના જાવન અને કવન વિશે સારાં એવાં પુસ્તકો લખાયાં છે. 
એ જ રીતે, કોર્નવોલિસ, વેલેસ્લી, વિલિયમ બેટિંગ, ઓકલેંડ, એલ. એન. બરો, ડેલહાઉસી, લિટન, રિપન, 
કર્ઝન અને માઉન્ટ બેટન વિશેનાં જીવન અને કવન વિશે પણ પુસ્તકો લખાયાં છે. આ પુસ્તકોમાં ગવર્નર 
જનરલ કે વાઇસરૉયની ભારતનીતિની વિગતે ચર્ચા કરવામાં આવી છે જેમાં તેમના વિભિન્ન સારા અને 
શાષ્રાજ્યનીતિનો સમાવેશ થાય છે, આ ક્ષેત્રે બ્રેડેન પોલવેલનું “લેન્ડ શિક્ટમ ઓફ બ્રિટિશ ઇન્ડિયા' મહત્વપૂર્ણ 
ગ્રંથ ગણાય છે. 
ઈ.સ. 1857ના મહાવિદ્રોડને લગતી સાધનસામગ્રી : 

ભારતમાં 1857ના મહાવિદ્રોઠ વિશે ખાસ કરીને સ્વતંત્રતા બાદ મોટા પ્રમાણમાં એતિહાસિક સાહિત્ય 
રચાયું છે. આ મહાવિદ્રોહ સાથે સંકળાયેલા દસ્તાવેજો ભારતીય પુરાતત્વ ખાતા તેમજ લંડનની કોમનવેલ્ય 
કચેરીના ગ્રંથાલયમાં સંગ્રહિત છે. આ મહાવિદ્રોહ વિશે સૌપ્રથમ (1859) સર સૈયદ અહેમદે લખાણ કર્યુ હતું. 
ત્યારબાદ વીર સાવરકરે 1857ના મહાવિદ્રોને “ભારતનો પ્રથમ સ્વતંત્રતાસંગ્રામ આલેખતું પુસ્તક લપ 
સુરેનદ્રનાથ સેને સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ કહી શકાય તેવો 'અઢારસો સત્તાવન' નામનો ઔતિહાસિક ગ્રંથ લખ્યો 
સ્વાતંત્રોત્તર ભારતમાં આ મહાવિદ્રોહ વિશે ખૂબ મોટા પાયે સંશોધનો થયાં છે જેમાં આર. સી. મજમુદાર જેવા 
સમર્થ ઇતિહાસકારે 'ધ સિપોય મ્યુટીની ઓફ ઇન્ડિયા - 1857' લખ્યું. એસ, બી. ચૌધરી, બિપિનચંદ્ર, સુમિત 
સરકાર જેવા ભારતીય ઇતિહાસકારોએ આ મહાવિદ્રોહ વિશે મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંથો લખ્મા છે. 


1857ના મહાવિદ્રોહ વિશે મહાન સામ્યવાદી ચિંતક કાર્લમાર્કસ અને ઇંગ્લૅન્ડના વડાપ્રધાન ડિઝરાયલીએ 
લખેલું લખાણ સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે. 

આ મહાયવિદ્રોહ વિશે અંગ્રેજ ઈતિહાસકારોએ પણ ખાસું કામ કર્યું છે. જે. ડબલ્યુ. કેચીએ અને કર્નલ જી. 
બી. મોલેસને 'હિસ્ટ્રી ઓફ ધ સિપોય વોર' લખ્યું છે. જ્હોન કે અને સિગ્યેરે પણ આ મહાવિદ્રોડ વિશે. 
મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંથ લખ્યા છે. ગુજરાતમાં 1857ના મહાવિદ્રોહ સંદર્ભ ડૉ. આર. કે. ધારૈયાએ અગત્યનો 


સંશોધનગ્રં પ્રસતુત કર્યો છે. 


પૂરજુમિક અને અર્વશન ભારતના ઇતિવાસનો આપારસાપગરી 


બ્રિટિશતાજના શાસનકાળને લગતી ઔતિહાસિક સાધનસામગ્રી : 

ભારતમાં 1857ના મહાવિદ્રોહ પછી તાજના શાસનનો પ્રારંભ થયો ત્યારથી લઈને સ્વતંત્રતા સુધીના 
સમગયગાળામાં અંગ્રેજોની વિભિન્ન નીતિનું બથાન કરતાં અનેક પુસ્તકો લખાયાં છે. તેમાં વી. એ. સ્તિથનું 
“ઓક્સફર્ડ હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા, પી. ઈ. રબટ્સનું “હિસ્ટ્રી ઓફ બ્રિટિશ ઇન્ડિયા' અને થોમસન 
ગૅરેટનું 'રઇસ એન્ડ ફલકિલમેન્ટ બ્રિટિશ રૂલ ઇન ઇન્ડિયા' અગત્યના ગ્રંથો ગણાવી શકાય, ભારતના 
બંધારણીય ઇતિહાસને ઉજાગર કરતા ગ્રંથોમાં એ. સી. બેનર્જકૃત *ઈન્ડિયન કૉન્સ્ટિટકૂશનલ ડોક્યુમેન્ટ્સ', એ. 
બી. કીથનું “ભારતનો બંધારણીય ઇંતિહાસ' અગત્યના ગ્રંથો છે. 


સ્વતંત્રતાસંગ્રામ દરાંમયાનની સાધનસામગ્રી : 


ભારતીય સ્વતંત્રતાસંગ્રામ અને આ સંગ્રામના મહાન નેતાઓ ઉપર પ્રચુર માત્રામાં પુસ્તકો, ગ્રંથો, 
દસ્તાવેજો, વર્તમાનપત્રો જેવા સ્વરૂપે સાધનસામગ્રી મળે છે. દાદાભાઈ નવરોજીના પુસ્તક 'પોવર્ટી એન્ડ 
અનબ્રિટિશ રૂલ ઇન ઇન્ડિયા' તેમજ રોમેશચંદ્ર દત્તના “ઇકોનોમિક હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા'થી તેની શરૂઆત થાય 
છે. પટ્ટાભી સૌતારામૈયાના ગ્રંથ હિસ્ટ્રી ઓક ઇન્ડિયન નેશનલ કૉંગ્રેસ તેમજ ડૉ, તારાચંદના 'કીડમ મુવમેન્ટ 
ઓફ ઇન્િવા'ના ગ્રંથો આ ક્ષેત્રે મહત્ત્વપૂર્ણ છે, આધુનિક ભારતીય ઇતિહાસકારોએ સ્વતંત્રતાસંગ્રામ વિશે 
(1950 પછી) વિભિન્ન દષ્ટિકોલથી ભારતીય સ્વતંત્રતાનો ઈતિહાસ રાષ્ટ્ર સમક્ષ મૂક્યો છે. 


આવા મહ્ત્તપૂર્ણ ગ્રંથોમાં ભારતીય વિદ્યાભવન ગ્રંચશ્રેણીનો સમાવેશ થાય છે. આર, સી, મજમુદારના 
વડપણ હેઠળ સમગ્ર ભારતનો ઈતિહાસ લગભગ બાર જેટલા ભાગોમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે. સુમીત 
સરકાર, બિષિનચંદ્ર, રજની પામઠ્તત, પંડિત સુંદરલાલ, અમલેન્દુ ગુહા જેવા મોટા ગજાના ઇતિહાસકારોએ 
સ્વંત્રતાસંગ્રામ ઉપર મહત્તવપર્શ ગ્રંથો લખ્યા છે. તો રાજા રામમોહનરાથથી લઈને મહાત્મા ગાંધી સુધીના 
મહાન ભારતીયો વિશે પણ મહત્વપૂર્ણ પુસ્તકો લખાયાં છે. નગેન્દ્રનાથ ગુષ્તાનું પુસ્તક “સેવન લાઇવ્સ' આ 
કેત્રે મહત્વપૂર્ણ ગણી શકાય. મહાત્મા ગાંધીના જીવન અને કવન વિશે કદાચ સૌથી વધારે લખાયું છે. 
મહાત્મા ગાંધીના પત્રવ્યવહારો અને તેમના વિચારો અંગે લગભગ સો ગ્રંથોમાં નવજીવન પ્રકાશને “ગાંધીજીનો 
અકરદેહ' નામે પ્રકાશન કર્યું છે, ગાંધીજીની આત્મકથા 'સત્યના પ્રયોગો' પણ એટલો જ મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંષ 
ગણાવી શકાય. મહાદેવભાઈ દેસાઈએ ગાંધીજીની જીવનચર્થાને ચાલીસ જેટલા ભાગોમાં 'મહાદેવભાઈ ડાયરી' 
શોર્પક તળે આવરી લીધી છે. ગાંધીજીના જીવન અને કવન પર રોમારોલાં, નારાયણ દેસાઈ, મનુ ગાંધી, 
જવાહરલાલ નેહરુ, સરદાર પટેલ અને ડૉ. આંબેડકરે પણ મહત્તવપૂર્ એતિહાસિક ગ્રંથો લખ્યા છે. લેપિન્સ 
અને કોલિયરે “અડધી રાત્રે આઝાદી' જેવો મહત્ત્વપૂર્ણ ગ્રંથ લખ્યો છે. તો રામચંદ્ર ગુહાએ “ઇન્ડિયા આફટર 
ગાંધી' અને બિપિનચંદ્રએ “સ્વતંત્રતા કે બાદ કા ભારત' જેવા અગ્રિમ ગ્રંથો લખ્યા છે. 
પ્રાદેશિક ઔતિહાસિક સાધનસામગ્રી 


ભારતમાં વિભિન્ન પ્રદેશોમાં થયેલી સ્વતંત્રતાસંગ્રામની ચળવળોનો ઈતિહાસ પણ મોટા પ્રમાણમાં લખાયો 
છે. ગુજરાતમાં આવા ગ્રંથોના ભો. જે, વિધાભવન દ્વારા દસ ગ્રંથોની ગ્રંથશ્રેણી દ્વારા કેટલાક ભાગોમાં 
બ્રિટિશકાલીન ઇતિહાસ લખાયો છે. મગનલાલ વખતચંદે “ગુજરાત દેશનો ઇતિહાસ' અને “અમદાવાદનો 
ઈતિહાસ' લખ્યો છે. એલેક્ઝેન્ડર ફાર્બસે *રાસમાળા'માં ગુજરાતનો ઇતિહાસ આલેખ્યો છે. તો કર્નલ ટોડે 
“ટ્રાવેલ્સ ઇન વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયા'માં રાજસ્થાન અને ગુજરાતના પ્રવાસવર્ણનની નોંધો કરી છે. જૅમ્સ મેકમર્ડો, કર્નલ 
વૉકર જેવા અંગ્રેજોએ પણ કચ્છ અને કાઠિયાવાડ પર વિશિષ્ટ ગ્રંથ લખ્યા છે. જદુનાથ સરકાર અને જી, એસ. 


4 
શાર, ધેરક 12 


સરદેસાઈ નામના મહાન ઇતિહાસકારોએ પણ આધુનિક કાળ વિશે ઠીક-ઠીક લખાશ કર્યું છે. ગાયકવાડી 
શાસન અને કચ્છ તથા કાઠિયાવાડનાં દેશી રાજ્યો સાથે સંકળાયેલા અનેક ખતપત્રો પણ આ સમયનો 
ઇતિહાસ પૂરો પાઠવામાં મદદરૂપ થાય છે. 

વર્તમાનપત્રો અને સામયિકો : 


બ્રિટિશકાલીન ભારતમાં રાષ્ટ્રવાદના પ્રચાર-પ્રસાર અર્થે અને સામાજિક અને ધાર્થિક સુધારણા ક્ષેત્રે અનેક 
સામથિકો અને વર્તમાનપત્રો પ્રચલિત થવાં હતાં. ભારતમાં (1780) જેમ્સ એ. હીકીએ “બેંગોલ ગેઝેટ' થકી 
પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી, રાજા રામમોહનરાય ભારતીય નવજાગૃતિ અને પત્રકારત્વના પિતા હતા. તેમણે 
સંવાદ-કૌમુદી જેવાં પત્રનું સંચાલન કર્યું હતું. સ્વંત્રતાસંગ્રામ સાથે સંકળાયેલાં વિશિષ્ટ વતંમાનપત્રો અને 
સામયિકોમાં દાદાભાઈ નવરોજીના 'રાસ્તગોકતાર', મુંબઈના 'મુંબઈ સમાચાર', કેશવચંદ્ર સેનના “સુલભ 
સમાચાર', લોકમાન્ય તિલકના “મરાકા' અને 'કેસરી', એની બેસન્ટના “ન્યૂ ઇન્ડિયા' અને 'કોમનવિલ', 
બારીન્દ્ર અને અરવિંદ ધોષના 'ુગાન્તર' અને 'સંધ્યા', ઈશ્વરચંદ્ર વિઘાસાગરના 'સોમપ્રકાશ', સ્વામી 
વિવેકાનંદના પ્રબુદ્ધ ભારત', મોતીલાલ ષોષના “અમૃત બાઝાર પત્રિકા', મહાત્મા ગાંધીના 'યંગ ઇન્ડિયા' અને 
'હરિજન', બારતેન્દુ હરિશચંદ્રની “પત્રિકા હરિશચંદર' (મેગેઝિન), મોતીલાલ નેહરુનું 'ઇન્તિપેન્ડન્ટ્સ', મૌલાના 
ખાઝાદનું 'અલ-હિલાલ' તેમજ હિંદુસ્તાન ગદર પાર્ટીનું 'ગદર' સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ ગણાવી શકાય. 
સિક્કા : 


બ્રિટિશરોએ ભારતમાં પોતાની સિક્કા પદ્ધતિ અમલી (ઈ.સ. 1834) બનાવી. તે પૂર્વે મુગલ બાદશાહોના 
સિક્કા જેમાં દામ અને રૂપિયાનો સમાવેશ થાય છે તે પ્રચલિત હતા. કંપની શાસનકાળ દરમિયાન સોનાના 
ગીની પ્રકારના અને ચાંદી તથા આંબાના સિક્કા અમલમાં હતા. તાજના શાસનની શરૂઆત 
(ઈ.સ. 1818) થતાં, રાણી વિક્ટોરિયાની છબીવાળા અને વિક્ટોરિયા કવીન લખેલા સિક્કા પ્રચલિત થયા. 
એડ્રર્ક સાતના સિક્કા બોડિયા રાજાના સિક્કા કહેવાતા. 
જયારે રાજા જ્યોર્જ પંચમના સિક્કા તાજ અને શાહી 
પોશાકવાળા પ્રચલિત બન્યા હતા. ભારતમાં બ્રિટિશ પ્રાંતોમાં 
બ્રિટિશ સિક્ઠાનું ચલણ હતું. જયારે હિંદનાં દેશી રજવાડાના 
ચજાઓ પોતાની રીતે સિક્કા બહાર પાડી શક્તા. સૌરાષ્ટ્ર, 
કચ્છ અને વડોદરાના રાજાઓ તથા અન્ય ભારતીય રાજાઓ, 


દેવનાગરી લિપિમાં સિક્કા ચલાવતા. શ્રી વિક્ટોરિયાની છબીવાળા અને 
વિક્ટોરિયા કવીન લખેલ સિક્કા 


ભારતમાં આવેલી વિભિન્ન ઘુરોપીય સત્તાઓના 

આગમનથી ક્રમશઃ ભારતમાં પરિવર્તન થતું રહયું. છેવટે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ (1757) પોતાના 
શાસનનો પ્રારંભ કર્યો. બ્રિટિશ સત્તા લગભગ 200 વર્ષ સુધી ભારત પર ચાલતી રહી. બ્રિટિશ સત્તાની [વિભિન્ન 
નીતિઓ વિશે અંગ્રેજીમાં એતિહાસિક સામગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે, તો સ્હતંત્રતાસંગ્રામ વિશે પલ્મ મોટી માત્રામાં 
ભારતીય તથા વિદેશી ભાષામાં એતિહાસિક સાધનસામગ્રી મળી આવે છે. લગભગ સો વર્ષ લાંબા ચાલેલા 
સ્વાતંત્રસંગ્રામ અને તેના અગ્નગલ્ય નેતાઓ વિશે પલ મોટી માત્રામાં લખાણ થયેલું છે. આ બધી બાબતોને 
ધ્યાનમાં લઈ આધુનિક ઇતિહાસકારોએ આધુનિક ભારતનો ઇતિહાસ લખી સ્વતંત્રતાસંગ્રામના ઇતિહાસ પર. 
પ્રકાશ પાથર્યો છે. 


પૂરજુમક અને અર્વન બારના ઇતિવાસનો આપારસાપૌરી 


1. નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત જવાબો આપો 


(1) “એતિહાસિક સાધનસામગ્રી વગર આપશે ઇતિહાસ જાણી શકતા નથી.” વિધાન સમજાવો. 
(2) ભારતમાં પોર્ટુગીઝ ઇતિહાસને લગતી સાધનસામગ્રી પર નોંધ લખો. 
(3) ભારતનો જ્રિટિશકાલીન ઇતિહાસ જાણવા માટે કઈ સાધનસામગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે ? 
(4) ઈસ, 1857ના મહાવિદ્રોહ જાણવા માટે કઈ સાધનસામગ્રી પ્રાપ્ત થાય છે ? 
(5) આધુનિક ભારતનો ઇતિઠાસ જાણવા માટે આધૂનિક ઇતિહાસકારોનું એતિહાસિક પ્રદાન ચર્ચો. 
2. આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તરો આપો : 
(1) પોર્ટુગીઝ કંપનીએ પોતાની કોઠીઓની સ્થાપના કાં કયાં કરી હતી ? તેની માહિતી કયાંથી મળે છે ? 
(2) ઇતિહાસની આધારસામગ્રી તરીકે વર્તમાનપત્રો વિશે માહિતી આપો. 
(3) ઉ્રાટિશ સિક્કાઓમાંથી પ્રાપ્ત થતો ઇતિહાસ સમજાવો. 
(4) ભારતીય રાષ્ટ્રીય અભિલેખાગાર વિશે ટૂંકમાં માહિતી આપો. 
(8) કરેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના માહિતીસોત વિશે ચર્ચા કરો. 
3. આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર આપો : 
(1) રાષ્ટ્રીય અભિલેખાગાર ક્યાં આવેલું છે ? 
(અ) મુંબઈ (બ) કોલકાતા (ક) દિલ્હી (5) ચેન્નાઈ 
(2) સુરેન્દરનાથ સેને મહાવિદ્રોહ અંગે કયું પુસ્તક લખ્યું ? 
(અ) 'અઢારસો સત્તાવન' (બ) “મહાવિદ્રોહ' (ક) 'મહાસંગ્રામ'મ (ડ) 'વિષ્લવ' 
(3) ભારતીય વિદ્યાભવન ગ્રંથશ્ેીના સંપાદક કોણ હતા ? 
(અ) એસ. એન. શેન (બ) જવાહરલાલ નેઠરુ (ક) આર, સી. મજમુદાર (ડ) જદુનાથ સરકાર 
(4) ઈ.સ. 1857ના મહાવિદ્રોહ પર સંશોધન કરનાર ગુજરાતી ઈતિહાસકાર કોણ હતા ? 
(અ) મગનલાલ વખતચંદ (બ) રમણલાલ ધારૈયા (ક) દેવેન્દ્ર ભટટ (6) મકરન્દ મહેતા 
(8) 'ગાંધીજીનો અકરદેહ' પ્રકાશિત કરનાર પ્રકાશક જણાવો, 
(અ) દિલ્હી યુનિવર્સિટી (બ) રાજ્ય અભિલેખાગાર 


(ક) નવજીવન પ્રકાશન (8) ગુજરાત યુનિવર્સિટી 


શાર, ધેરક 12 


18મી સદીના ભારતનો ઉત્તરાર્ધ 
અને સત્તાપ્રાપ્તિ માટે સંઘર્ષ 


18મી સદીનું ભારત ભારતના ઇતિહાસમાં અનેક મહાન પરિવર્તનો લાવનારું બની રહ્યું. મુઘલ સામ્રાજ્યના 
છેલ્લા શક્તિશાળી બાદશાહ ઔરંગઝેબના મૃત્મુ બાદ આટલા વિશાળ સામ્રાજ્યને સંભાળી શકે તેવા વારસદારના 
અભાવથી મુધલ શાસન પતન તરક ધકેલાયું. મુઘલ શાસનના પતનને પરિણામે ભારતમાં અનેક નાનાં-મોટાં 
સામ્રાજ્યો ઊભાં થયાં અને તે બધાં પોતાની શક્તિ વધારવા માંહોમાંહેની લડાઈમાં વ્યસ્ત થયાં. મરાઠા, મૈસૂર, 
હૈદરાબાદ અને બંગાળ જેવાં રાજ્યો આમાં મોખરે હતાં, તેઓ વચ્ચે એકતાનો અભાવ હતો. આવે સમયે વિશ્વભરમાં 
મહત્ત્વપૂર્ણ રાજકીય મહાસત્તાનું સ્થાન મેળવનાર બ્રિટને ભારતમાં સર્જાયેલા આ રાજકીય થુન્યાવકાશનો લાભ લેવાનું 
નક્કી કર્યું, શક્તિશાળી સેના અને ફ્ટનીતિશ અધિકારીઓ ધરાવનાર બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા' કંપનીએ મહત્તમ આર્થિક 
શોષણ કરવા રાજકીય સત્તા સ્થાપવાનું નક્કી કર્યું, પરિણામે એક વિદેશી સત્તા ભારતના રાજકીય તખ્તા પર 
પ્રતિસ્પર્ધા રૂપમાં પ્રવેશી. ભારત માટે આ કપરો કાળ હતો ભારતીયો એક તરક અંદરો-અંદર લડાઈઓમાં વ્યસ્ત 
હતા. એવે સમયે બ્રિટન તેનો લાભ લઈ ભારતમાં શાસન સ્થાપવા આતુર હતું. વેરવિખેર અને નિર્બળ ભારતીયોને 
તેઓ સરળતાથી અંકુશમાં લઈ શકે તેમ હતા. એટલે જ, મહાત્મા ગાંધીએ નોંધ્યું છે કે, “ઈંગ્લેન્ડે ભારત જીત્યું નથી 
પરંતુ ભારતીયોએ જ સોનાની થાળીમાં (તાસકમાં) ભારત ઈંગ્લેન્ડને ભેટમાં આપ્યું હતું.” એ સાચું જ છે. 

ભારતનું મુધલ સાપ્રાજ્વ તત્કાલીન વિશ્વનાં સૌથી મોટાં સામ્રાજ્યો પૈકીનું એક હતું પરંતુ 18મી સદીના પૂર્વાર્ષમાં 
ખાસ કરીને ઔરંગઝેબના મૃત્યુ બાદ તે પતનોન્મુખ થું. નાદિરશાહ જેવા શક્તિશાળી ઈરાની આકમલે (ઈ.સ. 1739). 
મુધલ સામ્રાજ્યના પતનને ઝડપી બનાવ્યું. ઔરંગઝેબના મૃત્યુ પછી તેના ત્રણેય પુત્રો વચ્ચે વારસાવિગ્રહ ફાટી નીકબ્યો. 
છેવટે બહાદુરશાહ ગાદી પર આવ્યો. તે એક વિદ્વાન અને યોગ્વ રાજવી હતો. એટલું જ નહીં પણ ઔરંગઝેબથી વિરૂદ્ધ તેણે 
છિન્દુઓ સાથે સમતાપૂર્ણ વ્યવહાર કર્યો, રાજપૂતો સાથે પણ તેલ સારા સંબંયો બાંધ્યા હતા. જોકે, રાજા જયસિંહ અને 
અજીતસિંહ સાથે તેમજ મરાઠા સરદારો સાથે તેની અવ્યવસ્થિત નીતિને કારણે તેમની સાથેના સંબંધો બગડ્યા. તારાબાઈ 
અને સાહુ વચ્ચે વારસાવિગ્રહના પ્રશ્ને તેશે યોગ્ય કાર્યવાહી ન કરતાં મરાઠાઓ પણ તેની વિરુદ્ધ ગયા. 

મુધલ બાદશાહ બહાદુરશાહે શીખ ગુરુ ગોવિંદિંહ સાથે પણ સુમેળભર્યા સંબંધો બાંધ્યા, ગોવિંદરસિંહના મૃત્યુ બાદ 
બંદાબહાદુરે શીખોનું નેતૃત્વ લઈ બહાદુરશાહ વિરુદ્ધ વિદ્રોઠ કર્યો. એટલું જ નહિ પણ સતલજ અને યમુના નદી 
વચ્ચેનો સમગ્ર પ્રદેશ પણ તેમણે કબજે કર્યો, બહાદુરશાહે બુંદેલા સરદાર છત્રસાલ સાથે મિત્રતા જાળવી રાખી. જોકે, 
બહાદુરશાહની શાસનવ્યવસ્થા કથળી રહી હતી. તેનું મૃત્યુ (ઈ.સ. 1712) થતાં ફરીથી મુલ સામ્રાજ્ય અંધાધૂંધીમાં 
ફસાયું. પછીથી થયેલ ઉત્તરાધિકારના યુદ્ધમાં જહાંદારશાહની જીત થઈ. તેનો વજીર જુલ્કીકાર મહત્તાકાંશી હતો. જોકે 
તેના સમયમાં રાજપૂતો સાથે પુનર્સબંધો બંધાયા. જુલ્ફીકાર વિરુદ્ધ ષડયંત્ર રચી ફરૂખશીયર ગાદી મેળવવામાં સફળ 
(ઈસ. 1713) થયો. સૈયદબંધુઓએ તેને મદદ કરી. ફરૂખશીયર પણ સક્ષમ ન હતો. તેના સમયમાં મુધલ સામ્રાજ્ય 
નિર્બળ બન્યું. ઈ.સ, 1719 થી ઈસ. 1748 સુધીના લાંબા સમય સુધી કરૂખશીયર બાદ મોહમ્મદશાહે શાસન કર્યુ, તે 
નિર્બળ હોવાને કારણે ખાસ કરીને મરાઠા સરદારો, અવધ, બંગાળ અને પંજાબ પર પોતાનું આપિપત્ય જાળવી 
શક્યો નહીં. તેના સમયમાં નાદિરશાહના આક્રમણે વધારે કકોડી સ્થિતિ ઊભી કરી, હવે (ઈ.સ. 1759) શાહઆલમ, 
દ્વિતીય ગાદી પર આવ્યો. તે હિંમતવાળો અને યોગ્ય શાસક હતો પરંતુ મુધલ સામ્રાજ્યનો ઉદ્ધાર કરવો તેના માટે 
સંભવ ન હતો. અંગ્રેજોએ (ઈ.સ. 1757 અને 1764) બંગાળ પર મહત્તપૂર્ણ વિજય પ્રાપ્ત કર્યો, તે ક્રમશઃ 
દિલ્લી તરફ આગળ વધી રહ્યા. અંતે (ઈ.સ. 1803) અંગ્રેજોએ દિલ્લી કબજે કર્યું. મુધલ શાસનના આવા નિર્બળ 
ઉત્તરાધિકારીઓને કારણે ભારત બ્રિટિશસત્તાનું ભોગ બન્યું. 
હૈદરાબાદ અને કર્ણાટક 


હૈદરાબાદ રાજ્યની સ્થાપના (ઈ.સ. 1724) આશફજહાંએ કરી. 


પાછળથી નિઝામ-ઉલ-મુલ્ક તરીકે ઓળખાયો. 


7 
18મી સદીના ભારતનો ઉત્તર અને સતાપરમિ મટે શર 


ઔરંગઝેબના મૃત્યુ બાદ તેણે દક્ષિણમાં જઈ ક્રમશઃ હૈદરાબાદ રાજ્યનો પાયો નાંખ્યો. અંદરખાને મુધલ સામ્રાજ્યથી 
સ્વતંત્ર રહેવાનું નકકી કર્યું, મુઘલ સામ્રાજ્યના નમૂના અનુસાર દખ્ખણમાં પલ તેણે વ્યવસ્થિત વહીવટી પદ્ધતિનો 
પ્રારંભ કર્યો. તેના દીવાન પુરજ્ચંદે દખ્બણમાં મહેસૂલી વ્યવસ્થા સ્થાપવામાં તેને મદદ કરી. તેનું મૃત્યુ થતાં તેના 
રાજ્યમાં અંધાધૂંધી ફેલાઈ. કર્શાટકના નવાબ શાહાદત્‌લ્લાખાંએ પોતાના ભત્રીજા દોસ્તઅલીને પોતાનો 
ઉત્તરાધિકારી નીમ્યો. ત્યારબાદ (ઈ.સ. 1740) બંને રાજ્વો વચ્ચે વારંવાર સંઘર્ષ થવાથી બંને નિર્બળ બન્યાં અને 
યુરોપિયન કંપનીઓએ ભારતીય રાજકારણમાં હસ્તક્ષેપ કરવાની શરૂઆત કરી. 
બંગાળ 

મુધલ સામ્રાજ્ય નિર્બળ થતાં (ઈ.સ. 1717) મુરથીદફુલીખાંએ બંગાળમાં સૂબેદારને બદલે સ્વતંત્રપણે શાસક 
બનવાનું નક્કી કર્યું. તેના સમયમાં બંગાળી જમીનદારોએ કરેલ વિગ્રહોને તેણે દબાવી દીધા. તેના મૃત્યુ બાદ તેનો 
જમાઈ શુઝાઉદીન શાસન પર આવ્યો, જેણે (1739 સુધી) બંગાળ પર શાસન કું. ત્યારબાદ તેનો પુત્ર સરફરાઝખાં 
ગાદી પર આવ્યો, પરંતુ એક જ વર્ષ બાદ તેને હટાવી અલીવઈ(ાં બંગાળનો નવાબ બન્યો. 

બંગાળમાં આ ત્રજ્ેય નવાબોના સમયગાળા દરમ્યાન શાંતિ અને વ્યવસ્થા સ્થાપાયેલાં રહ્યાં. તેમલે વેપાર અને 
વાણિજ્યનો વિકાસ કર્યો. તેશે નવી જ જમીન મહેસૂલ પદ્ધતિ ઊભી કરી મહત્વપૂર્ણ કાર્યો કર્યા. આ ત્રલેષ નવાબોએ 
હિંદુઓ અને મુસલમાનો બંનેને સમાન તક આપી, તેમણે વેપાર વાણિજ્યનો (ખાસ કરીને વિદેશ વ્યાપારનો) વિકાસ 
કરવા નઇમાર્ગોની સુરક્ષા કરી, તેમણે અંગ્રેજો અને ફરંચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને કલકત્તા અને ચંદ્રનગરમાં 
કારખાનાઓની કિલ્લેબંધી કરવાની મનાઈ કરમાવી. બંગાળના નવાબોએ શક્તિશાળી લશ્કર રાખવાનું બુદિમત્તાપૂર્ટ 
કાર્ય કર્યું ન હતું, પરિણામે તેના ઉત્તરાિકારી શિરાજ-ઉદ્‌-દૌલાના સમયમાં પ્લાસીના યુદ્ધમાં (1757) ઈસ્ટ ઇન્ડિયા 
કંપનીએ નવાબના લશ્કરને હરાવી ભારત પર પોતાનું શાસન સ્થાપી દીધું. 
અવધ 

અવધના સૂબેદાર તરીકે નિમાયેલ (ઈ.સ. 1722) શહાદતખાં જે બુરહાન-ઉલ-મુલ્ક તરીકે ઓળખાતો હતો. તેણે. 
અવકના સ્વતંત્ર રાજ્યની સ્થાપના કરી. તે બુદ્ધિશાળી અને શક્તિશાળી હતો. તેણે નવી જ જમીન મહેસુલ 
પદ્ધતિનો પ્રારંભ કર્યો હતો. તેણે સિંદુઓ અને મુસ્લિમો વચ્ચે સમાનતાપૂર્શ વ્યવહાર કર્યો. તેનું મૃત્યુ થતાં 
સફદરજંગે અલ્હાબાદ અને અવધનો વહીવટ પોતાના હાયમાં લીધો. બંગેસ નવાબો સામે (1750-51) તેનું મહત્વપૂર્ણ 
યુદ્ધ થયું. સકદરજંગે શહાદતખાંની જેમ જ વ્યવસ્થિત નીતિ અપનાવી. તેણે લખનૌ અને અવધનો વિકાસ કર્યો. એટલું 
જ નહિ સાહિત્ય અને કલાનો તથા હસ્તશિલ્યનો તેના સમયમાં ખાસ્સો વિકાસ થયો. નૈતિક રીતે પણ તે ચોખ્ખો હતો. 
બક્સરના યુદ્ધ (ઈ.સ. 1764)માં અવધ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના હાથે હાર પામ્યું. 
મૈસુર 

દક્ષિણ ભારતમાં વિજયનગર સામ્રાજ્યના અંત બાદ હૈદરાબાદની પાસે. 
આવેલું મૈસુર હૈદરઅલીના નેતૃત્વમાં સૌથી શક્તિશાળી રાજ્ય બન્યું હતું. તેણે 
કૈસુરના રાજા કૃષ્યરાજ વદીયારને નામમાત્રનો રાજા બનાવી વાસ્તવિક સત્તા 
પોતાના હાથમાં લઈ લીધી. કુશાગ્ર બુદ્ધિ અને પ્રતિભાવંત હૈદરઅલીએ મૈસુરનો 
મહત્વપૂર્ણ વિકાસ કર્યા. ફેંચ ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપનીની મદદથી તેણે ડિન્ડીગુલ 
ખાતે આધુનિક શસ્રગારની સ્થાપના (ઈ.સ. 1755) કરી. મૈસુરના વાસ્તવિક 
શાસક (ઈ.સ. 1761) બની એલે કન્નડ અને મલબાર સુધીનો વિસ્તાર પોતાના 
રાજ્યમાં ભેળવી દીધો. તેણે મુયલ શાસનપ્રશાલી જેવી જ વ્યવસ્થા ઊભી કરી.. 
મૈસુર સતત નિઝામ, મરાઠા અને અંગ્રેજો સામે સંઘર્ષમાં રહેતું, તેણે (1779), 
અંગ્રેજોને હરાવી દીધા હતા પરંતુ બીજા એંગ્લો-વૈસુર યુદ્ધ (1782)માં તે મૃત્યુ 


ટ 


પામ્યો અને તેની જગાએ ટીપુ સુલતાન ગાદી પર આવ્યો. ચતુર્ય એંગ્લો-મૈસુર યુદ્ધમાં મૃત્યુ (ઈ.સ. 1799) પામતાં 
સુધી ટીપુ સુલતાન મૈસુરમાં શાસન કરવાવાળો શક્તિશાળી સુલતાન હતો. કાંસની રાજ્યકાંતિથી ખૂબ જ પ્રોત્સાહિત 
થઈ, સમથની સાથે પોતાના રાજ્યમાં વ્યાપક પરિવર્તનો કરનાર તે એક શક્તિશાળી સુલતાન હતો. નવીન કેલેન્ડર, 
નવા જ સિક્કાઓ અને નવી પ્રણાલીથી તોલમાપ શરૂ કરનાર તેમજ આધુનિક પુસ્તકાલય તથા ધર્મ, ઇતિહાસ, વિજ્ઞાન 
અને ગણિત જેવા વિષયોમાં રસરુચિ લેનાર કદાચ 18મી સદીનો તે એકમાત્ર સુલતાન હતો. શ્રીરંગપટ્ટમમાં સ્વતંત્રતા 
વૃક સ્થાપીને તે 'જેકોબીન કલબ'નો સભ્ય બન્યો હતો. લશ્કરી વ્યવસ્થામાં પણ આધુનિકીકરણ લાવી તેણે ઉચ્ચ કોટીનું 
લશ્કર તૈયાર કર્યુ, વુરોપિવન શૈલી પ્રકારે બંદૂકો અને આધુનિક હથિયારોથી તેણે લશ્કરનું નવીનીકરણ કર્યુ. એટલું જ નરી 
પણ તેલે નૌકાસેના ઊભી કરી (1776) જહાજો પણ બનાવ્યાં. તે પોતે પણ પ્રતિભાવંત સેનાપતિ હતો. તે કહેતો 
“ઘેટાની જેમ લાંબી જિંદગી જીવવા કરતાં સિંહની જેમ એક દિવસ જીવવું યોગ્ય છે.” ચતુર્થ એંગ્લો-મૈસુર યુદમાં 
અંગ્રેજોએ તેને હરાવ્યો. અર્હી લડતાં-લડતાં તે વીરગતિને પામ્યો. ટીપુ સુલતાન 18મી સદીના રાજનીતિશોમાં સૌથી 
શ્રેષ્ઠ હતો. અંગ્રેજોના રૂપમાં ઊભા થનાર ખતરાની જાણ તેને હતી અને એટલે જ અંગ્રેજો તેમને પોતાનો સૌથી 
ખતરનાક દુશ્મન સમજતા હતા. 

દિલ્લીની આસપાસના પ્રદેશો 


મુઘલ સામ્રાજ્યના પતન બાદ દિલ્લી આસપાસનાં રાજપૂત રાજ્યોએ પોતાનાં રાજ્યોને સ્વતંત્ર કરવાનો પ્રયત્ન 
કર્યો. સૌથી મહત્વપૂર્ણ રાજપૂત શાસકમાં આમેરનો સવાઈ જયસિંહ હતો. તે કુશળ રાજનીતિશ, સુધારક, કાયદાવિદ્‌ 
અને ખાસ તો વિજ્ઞાન અને ખગોળનો વિદ્વાન હતો. ભારતમાં વિન અને ટેક્નોલોજીના કત્રે શૂન્યાવકાશ વ્યાપી 
રહો હતો ત્યારે તેણે જયપુરમાં વિજ્ઞાન અને કલાનું મહત્ત્વપૂર્ણ કેનદ્ર ઊભું કર્યું. તેલે દિલ્લી, જયપુર, ઉજજૈન અને. 
મથુરામાં આધુનિક વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો સમાવેશ કરતી વૈધશાળાઓ બનાવી. તેના સમયમા ગણિતનાં તત્તો 
અને ત્રિકોલરમિતીત્તરકષત્રે ખાસ્સું કામ થવેલું. તેમણે રાજપૂતોમાં વ્યાપક એવાં કેટલાંક દૂષણો વિરુદ્ધ સમાજસુધારો કર્યો. 
ફૅમાં બાળકીને દૂષપીતી કરવાની ચાલનો સમાવેશ થાવ છે. 
બંગેસ પઠાણો અને રોતિલ્લાઓ 

અલીગઢ અને કાનપુર વચ્ચના પ્રદેશોમાં મોહમ્મદખાં બંગેસે (કરૂકાબાદ આસપાસ) એક નાનું પરંતુ શક્તિશાળી 
રાજ્ય સ્થાપ્યું, હિમાલયના દક્ષિણ ભાગમાં અને ગંગા નદીના ઉત્તરમાં કુમાઉ સુધી ફેલાયેલા રાજ્યની રાજધાની 
બરેલીના આંવલા અને ત્યારબાદ રામપુરમાં બનાવી. તે અયોધ્યા, દિલ્લી અને જાટ પ્રજા સાથે સતત સંઘર્ષમાં રહેતો. 
શજપૂતાના 

મુધલ સામ્રાજ્યના પતન બાદ રાજપૂતાના ક્ષેત્રના રાજપૂત રાજાઓની 
પરિસ્થિતિમાં મહત્વપૂર્ણ પરિવર્તનો આવ્યાં. ખાસ કરીને જયપુર અને ઉદેપુર 
તથા જોધપુર રાજ્યો પોતાના વિકાસનું સાતત્ય જાળવી રહ્યાં, પરંતુ અંગ્રેજોના 
સમયમાં તેમના રાજકીય જીવનમાં મહત્તપૂર્ણ પરિવર્તનો આવ્યાં. 
શીખસત્તા 

17મી સદીની શરૂઆતના શીખગુરુ હરગોવિદે શીખોને લડાયક બનાવવાનો 
પ્રથત્ન શરૂ કર્યો જે 10મા ગુરુ ગોવિંદસિંહના સમવમાં અત્યંત શક્તિશાળી બની 
ચૂક્યા હતા. ગોવિંદસિંહના શીખસૈન્વે ઔરંગઝેબ વિરૃદ્ધ ધજ્યં યુદ્ધો કર્યા. 
ત્યારબાદ બંદાબહાદુરે ગોવિંદસિંહનું કાર્ય ચાલુ રાખ્યું. પંજાબના કેટલાક 
વિસરોમાં કમશઃ તેમનું શાસન શક્તિશાળી બનતું ગયું. ભારત પર ઈરાની 
આક્રમણો થવાને પરિણામે શીખસત્તાનો વિકાસ થયો. 18મી સદીના અંતમાં 
શીખોની સુકરચક્યા જાતિમાંથી આવેલા ર૯જિતસિંહે શીખસાપ્રાજ્વનો વિકાસ, 

9 


મહારાજા રણજિતસિંહ 


18મી શના ભસખનો ઉત્તર અને શતાપ્રમિ મટે સ્મ 


કર્યો. તેમણે લાહોર અને અમૃતસર જીતીને સતલુજ નદીના પશ્ચિમ વિસ્તાર પર પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું, એટલું જ 
નહીં, તેમણે મુલતાન, કાશ્મીર, પેશાવર જીતી લઈને શીખરાજ્યનો વિસ્તાર કર્યા. તેમણે યુરોપિયન ઢબે શક્તિશાળી 
લશ્કર ઊભું કર્યુ હતું. યુરોપિયનો તેમના લશ્કરમાં અપિકારી તરીકે કાર્યો કરતા. ધાર્મિક રીતે પણ તે સહિષ્લુ હતો. 
અંગ્રેજોએ તેમની સાથે સારા સંબંધો સ્થાપિત કર્યા પરંતુ તેમના મૃત્યુ બાદ (1839) ગવર્નર જનરલ ડેલહાઉસીએ 
શીખરાજ્યનો બ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાં વિલય કરી દીધો. 
મરાઠાસત્તા 

મુધલ સામ્રાજ્યને સૌથી વધારે શક્તિશાળી મુકાબલો આપનાર મરાઠા 
હતા. એક સામાન્ય યોદ્ધાના પૂત્ર તરીકે જન્મેલા (ઈ.સ. 1627) શિવાજીએ 
સ્વબળે મહાન મુધલસત્તા તેમજ દક્ષિશમાં બ્રહ્મની રાજ્યો સાથે ભારે સંઘર્ષ 
કરી મરાઠાસત્તાનો પાયો નાંખ્યો, આગળ જતાં છત્રપતિ બની ચૂકેલા 
શિવાજીએ મરાઠી રાજ અને મરાઠ સામ્રાજ્વવાદનો ભારે વિકાસ કરો. તેણે 
(1680 સુધીમાં) મરાઠી સત્તાને સૌથી શક્તિશાળી સત્તા બનાવી મુવલ 
સામ્રાજ્યની બરાબરી કરતી કરી દીધી. 

શિવાજીના પૌત્ર શાહુને ઔરંગઝેબે કૈદ કર્યો (1689). જોકે 
ઔરંગઝેબના મૃત્યુ બાદ તેને જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો. આ ઘટના 


બાદ શાહુ અને કોલ્હાપુરમાં રહેતાં તેમનાં કાકી તારાબાઈ વચ્ચે 
વારસાવિગ્રહ શરૂ થયો. તારાબાઈએ પોતાના પુત્ર શિવાજી હતીના નામે 
(ઈસ, 1700 સુધી) મુલ સત્તા વિરુદ્ સંઘર્ષ કર્યો. શાષુ અને કોલ્હાપુર વચ્ચેના ઝઘડાને પરિણામે મરાઠી સરકારમાં 
પેશ્રપ્રથા નામની એક નવી જ વ્યવસ્થાનો જન્મ થયો અને પેશ્વા હવે મરાઠી સત્તાના કેન્‍દ્રમાં આવ્યા. 


છત્રપતિ શિવાજી 


પ્રથમ પેશ્વા બાલાજી [વેશ્ચનાય એક બ્રાહ્મણ હતા. જમણે શાહુનો પક્ષ લઈ તેમના દુશ્મનોને દૂર કરી મરાઠા 
શક્તિનો વિસ્તાર કર્યો ; એટલું જ નહિ પેશ્વાએ શાહુની સત્તા પણ પોતાના હાયમાં લઈ લીધી. તેમણે મુઘલોને પણ 
અંકૃશમાં રાખ્યા. તેમનું મૃત્યુ થતાં તેમના પુત્ર બાજીરાવ પ્રથમ પેશ્વા બન્યા. તે અત્યંત પ્રતિભાવંત સેનાપતિ હતા. 
શિવાજી પછીના ગેરીલાયુદ્રના સૌથી શક્તિશાળી 
પ્રતીક તરીકે તેમને યાદ કરવામાં આવે છે. મુઘલ 
સત્તા વિરૃદ્ધ તેમને ખાસી સફળતા મળી, તેમના 
સમયમાં મરાઠા મહારાષ્ટ્રથી લઈને માળવા, ગુજરાત 
અને બુંદેલખંડ પર અધિકાર ધરાવતા થયા. તેમણે, 
જુંજીરા જીત્યું અને પોર્ટુંગીઝોને પણ પોતાના અંકુશમાં 
લીધા. મરાઠી સામ્રાજ્ધવાદનો ખૂબ મોટો વિસ્તાર પ” 
કરનાર બાજીરાવ મૃત્યુ પામ્યા (1740). તેમના બાદ ન દે 
તૈમના પુત્ર બાલાજી બાજીરાવ જે નાનાસાહેબ તરીકે 
પ્રખ્ધાત થયા. તેમણે માસન સંભાળ્યું અને પોતાના 
પિતાનાં અધૂરાં સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવા પ્રયત્ન કર્યો. 
એહમદશાહ અબ્દાલી અને મરાઠા વચ્ચે પાણીપતનું 
ત્રીજું યુદ્ધ (1761ની 14મી જાન્યુઆરી) થયું, આ યુદ્ધમાં સદાશીવ રાવે મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો. જેમાં મરાઠાપક્ષે 
28,000 સૈનિકો મૃત્યુ પામ્યા. આ ઘટનાના આઘાતથી જૂન-1761માં પેશ્ચાનું મૃત્યુ થયું. જોકે મરાઠા હાર્યા પરંતુ 
ભૂંસાયા નહિ. માધવરાવના નેતૃત્વમાં મરાઠાશક્તિનો પુનઃ ઉદય થયો. માધવરાવે મરાઠા સત્તાને દિલ્ડી સુધી વિસ્તારી. 


બાલાજી બાજીરાવ 


10. 
ઉતા, પેર 12 


સવાઈ માધવરાવ મૃત્યુ પામ્યા (1795), ત્યાં સુધીમાં અંગ્રેજોએ શક્તિશાળી રીત અપનાવી મરાઠાશક્તિને પડકારી ત્રણ 


યુદ્ધો કર્યા. તેમાંના ત્રીજા મરાઠા વિગ્રહમાં મરાઠાઓ હાર્યા અને પેશ્ચાપ્રથાનો અંત આવ્યો. 


આસામ અને ઉત્તરપૂર્વ રાજ્યો 
18મી સદીના આરંભે ભારતનાં ઉત્તરપૂર્વ કેત્રોમાં સુપ્રસિદ્ધ જનજાતિનાં રાજ્યો આવેલાં હતાં. મુથલોને હાર 
આપનાર શક્તિશાળી આસામી નેતા બડફકન હતા. તેમણે આસામને એક શક્તિશાળી રાજ્ય બનાવ્યું. અહોમના 
શાસક રૂદ્રસિંહાને તો પૂર્વ ભારતના છત્રપતિ શિવાજી કહેવામાં આવે છે. કોર્નવોલિસે આસામ અને પૂર્વ ભારત તરફ ધ્યાન 
કેન્દ્રિત કરી સામ્રાજ્વવાદી નીતિ અપનાવી. અંગ્રેજોએ બર્મા જીતી આ પ્રદેશો પર પોતાનો કાબૂ વધાર્યો. ત્યારબાદ 
(1885 સુધીમાં) મોટાભાગના પર્વાથે વિસ્તારો અંગ્રેજોના તાબા હેઠળ આવી ચુક્યા હતા. 


રડ 


3. 


સ્વાધ્યાય 
નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત જવાબો આપો : 


(1) 18 મી સદીના ઉત્તસર્ષમાં ભારતમાં મુથલ સામ્રાજ્યના અંત બાદ તેની રાજકીય સ્થિતિનું વર્ણન કરો.. 


(2) બંગાળમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની પ્રવૃત્તિઓની ચર્ચા કરો. 
(3) પંજાબમાં અંગ્રેજ-શીખ સંબંધો સ્પષ્ટ કરો. 

(48) અંગ્રેજ-મરાઠા સંબંધોનું વિશ્લેષણ કરો. 

(8) કર્શાટક વિગ્રહોની સમજૂતી આપો. 


આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તરો આપો : 


(1) હસ્‍પુ સુલતાનની આંતરિક નીતિ વિશે જણાવો. 

(2) કંથ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની વિશે વિગતો આપો. 

(3) પ્લાસી અને બક્સરના યુદ્ધ વિશે માહિતી આપો. 
(4) મરક અને અંગ્રેજો વચ્ચેનાં યુદ્ધનો ખ્યાલ આપો. 
(5) પાણિપતના ત્રીજા યુદ્ધ વિશે જણાવો. 

આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર આપો : 
(1) પ્લાસીનું યુદ્ધ કયારે થયું ? 


(અ) ઈસ. 1756 (9) ઈસ. 1757 (ક) ઈસ. 1758 
(2) શીખ રાજ્યનું વિલીનીકરણ કોલે કર્યું? 

(અ) ડેલહાઉસી (બ) કર્ઝન (ક) ક્લાઇવ, 
(3) નાદિરશાહનું ભારત પર આક્રમણ ક્યારે થયું ? 

(અ) ઈસ. 1730 (ધ) ઈસ. 1735 (ઉ) ઈસ. 1739 
(8) હૈદરાબાદ રાજ્યનો સ્થાપક કોણ હતો ? 

(અ) સઆદત ખાં (પ) ટીપુ સુલતાન (ક) આસફ ખાં 
(8) મરાઠી સત્તામાં સર્વપ્રથમ પેશ્વા કોણ હતા ? 

(અ) શાહુ (બ) બાલાજી બાજીરાવ (ક) બાજારાવ પ્રથમ, 

૦ 


(ડ) ઈસ. 1760 


(ડ) વૈલેસ્લી, 
(ડ) ઈ.સ. 1750 
(ડ) નિઝામ-ઉલ-મુલ્ક 


(ડ) બાલાજી વિશ્વનાથ 


11 


18મી સદીના ભારતનો ઉત્તર્ષ અને સતાપરમિ મે શર 


[3| ભારતમાં યુરોપિયનોનું આગમન 


તમને ક્યારેય એવો વિચાર થાય છે કે અનેક યુરોપિયન રાષ્ટ્રોની પ્રજા ભારતમાં શા માટે આવી હતી ? 
જવાબમાં કહી શકા કે, વાસ્તવમાં ભારતની સમૃદ્ધિથી આકર્ષાઈને છેક પ્રાચીનકાળથી યુરોપિયનોની માફક 
અનેક પ્રજા ભારતમાં પ્રવેશતી રહી છે. 

ઈ.સ. ની 13મી સદીથી 16 મી સદી સુધીમાં યુરોપમાં નવજાગૃતિ, ધર્મસુધારણા તથા ભૌગોલિક 
શોષખોબોને પરિણામે અનેક પરિવર્તનો આવી રહ્યાં હતાં. યુરોપ સામંતશાહી આચાર અને વિચારનો ત્યાગ 
કરીને આધુનિક બની રહ્યું હતું. ખેમાંય ઈંગ્લેડડ તેમાં વિશિષ્ટ રથાન ધરાવતું હતું, કારજ કે તેશો તો. 
લોકશાહીને આવકારી અને વિકસાવી હતી. તેણે બુહિગમ્ શાસનથી પ્રગતિશીલ સમાજવ્યવસ્થા પણ વિકસાવી 
હતી. ટૂંકમાં, 18 મી સદીમાં યુરોપમાં અનેક મહાન વિદ્વાનોએ પ્રબુદ્ધ યુગનું સર્જન કરી માનવતાવાદ, 
સમાનતા અને સ્વતંત્રતાનો સંદેશો આપ્યો હતો. બીજી બાજુ આપશે આગળના પ્રકરણમાં જોયું તેમ ભારત હજુ 
પણ સામંતશાહી મૂલ્યો અને સંકુચિતતાને વળગી રહયું હતું. 

ભારત મુઘલઘુગમાં પલ્ર વિશ્વ અર્થવ્યવસ્થામાં મોખરાનું સ્થાન ભોગવતું હતું. વિશાળ નદીઓનાં ફળકુપ 
મેદાનોએ કૃષિમાં અમાપ વિકાસ કર્યો હતો. કૂષિના વિકાસ થકી અનેક હસ્તઉલોગો ધમધમી રહ્યા હતા. 
ભારતના સુતરાઉ કાપડ, ગળી, મરી-મસાલા, ઈમારતી લાકડું તેમજ રેશમી વસ્ોની યુરોપભરમાં બહુ મોટી 
માંગ હતી, પરિણામે આ વેપારનો લાભ લેવા તેઓ ભારતમાં આવ્યા હતા એમ કહી શકાય. 

ભારતનો યુરોપ અને અન્ય વિશ્વ સાથે પ્રાચીન કાળથી વેષારીક સંબંધ રહ્યો છે. ગ્રીક અને રોમના 
સામ્રાજ્યકાળથી તેમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થતો રહ્યો હતો. મધ્યયુગમાં આરબોએ ભારત અને યુરોપ વચ્ચેના વેપાર 
પર એકાધિકાર સ્થાપ્યો હતો. તેમ છતાં ગુજરાતી અને દક્ષિજ્ર ભારતીય વેપારીઓ યુરોપ, આક્રિકા અને પૂર્વીય 
એશિયાઈ દેશોના વેપારીઓ સાથે સંપર્કમાં હતા. અત્યંત લાભદાયક વેપારનો લાભ લેવા માટે સતત સંઘર્ષ પણ 
ચાલતો રહેતો. 

તુર્કાએ કૉન્સટેન્ટિનોપલ પર પોતાનો અપિકાર સ્થાપિત કર્યો (ઈ.સ. 1453). પરિશ્ઞામે પૂર્વ અને પશ્ચિમના 
વૈપારીક માર્ગો પર તુર્કોનું નિયંત્રણ સ્થપાયું, એટલું જ નહી બાકીના યુરોપ અને એશિયાના વેપાર પર વેનીસ 
અને જીનીવાના વેપારીઓનો દબદબો હતો. તેઓ પશ્ચિમી યુરોપના સ્પેન અને પોર્ટુગલ જેવાં રાષ્ટ્રોને વેપારમાં 
ઘૂસવા દેવા માંગતા ન હતા. પરિણામે પશ્ચિમ યુરોપનાં રાષ્ટ્રો ભારત અને ઈન્ડોએશિયાના મસાલાનાં કેન્દ્રો 
સુષી પહોંચવાના સમુદ્રમાર્ગો શોધવા તરફ વળ્યાં. મસાલાના ઠ્ઠી તરીકે ઓળખાતા ઈનોએશિયાની આસપાસના 
પ્રદેશો તે સમયે ઈસ્ટ ઈન્ડિઝ તરીકે ઓળખાતા હતા. 15મી સદીમાં સમુદ્ર જહાજના નિર્માલમાં અને સંચારમાં 
ખાણ્સી પ્રગતિ થઈ હતી એટલું જ નહીં નવજાગૃતિ અને વૈજ્ઞાનિક માનસને બદલે યુરોપીય પ્રજા સાહસિક 
બની ભૌગોલિક શોધખોળો તરફ પણ વળી. 

પોર્ટુગલ અને સ્પેન આ કૈત્રે પહેલ કરનારાં રાષ્ટ્રો હતાં. તેના 
નાગરિકોએ તેમની સરકારની સહાયથી ભૌગોલિક શોધખોળોનો એક યુગ 
આરંભ કર્યો. સ્મેનનો કોલંબસ અમેરિકાની શોધ (ઈ.સ. 1492) કરી. 
વિખ્યાત બન્યો. તો પોર્ટગીઝ વાસ્કો-ડ-ગામા યુરોપથી ભારત સુધીનો 
અત્યંત સુરક્ષિત અને નવો માર્ગ શોધી (ઈસ. 1498) શક્યો. તેણે આ 
સામુદ્રિક ભૂશિરને કેપ ઓફ ગુડ હોપ' નું નામ આપ્યું. વિશ્વઇતિહાસમાં 
સમુદ્રમાર્ગની આ શોધ દ્વારા તેણે નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરી. 

12 


ઇતયાસ, મોરલ 12 


16મી સદીમાં યુરોષના વેપારીઓ અને સૈનિકોએ એશિથાનાં રાષ્ટ્રમાં પ્રવેશવાના પ્રયત્નો તેજ બનાવ્યા. 
અત્યંત લાભકારી વેપાર તેના માટેનું મુખ્ય કારણ હતું. 
પો્ટુંગીઝો 

ભારતમાં પોર્ટુગીઝોનું આગમન આગળ જણાવ્યા મુજબ કાથિકટ રાજ્યમાં સામુદ્રિક (ઝામોરીન) નામના 
શાસકના સમથમાં થથું. ત્યારબાદ તેમણે કોચીન, ગોવા, દીવ અને દમણમાં પોતાનાં વેપારીક કેન્દ્રે શરૂ કર્યા. 
વેપારની સાથે સમુદ્રમાં રાજ કરવા તેમશે નૌકાશક્તિનો પ્રયોગ પ કર્યો. જમીન ઉપર ભારત અને એશિયાના 
રાષ્ટ્રો અધિક શક્તિશાળી હતાં તેમ છતાં મુક્વીભર પોર્ટુગીઝ સૈનિકો સમુદ્રમાં પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપી શક્યા. 
કારણ કે, રોમની નૌકાસેના ભારા અને એશિષાનાં અન્મ રાષ્ટ્રો કરું વધારે મજબૂર હતી. 

પોર્ટુગીઝોએ ગોવા પર કબજો જમાવ્યો. સમુદ્રી ચાંચિથાગીરી અને લૂંટફાટનો આશરો લઈ ભારતીવ સમુદ્રમાં 
તેમશે મોખરાનું સ્થાન હાંસલ કર્ુ પોર્ટુગીઝ સરકારે હિંદમાં તેના પ્રથમ ગવર્નર તરીકે આલ્મેડાની નિમણૂક કરી 
(ઈસ. 1507). ત્યારબાદ આલ્કાન્ઝ્રો અલ્યર્કને ગવર્નર નીમવામાં આવ્યો. ગોવા જીતીને તેણે તેને પોર્ટુગીઝ 
રાજ્યની રાજધાની બનાવી, (ઈ.સ. 1510) ત્યારબાદ લગભગ 100 વર્ષ સુધી ભારતીય જળસીમા ઉપર તેમનું જ 
રજ ચાલતું રહયું. 


ડચ 

16મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં હોલૅન્તે પણ વિશ્વવેપારમાં ઝંપલાવ્યું. ભારતમાં પોર્ટુગલ વેપાર-વાણિજ્યને તોડવા 
માટે તેણે કાર્ય કર્યું, હોલેન્ડની નાની નાની વેપારી કંપનીઓને જોડીને (ઈ.સ. 1602)માં એક નવી “ડય ઈસ્ટ 
ઇન્ડિયા' કંપનીની સ્થાપના થઈ. ડચો મોટે ભાગે ઈન્ડોનેશિયાનાં જાવા, સુમાત્રા જેવાં મસાલાનાં સમૃદ્ધ કેનદ્ર 
પર એકાધિકાર પ્રાપ્ત કરવા માંગતા હતા. તેમણે આ ક્ષેત્રોમાંથી પોર્ટુગીઝને હાંકી કાઢ્યા. એટલું જ નહીં પણ 
ભારતના ગુજરાતમાં સુરત, ભરૂચ, ખંભાત અને અમદાવાદ તથા કેરળના કોચીન, મદ્રાસના નાગપટટમ, આંધ્રના 
મસુલીપટ્ટમ, બંગાળના ચીનસુરા, બિહારના પટણા અને ઉત્તરપ્રદેશના આગ્રા ખાતે વેપારી કોઠીઓની સ્થાપના 
કરી. આ ડયોએ (ઈ.સ. 1658) પોર્ટ્ગીઝો પાસેથી શ્રીલંકા જીતી લઈને પોર્ટુગીઝ સત્તાને મોટો કટકો માર્યો. 
બ્રિટિશ 

પોર્ટુગીઝ અને ડચ વેપારીઓની જેમ બ્રિટિશ વેપારીઓ ભારતના વેપારનું મહત્ત્ત સમજતા હતા. આ બંને 
પ્રજાની સફળતાથી અને ભારત સાથેના વેપારમાં થતા અઢળક નકાથી પ્રેરાઈને બ્રિટિશરો પણ ભારતીય 
વેપારમાં આવવા તલપાપડ બન્યા. બ્રિટનના કેટલાક વેપારીઓએ મર્ચન્ટ એડવેન્ચર્સ (સાહસિકોની વ્યાપારી 
મંડળી) નામનું પૂર્વ સાથે વેપાર કરવાનું સંગઠન બનાવ્યું, જેને આગળ જતાં બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની તરીકે 
ઓળખવામાં આવે છે. બ્રિટનનાં મહારાણી એલિઝાબેથે એક રૉયલ ચાર્ટર એકટ (31 ડિસેમ્બર 1600) દ્વારા 
આ કંપનીને ભારત સહિતના પૂર્વધિ વિશ્વ સાથે વેપાર 
કરવાનો એકાયિકાર આપ્યો. 

આ ઈસ્ટ ઇઝ્તિયા કંપનીએ ગુજરાતના સુરતમાં કોઠી 
નાંખવા નિ કર્યો. કૅપ્ટન હોકિન્સ આ વેપારી કોઠીની 
પરવાનગી લેવા માટે તત્કાલીન મુધલ સપ્રાટ જહાંગીરે. 
વિનંતી કરતો રહ્યો તેથી જહાંગીરે એક શાહી કરમાન દ્વારા 
અંગ્રેજ કંપનીને આવી કોઠીઓ સ્થાપવા આશા 
(ઈસ, 1612-13) આપી. બ્રિટિશ કંપનીએ પોતાના દૂત 


13 
ભાતમાં કરોપિવનોનું ખાગમન 


થોમસ રો ને મુથલ શહેનશાહ સમક્ષ મોકલ્યો (ઈ.સ. 1615). રો ના પ્રયત્નોથી બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને. 
મુધલ સામ્રાજ્યના તમામ વિસ્તારોમાં વેપાર કરવાનો અને કોટીઓ સ્થાપવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો. બ્રિટનના 
સમ્રાટ ચાર્લ્સ બીજાનાં લગ્ન પોર્ટ્ગીઝ રાજકુમારી સાથે થવાં. પોર્ટૂગીઝોએ બ્રિટિશ રાજવીને મુંબઈ ટાપુ દહેજમાં 
આપ્યો. આ ટાપુ કંપનીએ સ્વહસ્તક કર્યો. ગોવા, દીવ અને દમણ સિવાવના વિસ્તારોમાંથી આવી રીતે પોર્ટુગીઝ 
ફેંકાઈ ગયા, અંગ્રેજો અને ડચ કંપનીઓ વચ્ચે પણ ઈન્ડોનેશિયાના મસાલાના વેપાર મામલે સતત સંઘર્ષ શરૂ થયો. 
(ઈસ. 1654 થી ઈ.સ. 1667) એગ્લો-ડય વોર તરીકે ઓળખાતાં આ મહત્ત્વપૂર્ણ યુદ્ધો બાદ અંગ્રેજો અને ડયો 
વચ્ચે એક સંધિ થઈ. તે મુજબ અંગ્રેજોએ ઈન્ડોનેશિયામાં વેપારી કાર્યવાહી બંષ કરવાનું અને ડયોએ ભારતમાં 
અંગ્રેજ કોઠીઓ આવેલી હોઈ તે જન્વાએ વૈષાર ન કરવાનું કરાયું, આ રીતે અંગ્રેજો ભારતમાં સૌથી સક્તિસાળી, 
યુરોપીય સત્તા બની ગયા, 
ફ્રેંચ 

'ફેંચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની' ની સ્થાપના પેરિસ-ફાન્સ (ઈ.સ. 1664) ખાતે થઈ. ભારતમાં પૂર્વીય તટ પર 
કોલકાતા પાસે આવેલા ચંદ્રનગર, પુંડુચેરી અને માહે પર પોતાનો અધિકાર જમાવ્યો. મોરેશિયસ અને ઈસ્ટ 
ઇન્તિયાના કેટલાક ટાપુઓ ઉપર પલ તેનો અધિકાર હતો. 
ભારતમાં ઇંગ્લૅન્ડ અને ફાનસ વચ્ચે સત્તાસંઘર્ષ 

ફ્રાન્સ અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે યુદ્ધ (ઈ.સ. 1742) થતાં ભારતમાં પણ બ્રિટિશ અને ફેંચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની વચ્ચે 
વિગ્રહો શરૂ થયા. ભારતમાં રહેલો કાન્સનો ગવર્નર જનરલ ડુપ્લે ખૂબ શક્તિશાળી હતો. તેણે ભારતમાંથી અંગ્રેજોને. 
હાંકી કાઢવા ભારતના સ્થાનિક રાજાઓ અને નવાબો સાથે મળીને કેટલીક યોજનાઓ બનાવી. હૈદરાબાદમાં પમ ફ્રેંચ 
ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સફબ રહી. કમશ: રાજમુંદરિ, મુસ્તફાનગર અને એલોર તથા ચિકાકોલ જેવાં ક્ષેત્રો પર તેમનો 
અધિકાર સ્થપાયો, પરિલ્ામે અંગ્રેજો સાવધ બન્યા. ભારતની આંતરિક અને રાજકીય બાબતને લઈને બંને વચ્ચે યુદ્ધ 
ફાટી નીકળ્યું (ઈ.સ. 1750). ક્લાઈવના નેતૃત્વ નીચે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ તિરૂચિરાપલ્લીમાં ફેન્ચોને. 
હરાવ્યા. છેવટે (ઈ.સ. 1754) બંને વચ્ચે થયેલી એક સંધિ પ્રમાણે ડુપ્લેને ભારતથી પાછો બોલાવવામાં આવ્યો. કરી 
એક વખત કર્શાટક યુદ્ધ (ઈ.સ, 1756) થયું, અંતે અંગ્રેજોએ (ઈ.સ. 1760 સુધીમાં) કેંચોને ભારતીય રાજનીતિમાંથી 
હટાવવા કરેલી, પેરિસની સંધિ (ઈ.સ. 1763) પ્રમાણે ક્રૅચોએ તમામ કોઠીઓ અંગ્રેજોને સોંપી દીધી અને હવે તે 
કોઈપણ પ્રકારનું આવું રાજકીય કાર્ય નહીં કરે તેવું સ્વીકાર્ય 
ભારતમાં બ્રિટિશ સત્તાની પકડ 

આપણે આગળ જોયું તેમ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ ભારતમાં વિભિન્ન લેત્રોમાં કોટીઓ સ્થાપી. વેપારી 
પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી હતી. દક્ષિણમાં તેમે પોતાની સ્થિતિ મજબૂત બનાવી. મુસલીપટ્નમ્‌ તેમલે કોઠી સ્થાપી 
અને પગ-પેસારો શરૂ કર્યો. અહીંધાં સ્થાનિક રાજાની પરવાનગી લઈ વર્તમાન ચેન્નાઈ ખાતે એક કિલ્લો પણ 
બનાવ્યો જે ફોર્ટ સેન્ટ જ્યોર્જ (ઈ.સ. 1639) તરીકે ઓળખાયો. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ બ્રિટિશ સરકાર પાસેથી 
મુંબઈ ટાપુ લઈને તેની કિલ્લેબંધી કરી (ઈ.સ. 1668) અને હવે પોતાનું મુખ્ય મથક સુરતથી ખસેડીને મુંબઈ 
લઈ આવ્યા. 

તેમને ઓરિસ્સા (ઈ.સ. 1633) અને બંગાળ (ઈ.સ. 1651) વેપાર કરવાના પરવાના મળ્યા. પરિજ્ઞામે 
પટણા, બાલાશોર અને હાકામાં કોઠીઓની સ્થાપના થઈ. ભારતની ડામાડોળ રાજકીય પરિસ્થિતિ જોઈને 
બંગાળમાં તેમણે સત્તા પ્રાપ્ત કરવાનો મનસૂબો થડ્યો. અંગ્રેજોએ હુગલી પર આક્રમણ કરી મુષલ સપ્રાટ 


14 


ઇલકાસ, પોળ 12, 


ઉિરૃદ્ર યુદ આદર્યું. ઔરંગઝેબે અંગ્રેજોની આ વરક્તને ક્યડી નાંખી એટલું જ નહીં પણ સુરત, મસુલીપટ્રમ 
અને વિશાખાપટ્ટનમની કોઠીઓ ઉપર પણ મુઘલ સત્તાએ પોતાનો અધિકાર સ્થાપી દીધો. પરિણામે અંગ્રેજો 
મુથલ સત્તાના ઘૂંટણે પડ્યા. ચાપલૂસી અને વિનપ્રતાનો અંચળો ઓઠી પુનઃ વેપારી પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી.. 
મુથલોએ તેમને માકી આપીને જાશે કે પોતાના જ પગ પર કુહાડો માર્યો. કંપનીએ સુતનતી, કાલિયાટ અને 
ગોવિંદપુર જેવાં ગામોની જમીનદારી (ઈ,સ. 1698) પ્રાપ્ત કરી. તેની આસપાસ કિલ્લો બનાવ્યો જે કૉર્ટ 
વિલિયમ તરીકે ઓળખાતો, તે આજે કોલકાતા તરીકે ઓળખાય છે. આ સંદર્ભ મુલ બાદશાહ કર્ૂખશિયરે 
તેમને વિશેષ અધિકારો આપતું કરમાન બહાર પાડ્યું, જે (ઈ.સ. 1651માં) ગુજરાત અને દક્ષિણ ભારતને. 
પણા લ્રાગુ પક્ઝું. ગા સમય દરમ્યાન ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને તેપાસમાંમી ખૂબ નફો મળ્યો. (ઈ.સ. 1708માં 
કંપનીની નિકાસ 5 લાખ પાઉન્ડની હતી તે ઈ.સ. 1740 સુધીમાં 17,95,000 પાઉન્ડ સુધી પહોંચી.) 


મુથલ સામ્રાજ્ય અત્યંત નિર્બળ બનતાં બ્રિટિશ કંપનીને ભારતમાં પગપેસારો કરવાની તક મળી. કંપની 
પોર્ટૂગીઝ અને ડય પ્રતિસ્પર્ષીઓને પણ આ સમથ સુધીમાં હરાવી ચૂકી હતી. હવે એકમાત્ર ફેંચ કંપની સિવાય 
તેની સામે પડવાવાળું કોઈ ન હતું. આ દરમિયાન (ઈ.સ. 1744 થી ઈ.સ. 1763) ફ્રાન્સ અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે 
ભયાનક યુદ્ધો થયાં, જેનું પરિણામ કર્શાટક વિગ્રઠમાં આવ્યું, આ કર્લાટક વિગ્રહોમાં છેવટે (ઈ.સ. 1763) 
અંગ્રેજોનો વિજય થયો અને ભારત પર તેમની પકડ વધારે મજબૂત થઈ. 


બંગાળમાં બ્રિટિશ સત્તાની પકડ, 


ભારતમાં અંગ્રેજોની રાજકીય સત્તાનો આરંભ (ઈસ. 1757) પ્લાસીના યુદ્ધથી થયો. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની 
શેનાએ તત્કાલીન નવાબ સિરાઝ-ઉદ્-દૌલાને હરાવ્યો. બંગાળ ભારતનો 
મહત્તપર્છા અને વિકસિત પ્રાંત હતો. અંગ્રેજોને અહીંધાં વેપાર કરવાનો અધિકાર 
(ઈસ. 1717થી) પ્રાપ્ત થયો હતો. અંગ્રેજો અને નવાબો વચ્ચે યુદનું કારણ આ 
ફરમાન જ હતું. બંગાળના મુર્સદિકુલી ખાં અને અલીવર્દ ખાં સુધીના નવાબોએ 
કંપનીની કાર્યપદ્ધતિનો વિરોધ કર્વો હતો. નવાબ સિરાઝ-ઉદ્‌-દૌલા 
(અલીવરદીનાંનો દત્તકપુત્ર) એ અંગ્રેજોને પોતાની શરતો પર વેપાર કરવાનું 
જણાવ્યું. પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ જુદી હતી. અંગ્રેજો નવાબને તાબે ન થયા. છેવટે 
નવાબ કોધે ભરાયો. અંગ્રેજોએ કોર્ટ વિલિયમની કિલ્લેબંધી કરતાં રોષે ભરાયેલા 
નવાબે કાસીમ બજારની કેક્ટરીનો કબજો કરી (20 જૂન 1756) કોલકાતા પર 
અધિકાર પ્રાપ્ત કરી લીધો. તેથી સિરાઝ-ઉદ-દોલાને બદનામ કરવા કાળકોટડીનો સિરઝ-ઉદ્તદીલા 

કિસ્સો ઉપજાવી કાઢીને અંગ્રેજોએ સમુર્રકેનારે આવેલ ફુલ્ટા ખાતે શરણાગતિ 

સ્વીકારી, સાથે સાથે તેમણે મદ્રસના અધિકારીને જાણ કરી સહાયતા 
માંગી, આ ઉપરાંત નવાબના દરબારના અગ્રણી લોકો સાથે મળીને 
નવાબ વિરુદ્ર ષડ્યંત્ર રચ્યું. નવાબના અત્યંત વિશ્વાસુ સેનાપતિ 
મીરજાફર તથા મોટા ગજાના વેપારીઓ માણેક્ચંદ, અમીચંદ, જગત 
શેઠ અને ખાદીમખાંને ખરીદી લઈ નવાબ વિરુદ્ધ પડ્યંત્ર રચાયું. 
મદ્રાસથી એડમિટર વોટ્સન અને કર્નલ ક્લાઈવ નૌકાશૈન્ય લઈને 
ફોર્ટ વિલિયમ (કોલકાતા) આવી પહોંચયા. તેમણે નવાબને હરાવી કલકતા જીતી લઈ નવાબને 

સંથિ (ઈ.સ. 1757) કરવા મજબૂર કર્યા. 
15 


ભહતમાં કરોપિવનોનું ખાગમન 


તેમણે મીરજાકરને બંગાળની ગાદી પર બેસાડવાનું વચન આપું. 
મુસીદાબાદથી 20 માઈલ દૂર પ્લાસીના મેદાનમાં થયેલું આ પ્રસિદ્ધ યુદ (23, 
જૂન 1757) ભારતમાં અંગ્રેજ સત્તાની સ્થાપના સાથે સંકળાયેલું છે. 
મીરજાફર અને રાથદુર્લભ જેવા ગદારોને કારણે નવાબ હાર્યો. છેવટે તેની 
હત્યા કરવામાં આવી, નવીનચંદ્ર સેનના મત અનુસાર, “હવે (આ 
પ્રસંગથી) ભારત કાયમી દુઃખની કાળરાત્રિમાં સપડાયું.” અંગ્રેજોએ 
મીરજાકરને નવાબ બનાવ્યો અને પોતાની માંગણીઓ મનાવી. પ્લાસીના 
વુહધનું એતિહાસિક ખહત્ત ખૂબ જ છે, કારણ કે 
પછી સમગ્ર ભારત પર અંગ્રેજોનો અધિકાર લાદી દીધો. એટલું જ નહીં પણ 
હવે એક અંગ્રેજી વેપારી કંપનીએ ભારતના સામ્રાજ્યની સત્તા માટે દાવેદારી 
કરવા લાગી, બંગાળમાંથી મોટી માત્રામાં મહેસૂલ મળવાને કારણે તેમની 
આર્થિક સ્થિતિ સુધરી. ફંચોને પણ તેઓ હરાવી ચૂકયા. બંગાળ, બિહાર અને 
ઓરિસ્સામાં મુક્ત વેપાર કરી શક્યા, બંગાળની પ્રજાને લૂંટી પુષ્કળ ધન-દોલત બ્રિટન ભેગાં કર્યાં. 

મીરજાકરે છેવટે (ઈ.સ. 1760) પોતાના જમાઈ મીરકાસીમને ગાદી આપી દીધી. તે એક યોગ્ય અને શક્તિશાળી 
શાસક હતો. તેણે આધુનિક સેનાની સ્થાપના કરવાનો અને ભ્રષ્ટાચાર દૂર કરવાનો પ્રથત્ન કર્યો ; એટલું જ નહી પશ 
ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને અંકુશમાં લેવાનો પ્રથત્ન કર્યો. અંગ્રેજોની બદમાશી વધતી જતી હતી. અંગ્રેજોએ મોટા પ્રમાણમાં 
સત્તાનો દુરુપયોગ કરી ધન પ્રાપત કર્યું, મીરકાસીમ તેનાથી ખૂબ કોપિત હતો. છેવટે બંને વચ્ચે યુદ્ધ અનિવાર્ય બન્યું. એક 
મહત્વપૂર્ણ લડાઈ (ઈ.સ. 1763)માં મીરકાસીમ હાર્યો અને તે અવધ ભાગી ગયો. અવધના તત્કાલીન નવાબ સુજા-6૬- 
દલા અને મુઘલ બાદશાહ શાહઆલમ બીજા સાથે તેલ એક સંમિ કરી. છેવટે ત્રજેયની સંયુક્ત સેનાએ અંગ્રેજો વિરુદ 
યુદ્ધ કરવાનું નકી કર્યુ, ભારતના ઇતિહાસમાં સૌથી મહત્તપૂર્ણ કહી શકાય તેવું બક્સરનું યુદ્ધ (22 ઓફ્ટોબર 1764) 
થયું; જેમાં આ ત્રણેય સત્તાઓને હરાવીને અંગ્રેજો સાચા અર્થમાં ભારતના સૌથી શક્તિશાળી સાબિત થયા. આ યુદ્ધ 
અંગ્રેજોના પક્ષે નિર્ણાયક પૂરવાર થવું, કારણ કે તે અંગ્રેજી સેનાની શ્રેષ્તાનું ઘોતક હતું. આ યુદને પરિલ્રમે અંગ્રેજો 
બંગાળ, બિઠાર અને ઓરિસ્સાના વાસ્તવિક શાસક બન્યા, ક્લાઈવ બંગાળનો ગવર્નર બન્યો. ત્યારબાદ (ઈ.સ. 1763) 
અંગ્રેજોએ મીરજાકરને કરીથી નવાબ બનાવ્યો. પછી નિઝાબુદ ધૌલાને નવાબ બનાવ્યો. અંતે (ઈ.સ. 1765) નવાબે 
પોતાની સેના ભંગ કરવાની સંપિ કરી અને આમ અંગ્રેજો બંગાળના વાસ્તવિક શાસક બની ગયા. 


બંગાળ અને તેના 


શૅબર્ટ ફ્લાઈવ 


બંગાળમાં દિમુખી વહીવટી તંત્ર 

બ્રિટિશ કંપની બંગાળમાં વાસ્તવિક શાસક (ઈ.સ. 1765) બની ચૂકી હતી. તેના હાથમાં રાજકીય અને સૈનિક 
નિયંત્રણ આવી ચૂક્યું હતું, નવાબ હવે કંપની પર આધારિત હતો, કંપનીએ દીવાની અધિકાર પ્રાપ્ત કરી મહેસૂલ 
ઉદરાવવું શરૂ કર્યુ, તેણે ઉપસુબેદારની નિમણૂક કરવાનો અધિકાર મેળવી ન્યાય, પોલીસ બંને ઉપર નિયંત્રણ સ્થાપ્યું. 
ઇતિહાસકારો બંગાળની આ વ્યવસ્થાને હિમુખી વહીવટી તંત્ર તરીકે ઓળખાવે છે. કારણ કે, સત્તાનું નિયંત્રણ કંપની 
પાસે હતું પરંતુ પ્રશાસનની જવાબદારી નવાબ પાસે હતી. બંગાળી પ્રજા માટે આ કઠિન પરિસ્થિતિ હતી. કારણ કે, 
કંપની કે નવાબ કોઈ તેમનું હિત કરે તેમ ન હતું. કંપનીના અપિકારીઓ બંગાળી પ્રજા પર અત્યાચાર કરતા. આ 
છિમુખી શાસન પદ્ધતિએ બંગાળનું ભયંકર શોષણ કર્યું, તેથી બંગાળ ગરીબી અને બેહાલીનો ભોગ બન્યું અને 
બંગાળમાં દુષ્કાળોની પરંપરા સર્જાઈ. 


16 


ઇકાસ, પોશ 12, 


ડેસ્ટિંગ્સ (ઈ.સ. 1813-6.સ. 1822)ના સમયમાં બ્રિટિશ કંપનીની સર્વોપરિતાની સ્થાપના 


વોરન હેસ્ટિંગ્સ, કોર્નવોલીસ અને વેલેસ્લીના સમયમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ મરાઠા, મૈસુરના ટીપુ અને 
મુઘલ શાસકોને હરાવીને પોતાના વર્ચસ્વનો વિસ્તાર કર્યો હતો. ટીપુની સત્તા (ઈ.સ. 1799માં) સમાપ્ત કરવામાં 
આવી. દિલ્ડી પણ કબજે કરવામાં આવ્યું. મરાઠાઓને પણ હાર સ્વીકારવી પડી. હવે ભારતમાં મરાઠા સિવાય 
કોઈ સંસ્થા અંગ્રેજોની સામે ટકી શકે તેમ નહોતી, મરાઠાઓએ હેસ્ટિંગ્સના સમય (ઈ.સ. 1817) માં પોતાની 
ખોવાયેલી પ્રતિષ્ઠા મેળવવા પ્રથત્ન કર્યો. આ સમયે મરાઠાઓ ચાર ભાગમાં વહેંચાઈ ચૂક્યા હતા. તેમણે 
સંયુક્ત મોરગો બનાવી બ્રિટિશરો વિરુદ્ધ યુદ્ધ આદર્યું. પૂનાના પેશાગે, નાગપુરમાં અપ્પાસ્ાહેબે ગને માધવરાવ 
હોલરે અંગ્રેજો વિરુદ્ધ યુદ્ધ શરૂ કર્યું. હેસ્ટિંગ્સએ પોતાની સંપૂર્ણ તાકાત લગાવી પેશ્વા, ભોંસલે અને હોલ્કરની 
શેનાઓને હરાવી દીધી, પેશ્વાને ગાદી પરથી ઉતારી કાનપુર પાસે આવેલ બિકુરની જાગીરમાં મોકલી દીધા અને 
મુંબઈ પ્રેસિડેન્સીની રચના કરી, હોલ્કર અને ભોંસલેએ પણ શરણાગતિ સ્વીકારી સંપિ કરી. આ રીતે (ઈ.સ. 
1818 સુધીમાં) પંજાબ અને સિંધને બાદ કરતાં મોટાભાગનું ભારત અંગ્રેજોના નિયંત્રણમાં આવી ચૂક્યું અને 
તેમની સર્વોપરિતાની સ્થાપના થઈ. માટે અંગ્રેજ ઇતિહાસકાર પી. ઈ. રૉબર્ટ્સ અહીંથી જ ભારતમાં આધુનિક 
યુગનો પ્રારંભ થયો હોવાનું નોંધે છે. 
સિંધ પર વિજય 


અંગ્રેજોએ ભારત જીતવાનું પોતાનું કાર્ય (ઈ.સ. 1818 થી ઈ.સ. 1857 સુધીમાં) સુપેરે કર્યું જેમાં સિંધનો 
વિજય મહત્વપૂર્લ છે. રશિયાના ભયને કરલે તેમલે સિંધનો વિજય કરવાનું નક્કી કર્યું. અકયાનિસ્તાન અને 
સિંધના રસ્તે રશિયા ભારતમાં પોતાનું વર્ચસ્વ ન વધારે તે માટે આમ કરવું તેમને માટે અનિવાર્ય હતું. સિંધુ 
નદી વેપાર માટે પણ બષુ ઉપયોગી હતી. એક સંધિ (ઈ.સ. 1832) દ્વારા સિંધના અમીરોએ સિંધના વૈપારી, 
માર્ગો બ્રિટિશરો માટે ખોલી દીધા હતા. ત્યારબાદ (ઈ.સ. 1839) એક બીજી સંધિ પણ થઈ પરંતુ છેવટે ચાર્લ્સ 
નેપીયરે સિંધ પર આક્રમણ કરી સિંધને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાં ભેળવી દીધું (ઈ.સ. 1843). 


ડેલહાઉસી અને ખાલસા નીતિ 


ભારતના ગવર્નર જનરલ તરીકે આવેલા (ઈ.સ. 1848) ડેલહાઉસીએ શરૂઆતથી જ સમગ્ર ભારત ઉપર, 
અંગ્રેજી શાસન લાદવા પ્રયાસ કર્યા. તેણે ક્લું હતું કે “ભારતના દેશી રાજ્યોનો અંત બહુ ઓછા સમયમાં 
આવવાનો છે.” સામ્રાજવવાદી ડેલહાઉસીએ ભારત જીતવા માટે એક વિચિત્ર સિદ્ધાંત - “ખાલસા નીતિ' દ્વારા 
ભારતનાં રાજ્યો હડપ કરવાનું શરૂ કર્યું. આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે કોઈપણ રાજ્યનો શાસક ઉત્તરાષિકારી વગર મૃત્યુ 
પામે તો તેનું રાજ્ય અંગ્રેજી સામ્રાજ્યમાં ભેળવી દેવાનું હતું. આ સિદ્ધાંત પ્રમાશે તેરે સતારા (1848), 
નાગપુર (1854), ઝાંસી (1854) જેવાં રાજ્યોને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાં ભેળવી દીધાં, તેલે ભારતના ભૂતપૂર્વ 
રાજાઓને માન્યતા આપવાનો અને પેન્શન આપવાનો ઇન્કાર કર્યો. આ સિદ્ધાંત પ્રમાણે કર્લાટક, સુરત અને 
તાન્જોરના રાજાની ઉપાધિઓ છીનવી લીધી, ભૂતપૂર્વ પેશ્વા બાજીરાવ હ્વિતીયના પુત્ર નાનાસાહેબને પેન્શન 
આપવાની મનાઈ ફરમાવી. અવધને ગેરવ્યવસ્થાના બહાને (ઈ.સ. 1856) બ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાં ભેળવી દેવામાં 
આવ્યું અને એ રીતે ભારતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં અંગ્રેજી રાજની સ્થાપના પૂર્ણ કરવામાં આવી. 

17 


બહા કરોપિવનોનું ખાગમન 


1. આપેલ પ્રશ્નોના વિસ્તૃત જવાબો આપો 
(1) ભારતમાં અંગ્રેજ-ફેચ સંઘર્પનું વર્ણન કરી તેનાં પરિજ્ામો જજ્ાવો. 
(2) 
(ઉ) પ્લાસીનું યુદ્ધ ભારતના ઈતિહાસમાં શું સ્વાન ધરાવે છે તે સ્પષ્ટ કરો. 
(8) બક્સરના યુદનનાં કારણો અને પરિલરામોની ચર્ચા કરો. 
(8) ડેલહાઉસીની ખાલસા નીતિ સમજાવો. 
2. આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તરો આપો : 
(1) 'છિમુખી શાસન પહતિ' એટલે શું ? 
(2) અંગ્રેજ-મરાઠા વિગ્રહોની ટૂંક માહિતી આપો. 
(ઉ) બંગાળના નવાબો વિશે નોંધ તૈાર કરો. 
(8) ભારતમાં યુરોપીય કંપનીઓની વસાહતોનું વર્ણન કરો. 
(ઉ) સિંધ વિજયનાં કારણો અને પરિણામો સ્પષ્ટ કરો. 


3. આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર આપો : 


ભારતમાં આવેલી જુદી જુદી યુરોપીય કંપનીઓના આગમનનું કારણ સ્પષ્ટ કરો.. 


(1) કયા મુઘલ સમ્રાટના સમયમાં અંગ્રેજોએ વેપારી કોઠી સ્થાપવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો હતો ? 


(અ) અકબર (બ) જહાંગીર (ક) શાહજહાં (6) ઔરંગઝેબ, 
(2) મુંબઈ ટાપુ અંગ્રેજોને કોની પાસેથી મળ્યો હતો 
(અ) મચઠા (બ) મુષલ (ક) ફાનસ (8) પોર્ટુગલ 
(3) કથ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી ? 
(અ) 1661 (બ) 1662 (8) 1663 ()1664 
(4) બકસરના યુદ્ધ સમયે બંગાળનો નવાબ કોણ હતો ? 
(અ) મીરજાફર (બ) સિરાઝ-ઉદ-દૈલા (ક) આસફ ખાં (ડ) મારકાસીમ 
(ઉ) ઉ્રિટિશ ભારતમાં સિંધનો વિલવ કયારે કરવામાં આવ્યો ? 
(અ) 1820 (બ) 1832 (ક) 1842 (5) 1843 
પિ 
18 


ઉલકાસ, પોશ 12, 


[4] ભારતમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું વહીવટી માળખું 


ભારતમાં (ઈ,સ. 1757) સામ્રાજ્યની સ્થાપના કર્યા બાદ તેના પર વહીવટ ચલાવવા અને નિયંત્રણ મૂકવા 
ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપનીએ વહીવટી માળખાની સ્થાપના કરી, તે પછીનાં સો વર્ષ દરમિયાન કંપનીની વહીવટી 
નીત્તિ અવારનવાર બદલાતી રહી તી. જોકે તેનું મુખ્ય લક્ષ્ય સમગ્ર ભારત પર અપિકાર પ્રાપ્ત કરવો અને 
કંપનીના નફામાં વધારો કરી ભારતનું આર્થિક શોષણ કરવાનું હતું. આ લક્ષ્ય પૂર્ણ કરવા તેણે પોતાની વિશિષ્ટ 
વહીવટી નીતિ ઊભી કરી. 


સરકારનુ માળખુ 


બક્સર યુદ્ધ (ઈ.સ. 1764) પછી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ બંગાળ પર પૂર્ણા નિયંત્રલ પ્રાપ્ત કર્યુ, જોકે 
વહીવટી માળખાની શરૂઆતમાં તેલ્રે કોઈ પરિવર્તન કર્યું ન હતું. કંપનીનો વ્યાપાર વિકસે અને ઇંગ્લેન્ડમાં 
મોટા પ્રમાણમાં વ્યાપાર મોકલી શકાય તેવી શાસન વ્યવસ્થાનો પ્રારંભ કર્યો. ત્યારબાદ (ઈ.સ. 1765 થી 
1772) બંગાળમાં દ્વિમુખી શાસન પદ્ધતિનો તેમણે પ્રારંભ કર્યો. હવેથી ભારતીય કર્મચારીઓ બ્રિટિશ 
અધિકારીઓના નિયંત્રણમાં કાર્ય કરી શકતા. તેમની પાસે જવાબદારી હતી, અધિકાર નહીં. જયારે કંપનીના 
અધિકારીઓ પાસે અધિકાર હતા, કોઈ જવાબદારી નરી. આ દરમિયાન બંગાળનું મોટા પ્રમાજ્ષમાં શોષણ થવું. 
જોકે (1772થી) કંપનીએ દ્વિમુખી શાસન વ્યવસ્થાને તિલાંજલિ આપી અને સમગ્ર બંગાળનું શાસનતંત્ર પોતાના 
હાથમાં લઈ પોતાના અષિકારીઓ દ્વારા ચલાવવાનું શરૂ કર્યું 

ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની એક વેપારી કંપની હતી. તેનું માળખું વેપાર કરવા માટે જ બનાવવામાં આવ્યું હતું. 
તેનો સર્વોચ્ચ વડો ઈંગ્લેન્ડમાં રહીને ભારત પર નિયંત્રક ધરાવતો હતો. જોકે બ્રિટિશ સરકારે આ વિચિત્ર 
પરિસ્થિતિ પર પોતાનું નિયંત્રણ લાદવા અલગ પ્રકારનું વહીવટી માળખું ઊભું કર્યું રેગ્ુલેટિંગ એક્ટ (નિયામક, 
ધારો ઈ.સ. 1773) દ્વારા બ્રિટિશ સાંસદે વહીવટી માળખામાં પરિવર્તનની શરૂઆત કરી. કંપનીના બોર્ડ ઓફ 
ડાયરેક્ટર (નિયામક મંડળ) પર બ્રિટિશ સંસદનું નિયંત્રણ મૂકવામાં આવ્યું. પિટ્સ ઇન્ડિયા એક્ટ (હિંદ ધારો), 
(ઈસ. 1784) દ્વાર આ નિયંત્રણ વધુ કડક બનાવવામાં આવ્યું. આ કાયદા દ્વારા છ કમિશનરને ભારતીય 
બાબતો માટે નિમણૂક આપવામાં આવી, જેને બોર્ડ ઓફ કંટ્રોલ કહેવામાં આવતાં તેમાં ઇંગ્લૅન્ડના બે કેબિનેટ 
મંત્રીઓનો સમાવેશ યતો. ભારત પર શાસન કરવા માટે ગવર્નર જનરલ અને ત્રણ સભ્યોની બનેલી એક 
કાઉન્સિલના હાથમાં ભારતનું શાસન સોંપવામાં આવ્યું. પીટના ધારા પછી (1857 સુધી) કંપનીએ કાયદાઓ, 
દ્વારા અનેક પરિવર્તનો કર્યા. ગવર્નર જનરલને વિશિષ્ટ સત્તાઓ આપવામાં આવી. ચાર્ટર એક્ટ (ઈ.સ. 1813). 
અનુસાર ભારત સાથેના વ્યાપાર પર ચાલતો કંપનીનો એકાધિકાર સમાપ્ત કરવામાં આવ્યો, અંતે (ઈ.સ. 
1833) નવા ચાર્ટર એક્ટ દ્વારા કંપનીને સંપૂર્ણપલે બ્રિટિશ સંસદના નિયંત્રણમાં મૂકી દેવામાં આવી. 

આ રીતે સંસદીય કાયદાઓ દ્વારા કંપની અને તેના વહીવટીતંત્રને બ્રિટિશ સરકારના નિયંત્રશમાં લાવવામાં 
આવ્યું પરંતુ તે છ હજાર માઈલ દૂર બેસીને ભારતનું રાજ્ય ચલાવી શકાશે નહીં તેવી ખાતરી થતાં, ગવર્નર 
જનરલની પરિષદને સર્વોચ્ચ અધિકાર ઉપરાંત કેટલીક વિશિષ્ટ સત્તાઓ આપવામાં આવી. (જે મુજબ તે 
પોતાની પરિષદની સલાહને પણ અવગણી શકે.) હવે, ભારતનો સૌથી પ્રભાવશાળી અને વાસ્તવિક શાસક, 
ગવર્નર જનરલ બન્યો. તે બ્રિટિશ સરકારના નિયંત્રણ અને માર્ગદર્શન નીચે શાસન ચલાવવાનો હતો. અંગ્રેજી 
વહીવટીતંત્રનો મુખ્ય ઉદેશ બ્રિટિશ અર્થવ્યવસ્થાનો મહત્તમ લાભ મેળવવાનો અને એ માટે ભારતનું શોષણ, 


19 
નામાં ઈશ ઇનિયા કપનોનં વહીવડી માળનું 


કરવાનો હતો, તેશે ભારતનું શોષણ કરીને જ શાસનનો અને યુદ્ધોનો ખર્ચ પૂર્લ કરવાનો હતો. અર્થાત્‌ બ્રિટિશ 
વહીવટીતંત્રનું સ્વરૂપ મહત્તમ રીતે ભારતનું આર્થિક શોષણ કરી ભારતના ભોગે ઇંગ્લૅન્ડનું ભલું કરવાનું હતું. 


સનદી સેવાઓ (સિવિલ સર્વિસિઝ) 


ભારતમાં સનદી સેવાઓ શરૂ કરવાનો શ્રેય ગવર્નર જનરલ કોર્નવોલિસને કાળે જાય છે. કોર્નવોલિસ 
વહીવટીતંત્રને શુદ્ધ બનાવવા માટે કંપનીના કર્મચારીઓને વ્યાપાર કરવામાંથી મુક્તિ આપી અને માત્ર વહીવટી 
કાર્યો કરવા માટે જ બાધ્ય કર્યા, તેણે ભ્રષ્ટાચાર વિરુદ્ધ કડક નિયંત્રણો લાદ્યાં. કંપનીના કર્મચારીઓને. 
પગારવધારો આપ્યો. તેલ કલેકટરનું વેતન વધારીને દર મહિને 1500 રૂપિયા જેટલું કર્યું. સાથે સાથે સનદી 
શેવાનું એક વિશિષ્ટ માળખું ઊભું કર્યું, સનદી સેવાઓ સાથે સંકળાયેલા અધિકારીને તેમની કામગીરી અને 
વરિષ્ઠ થતાં (સિનિયોરિટી) તે પ્રમાશે પ્રમોશન આપવાની પદ્ધતિ 
અપનાવી. 


ગવર્નર જનરલ વેલેસ્લીએ (ઈ.સ. 1800) ભારતીય સનદી સેવામાં 
આવનાર યુવાન અધિકારી માટે કોલકતામાં કોર્ટ વિલિયમ કૉલેજની સ્થાપના 
કરી જે આ અધિકારીઓને તાલીમ આપવા માટે હતી. બ્રિટિશ સત્તાએ 
ઈંગ્લેન્ડમાં હેલીબરી ખાતે ઈસ્ટ ઇન્ડિયન કૉલેજ શરૂ (ઈ.સ. 1806) કરી, 
આ રીતે કંપની સરકારે સનદી અધિકારીઓની તાલીમનું કાર્ય પોતાના 
હાઘમાં લીધું. 


શોર્ટ વિલિવમ કૉલેજ, 


પૂર્વે નાગરિક સેવાઓમાં મોટાભાગની નિમલુક ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના નિયામક મંડળ દ્વારા થતી, હવે 
(ઈ.સ. 1853) ચાર્ટર એક્ટ દ્વા શનદી સેવાનો એક વિશિષ્ટ કાયદો પશાર કરવામાં આવ્યો જેમાં એવું નક્ઠી 
કરવામાં આવ્યું કે સનદી સેવામાં પ્રવેશ મેળવવા માટે પ્રત્મેક વ્યક્તિએ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપીને પાસ થવું 
પડશે. 


અંગ્રેજો દ્વારા નિર્મિત સનદી સેવાની એક ખાસ વિશેષતા હતી, “ભારતવાસીઓને નિયંત્રણપૂર્વક પોતાનાથી 
દૂર રાખવા.” એ મુજબ (ઈસ. 1793 સૂધી) નાગરિક સેવાઓ, સેના, પોલીસ, ન્યાયતંત્ર જેવા મહત્તપૂર્થ 
તમામ ઉચ્થ હોદાઓ પર અંગ્રેજ અધિકારીઓની જ નિમલૂક કરવામાં આવતી. તેમને મતે આ માટે અંગ્રેજો જ 
લાધક હતા. તે જ આ કાર્ય કરી શકશે. તેઓ ભારતીયોને નૈતિક જવાબદારીના અભાવવાળા, પતિત અને 
નિમ્નકોટિના માનતા. ગવર્નર જનરલ કોર્નવોલિસ અંગતપણે માનતો કે, “તમામ હિન્દુસ્તાનીઓ ભ્રષ્ટ છે,” 
માટે ઉચ્ચ સેવા અને ઉચ્ચ વેતન એમ બંને બાબતોથી ભારતીયોને વંચિત રાખવામાં આવતા. નાના હોદાઓ 
અને ઓછા પગારવાળી નોકરીઓ પર જ ભારતીયોને નિમવામાં આવતા. 


ભારતીય સનદી સેવા દુનિયાની સૌથી પ્રચલિત થઈ ચૂકી હતી. જોકે તેજે ભારતીય હિતોને બદલે બ્રિટિશ 
હિતો માટે કામ કર્યું. બ્રિટિશ શાસનનું પોષણ કરવાનું કામ તેણે કર્યું. 
લશ્કર 

ભારતમાં બ્રિટિશ શાસનનો બીજો અગત્યનો સ્તંભ બ્રિટિશ લશકર હતું. એક તરક તેરે ભારત જીતવાનું 
કાર્ય કર્યું તો બીજી બાજુ અન્ય વિદેશી કંપનીઓથી કે તાકાતોથી ભારતમાં બ્રિટિશ શાસનનું રક્ષણ કર્યુ; એટલું 
જ નહે આંતરિક વિદ્રોહને દબાવી દીધા અને એશિયા આફ્રિકામાં બ્રિટિશ સામ્રાજલનો વિકાસ કર્યો. 


20 
છાસ, પોરા 12, 


કંપનીની શેના ભારતીય સૈનિકોની બનેલી હતી. ઉત્તરપ્રદેશ અને બિહારના થલા બધા લોકો કંપનીની 
સેનામાં શૈનિક તરીકે જોડાતા. 1857ના વિપ્લવ સુધી કંપનીના લશ્કરમાં કુલ 311400 સૈનિક હતા જેમાંથી 
265900 તો ભારતીય સૈનિકો જ હતા. જોકે ઉચ્ચ અધિકારી તરીકે અંગ્રેજની જ પસંદગી થતી. ત્યાં સુધી 
લશ્કરમાં માસિક વેતન મેળવનાર માત્ર ત્રણ જ ભારતીયો હતા. તે સૂબેદાર કક્ષાનો હોદો ધરાવતા હતા. 
મુક્રીભર અંગ્રેજોનું બનેલું લશ્કર ભારત પર નિયંત્રણ રાખી રહયુ હતું. તેમાં ભારતીયોની સંખ્યા ખૂબ જ વધારે 
હતી, જે આશર્ષજનક બાબત અને શોષણખોર અર્થવ્ધવસ્થાનું પ્રતીક હતું. અંગ્રેજ લશ્કરમાં ભારતીય સૈનિકને 
નિયમિત પગાર મળતો તેથી પોતાનું ગુજરાન ચલાવવા ભારતીય સૈનિક બ્રિટિશ સાપ્રાજથવાદ માટે કાર્ય કરતા, 
પોલૉસ 


બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદમાં મહત્તનું તંત્ર જો કોઈ હોય તો તે પોલીસતંત્ર હતું. ભારતમાં પોલીસતંત્ર શરૂ 
કરવાનો ફાળો ગવર્નર જનરલ કોર્નવોલિસને જાય છે. તેશે જમીનદારો અને જાગીરદારોનું પોલીસ કાર્યથી 
અલગ કરી કાથદો અને વ્યવસ્થા નિયમિત કરવા પોલીસ વિભાગની સ્થાપના કરી. પરંપરાગત ભારતીય 
ભવસ્થાનું આધુનિકીકરણ કર્યુ. તેણે પોલીસ સ્ટેશનની શરૂઆત કરાવી તેના પર એક કોજદારની નિમણૂક કરી. 
આગળ જતાં જિલ્લા કક્ષાએ પોલીસ અધિકારી તરીકે જિલ્લા પોલીસ અધીક્ષક (050) ની નિમણૂક કરી, જે 
જિલ્લાનો સર્વોચ્ચ પોલીસ અધિકારી હતો. પોલીસતંત્રમાં ઉચ્ચ હોદાઓ પર માત્ર અંગ્રેજોની નિમલૂક કરવામાં 
આવતી. ગામડાંમાં ચોકીદારની નિમલૂક થતી. ભારતીય સ્વતંત્રતા- સંગ્રામને કચડી નાખવામાં અંગ્રેજોએ આ 
પોલીસતંત્રનો મહત્તમ ઉપયોગ કર્યો હતો. આ દષ્ટિએ આ પોલીસતંત્ર જનતાના રક્ક થવાને બદલે અંગ્રેજ 
હિતો માટે જ કામ કરતું હોવાનું સ્પષ્ટ જશાઈ આવે છે. 
ન્યાયતંતનું સંગઠન 

અંગ્રેજોએ દીવાની અને ફોજદારી જેવી શ્રેણીઓ દ્વારા ન્યાયવ્યવસ્થા શરૂ કરી. તેની શરૂઆત વોરન 
ડેસ્ટિંગઝે રેગ્યુલેટિંગ એક્ટ(1773)માં કરી. કોર્નવોલિસે (1793) ન્યાયતંત્રની વ્યવસ્થામાં મહત્ત્વપૂર્ણ પરિવર્તનો 
કર્યાં. તેશે દરેક જિલ્લામાં જિલ્લા ન્યાયાધીશના વડપણ હેઠળ દીવાની અદાલતની સ્થાપના કરી, આ દ્વારા તેણે. 
કલેક્ટર અને ન્યાયાધીશને તેમનાં કાર્વો અને હોદાઓમાં જુદા પાડ્યા. આ સિવાય તેણે 4 જેટલી પ્રાંતીય, 
અદાલત શરૂ કરી, જિલ્લા અદાલતો ઉપર સદર દીવાની અદાલતોની સ્થાપના કરી. જિલ્લા ન્યાયાલયની નીચે 
રજિસ્ટ્રારની અદાલતોની સ્થાપના કરી. તેની નીચે તાલુકા કક્ષાએ નાની અદાલતો સ્થપાઈ. આ ન્યાયાલયોના 
ન્યાયાધીશ તરીકે મુનસક અને અમીન તરીકે ઓળખાતા ભારતીય ન્યાયાધીશની નિમશૂક કરવામાં આવતી. 
ફોજદારી કેસો માટે કોર્નવોલિસે બંગાળ પ્રેસિડન્સીને 4 વિભાગોમાં વહેચું હતું જે ક્ષેત્રીય ન્યાયાલયો કહેવાતાં. 
તેમાં નિમ્ન સ્તરે ભારતીય ન્યાયાધીશોની નિમલૂક કરવામાં આવતી. તેશે મુસ્લિમ કાયદાઓમાં બદલાવ લાવીને 
અંગ્રેજી કાયદા લાગુ કર્યા. વિલિયમ બેન્ટિકે પણ ન્યાયતંત્રમાં ખાસ્સાં પરિવર્તનો કર્યા. તેશે ભારતીયોને 
ન્યાયતંત્રમાં ઉચ્ચ હોદાઓ પર મૂકવાની શરૂઆત કરી. તેલે પ્રાંતીય અને ક્ષેત્રીય ન્યાયાલયો બંધ કરી તેમનાં 
કાર્યો જિલ્લા ન્યાયાધીશોને સોંપ્યાં. કોલકત્તા, મદ્રાસ (ચેન્નઇ) અને મુંબઈમાં હાઈકોર્ટની સ્થાપના કરવામાં 
આવી. સુપ્રીમ કોર્ટની સ્થાપના પણ (ઈ.સ. 1773) ઘઈ ચૂકી હતી. તેણે તત્કાલીન અધિનિયમને વ્યવસ્થિત, 
કરીને કાયદાની નવી પ્રશાલિકા સ્થાપિત કરી. ભારતીય ન્યાયવ્યવસ્થા પરંપરા અને પ્રચલિત રિવાજો પર 
આધારિત તી. તે હિંદુ અને મુસ્લિમ માટે અલગ-અલગ હતી તેને બદલે હવે અંગ્રેજોએ એક સમાન 
ન્યાયવ્યવસ્થાની શરૂઆત કરી. કાયદાઓને સંહિતાબદ્ધ કરવામાં આવ્યા. તેમની સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા કરી તેમને 

શા 


નામાં ઈફ ઇનિયા કપનોનું વહીવડી માળનું 


આધુનિક સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું, નવા (ઈ.સ. 1833ના) ચાર્ટડ એક્ટ પ્રમાણે કાયદા સમક્ષ સૌને સમાન 
ગણવામાં આવ્યા. 


બ્રિટિશ સરકારે મેકોલેના વડપણ નીચે ભારતીય કાયદાઓને સંહિતાબદ્ધ કરવા એક 1.50/ ૦000155108૫ (વિધી 
કાયદા આયોગ)ની નિમલૂક (ઈ.સ. 1833) કરી. તેમણે પશ્ચિમના દેશો જેવી પતિ ભારતમાં દાખલ કરી. ભારતીય 
દંડ્સંહિતા અને દીવાની પ્રકિયા સાથે સંકળાયેલા કાયદાઓનું નિરૂપણ કર્યું, હવેથી સમગ્ર ભારતના એક જ પ્રકારના કાયદા 
લાગુ પાડવાના હતા અને એ જ રીતે ભારતમાં કાયદા સમક્ષ સૌ સમાનનો અધિકાર સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો. 
કાયદાનું શાસન અને કાયદા સમક્ષ સૌની સમાનતા 

અંગ્રેજોએ ૨111. 01 1.81/ (કાયદાનું શાસન) ની આધુનિક વિચારધારા પ્રસ્થાપિત કરી, એનો અર્ધ એ 
હતો કે, અંગ્રેજી શાસન સૈદ્ધાંતિક રીતે કાયદા અનુસાર ચલાવવામાં આવશે; શાસકની વ્યક્તિગત ઇચ્છા 
અનુસાર નહીં. કાયદાથી જનતાના અધિકારો અને જવાબદારીઓ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યાં. પરંપરાગત ભારતીય 
શાસનવ્યવસ્યામાં શાસકની ઇચ્છા એ જ કાયદો હતો. જવારે બ્રિટિશ શાસને કાયદાના આધાર પર પ્રશાસનનું 
સ્વરૂપ ચલાવ્યું હતું. અંગ્રેજ શાસન દરમિયાન ભારતીય ન્યાયપ્રણાલી કાયદા સમક્ષ સૌની સમાનતાના સિદ્ધાંત 
પર આધારિત હતી. તે દષ્ટિએ કાયદાની દૃષ્ટિએ માનવમાત્ર સમાન છે. જાતિ-ધર્મ કે વર્ગના આધારે કાયદાની 
દૃષ્ટિએ કોઈ ભેદભાવ ન હતો. પરંપરાગત ભારતીય ન્ાયવ્યવસ્યામાં જાતિ આધારિત ન્યાય આપવામાં આવ્યો. 
ઉચ્ચ વર્ણ કરતાં નિમ્ન વર્ણને એક જ અપરાધ માટે વધારે સજા કરવામાં આવતી; એટલું જ નહીં જમીનદારો 
અને સામંતો વિરુદ્ધ ન્યાયાલયમાં કેસ ચલાવવામાં આવતા નહીં. જ્યારે બ્રિટિશ શાસને સામાન્ય લોકો માટે 
પણ ન્યાયાલમના દરવાજા ખોલી નાખ્યા હતા. 
તેની શુશ્રવત્તા અને તેની ક્ષતિઓ. 

બ્રિટિશ વહીવટીતંત્ર આધુનિક વહીવટીતંત્ર, પોલીસતંત્ર, લશકરીતંત્ર અને ન્યાયતંત્રની સ્થાપના કરી જે 
ગુબ્રવ્તતાના આધાર પર રચાયેલી હતી અને આધુનિક સ્વરૂપની હતી, પરંતુ આપણે એ યાદ રાખવું જોઈએ કે, 
ભારતમાં બ્રિટિશ શાસનનો એકમાત્ર ઉદેશ્ય બ્રિટિશ સામ્રાજ્યને ભારતમાં મજબૂત બનાવવાનો હતો. તેથી આધુનિક 
સંસ્થાઓની સ્થાપના તો થઈ પરંતુ ભારતીયોને તેનો લાભ મળી શકયો નહીં. જેમ કે, સનદી, સેના, લશ્કર, 
પોલીસ અને ન્યાયતંત્રમાં ભારતીયોને ઉચ્ચ હોદ્દા આપવામાં આવતા નહીં. અંગ્રેજોના કાયદા ત્રુટિપૂર્ણ હતા કારણકે 
એક વિદેશી શાસને ભારત પર નિરંકુશ રીતે તે લાદી દીધા હતા. યુરોપિયનો માટે અલગ ન્યાયાલથ અને અલગ 
કાયદાઓ ઘતા. તેમના ફૂર વ્યવહાર સામે ભારતીયો કશું જ કરી શકતા નહીં. વ્યવહારમાં કાયદાની અસમાનતા 
સપષ્ટ દેખાય છે. ન્યાઘ ઘણો જ મોંઘો હતો, વર્ષો સુધી કેસો ચાલતા હતા. અજ્ઞાની અને નિરક્ષર ભારતીયો જટિલ 
ન્યાય બવસ્થાથી બહાર હતા. ધનાઢય લોકો માટે જ જાલે કે કાયદો અને ન્યાયાલયો હતાં. પોલીસ અને 
ન્યાયાલયમાં વ્યાપક ભ્રષ્ટાચાર હતો, જમીનદારો સામાન્ય ખેડૂતો પર અત્યાચાર કરતા. 
અવિશ્ચાસનાં તત્તો 

પ્રિટિશ શાસનની નીત્તિઓને કારણે ભારતમાં એક અવિશ્વાસનું વાતાવરણ સર્જાયું. ભારતીયોએ બ્રિટિશ 
સામ્રાજ્યવાદના આ શોષણખોર પ્રતીકનો વિરોધ કર્યો, દાદાભાઈ નવરોજીથી લઈને ગાંધીજી સુધીના મહાન 
ચિંતકોએ અંગ્રેજોની પ્રશાસનીક, આર્થિક અને ન્યાયવ્યવસ્થાની ભરપૂર ટીકા કરી. મહાત્મા ગાંધીએ કહેલું કે 
“ભારતની પ્રજા માટે વિદેશી શાસન અને વિદેશી કાયદો એ બંને અસ્વીકાર્ય છે, કારણ કે, તેનો હેતુ ભારતની 
જનતાની સુખાકારીને બદલે બ્રિટિશ સ્વાર્થની પૂર્તિ કરવાનો હતો.” ટૂંકમાં, બ્રિટિશરો દ્વારા રચવામાં આવેલા આ 
વહીવટીતંત્ર અને ખાસ કરીને કાયદા તેમજ ન્યાયતંત્રને ક્ષેત્રે અવિશ્વાસનાં તત્વો સવિશેષ હતાં. 

22 


છાસ, પોરા 12, 


સ્વાધ્યાય 
1. નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત જવાબો આપો : 
(1) અંગ્રેજ સરકારનું ન્યાયતંત્રીય માળખું સમજાવો. 
(2) અંગ્રેજ સત્તાનું મહેસૂલીતંત્ર સ્પષ્ટ કરો. 
(3) અંગ્રેજ સત્તાની સનદી સેવાઓની માહિતી આપો. 
(4) અંગ્રેજ સરકારના પોલીસતંત્રની રૂપરેખા આપો. 
(5) ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના વઠીવટીતંત્રની ખાસિયતો જણાવો. 
2. આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તરો આપો : 
(1) છિમુખી શાસન પતિ વિશે નોંષ લખો. 
(2) કોર્નવોલિસનું વહીવટીતંત્રના નિર્માશમાં પ્રદાન સ્પષ્ટ કરો. 
(3) રેગ્યુલેટિંગ (ઈ.સ. 1773) એક્ટ વિશે માહિતી આપો. 
(4) અંગ્રેજી વહીવટીતંત્રનું સ્વરૂપ જણાવો, 
(5) વિલિયમ બેન્ટિંકના ન્યાયવિષયક સુધારા જણાવો. 
3. આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર આપો : 
(1) રેગ્યુલેટિંગ એક્ટ ક્યારે અમલમાં આવ્યો ? 
(અ) ઈસ. 1770 (બ) ઈસ. 1771 (ક) ઈસ. 1772 ($) ઈસ. 1773 
(2) કોર્ટ વિલિયમ કોલેજ કયાં સ્થાપવામાં આવી ? 
(અ) કોલકાતા (બ) મુંબઈ (ક) ચેન્નાઈ ($) અમદાવાદ 
(3) કયા ચાર્ટર એક્ટથી કંપનીનો વેપારિક એકાયિકાર નાબૂદ થયો ? 
(અ) ઈસ. 1773 (બ) ઈસ. 1793 (ક) ઈસ. 1813 ($) ઈસ. 1833 


(4) ક્રિટિશ હિંદમાં સુપ્રીમ કોર્ટની સ્થાપના ક્યારે થઈ ? 


(અ) ઈસ. 1750 (મ) ઈ.સ. 1773 (8) ઈસ. 1785 ($) ઈસ. 1800 
(8) કયો ગવર્નર જનરલ ભારતમાં પોલીસતંત્ર શરૂ કરનાર ગણાય છે ? 
(અ) કલાઇવ, (મ) હેસ્ટિંગ્ (8) કોર્નવોલિસ (ડ) ડેલહાઉસી 
૦ 
23 


નામાં ઈશ ઇનિયા કપનાનં વહીવડી માળનું 


5 || 1857નો સંગ્રામ 


ઈસ. 1857નો સંગ્રામ એ ભારતીય પ્રજા દ્વારા અંગ્રેજી શોષણખોર રાજ્યને અપાયેલો મહાન પડકાર છે. 
ઈ.સ, 1757 થી લગભગ 100 વર્ષના અંગ્રેજી શાસનને તેણે હચમચાવી મૂક્યું. ભારતની પ્રજાના માનસમાં આજે પણ, 
આ મહાકથાની અસર સાફ જોવા મળે છે. વિદેશી શાસનને ભારતભૂમિ પરથી ઉખેડી નાંખનાર ભારતનો આ પ્રથમ 
સ્વાતંત્ર સંગ્રામ હતો તેમ વીર સાવરકરે સાચું જ કલું છે. તમામ ભારતીયો તે રાજા હોય કે, જાગીરદાર, કારગીર હોય 
કે ખેડૂત, સૈનિક હોય કે અન્ય, હિંદુ હોય કે મુસ્લિમ સૌએ તેમાં પોતાની ક્ષમતા મુજબનું યોગદાન આખું. યુરોપનાં બે 
સૌથી મોટાં રાષ્ટોની પ્રજા જેટલી પ્રજાએ અને તેના વિસ્તાર જેટલા મોટા વિસ્તારમાં ભારતીય પ્રજાએ સર્જેલી આ 
અનોખી યશગાથા છે, તેના શહીદોના રક્તથી જાણે કે આઝાદીના જંગનું રણશિંગુ ફૂંકાયું. આખો દેશ એક સાથે 
વિદેશી શાસન, આર્થિક શોષણ, સામાજિક ભેદભાવ, લશ્કરી ભેદભાવ જેવાં કારણો વિરુદ્ધ ઊભો થયો એટલું જ નીં 
પરંતુ તેના માટે જવાબદાર અંગ્રેજી શાસનને હટાવી દેવા કટિબદ્ધ થયો. તેશે પ્રથમ વખત જ એક વિદેશી શાસનને 
મૂળમાંથી હચમચાવી નાંખ્યું પરિણામે હિંદનું સ્વાતંત્રય પ્રાપ્તિ તરફનું પ્રવાણ શક્ય બન્યું. 


1857નો સંગ્રામ ભારતીય ઇતિહાસની એક ગૌરવપ્રદ ગાથા છે. કોઈપણ કાંતિ, વિપ્લવ કે બળવો અમુક જ. 
કારશોને લીધે ઉદ્ભવે છે તેવો ખ્યાલ અપૂર્ણ કહી શકાય. તેની પ્રક્રિયા વર્ષોથી ચાલતી હોય છે. કેટલાક 
ઇતિહાસકારોએ 1857ના સંગ્રામનું મુખ્વ કારણ સૈનિક અસંતોષ તયા ચરબીવાળી કારતૂસોના વાપરવા અંગેની આજ્ઞા 
બતાવેલ છે. પરંતુ રાજકીય દમન, વહીવટી ગેરવ્યવસ્થા, લશ્કરી અસંતોષ, પરાધીનતાનું દુઃખ, આર્થિક શોષણ, 
સામાજિક ભેદભાવ, રંગભેદની નીતિ, રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃતિ તથા ધર્મ પ્રત્મે ઉપેક્ષા કે તેને ઉચ્છેદવાના પ્રયાસો, ધાર્મિક 
અસહિષ્ણુતા, શાસિતોને શાસનમાં યોગ્ય હિસ્સો આપવાનો ઇન્કાર વગેરે કારલો પૈકી કોઈ એક કારણ નહિ પરંતુ 
અનેક કારણોથી આ સંગ્રામ ઉદ્ભવ્યો. અમેરિકા, ફાનસ, ઇટાલી, રશિયા, આયર્લેન્ડ તથા આક્રિકા અને એશિયાના 
પણા ખરા દેશોના સ્વાતંત્રસંગ્રામો આવાં જ કારણોથી ઉદ્ભવ્યા હતા. 

ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના છેલ્લા ગવર્નર જનરલ તરીકે કેનિંગ ભારતમાં આવ્યો (1856), ત્યારે તેણે શંકા વ્યક્ત 
કરેલ કે, “હું ઇચ્છું છું કે ભારતમાં મારો સમયગાળો શાંતિપૂર્ણ હોય. હું એ નથી ભૂલી શકતો કે, ભારતનું આકાશ 
અત્યારે શાંત છે, પરંતુ ક્યારેક (અસંતોષનું) નાનું વાદળું, ભલે તે એક હાથના માપનું કેમ ન હોય ! પરંતુ તે નિરંતર 
વિસ્તૃત થઈ, ફાટીને આપણને બધાને ભરખી શકે છે.” કેનિંગની ઉક્ત શંકા સાચી ઠરી. 1857ના સંગ્રામની ઝાળ 
ભારતભરમાં ફેલાઈ, આ સંગ્રામની શરૂઆત સૈનિક વિદ્રોઠના રૂપમાં થઈ પરંતુ ભારતની મોટાભાગની જનતા, ખેડૂતો, 
મજૂરો, કારીગરો, જનજાતિના લોકો, સૈનિકો અને રજવાડાઓએ પોતપોતાની રીતે તેમાં આહુતિ આપી. 
શાસન સામેના અસંતોષનાં કારણો 
રાજકીય કારણો 

1857 સુધીમાં ભારતની બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ યુદ્ધનીતિ, ચાણક્ય નીતિ તથા 'ભાગલા પાડો' ની 
નીતિનો આશરો લઈને ભારતમાં પોતાનાં રાજ્યોનો સારો એવો વિસ્તાર કર્યો. વેલેસ્લીની સહાયકારી યોજનાએ 
ભારતનાં ધ્ચાંખરં રાજ્યોને કંપનીને આધીન બનાવી દીધાં. હૈદરાબાદ (નિઝામ) અને અવધ (નવાધ)નાં રાજ્યો ઉપર 
બ્રટિશ અંકુશ સ્થાપ્યો. તાંજોર, સુરત અને કર્જાટકનાં રાજ્યોનો વહીવટ હાથમાં લઈ લીધો. મરાઠી સત્તાનાં કેનદ્ર પૂના, 
ઈન્દોર, ગ્વાલિયર, નાગપુરને હચમચાવી મૂક્યાં. હેસ્ટિંગે વેલેસલીનું વિસ્તારવાનું કાર્ય આગળ ધપાવ્યું. 

ડેલહાઉસીએ ઘુદ્ધો કરીને, ગેરવહીવટના બહાના હેઠળ, દેવા પેટે નાબૂદ કરીને અને દ્તતકપુત્ર લેવાનો અધિકાર 
નામંજૂર કરીને ઉગ્ર રીતે અને આક્રમક શૈલીએ ઝિંદનાં અસંખ્ય દેશી રાજ્યોને ખાલસા કરી બ્રિટિશ સામ્રાજ્યમાં જોડી 
દીધાં. જેમાં સતારા, જેતપુર અને સંભલપુર, બઘાટ, ઉદેપુર, ઝાંસી, નાગપુર, અવધ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. પેજા 

શ 


હાય, પોર 12 


બાજીરાવ બીજાના ઇત્તકપુત્ર નાનાસાટેબનું પેન્શન (વર્ષાસન) અને ઝાંસીની રાશી લક્્મીબાઈને તેમના રાજ્યથી વિમુખ 
કરવામાં આવ્યાં. 

આ ઉપરાંત ડેલહાઉસીએ “ઈનામ કમિશન' નીમી ઘણા જમીનદારોની જમીનો જપ્ત કરી હતી. આમ ડેલહાઉસીની 
ખાલસાનીતિએ રાજાઓ, જમીનદારો તથા લોકોના અસંતોષને પરાકાષ્ઠાએ પહોંચાડ્યો. આથી લોકોમાં એવી લાગણી, 
દહ થઈ કે રાજા-મહારાજાઓની જો આવી દશા હોય તો સામાન્ય જનતાનું શું થશે ? 
વહીવટી ખામીઓ 

કંપનીના શાસનમાં હિંદીઓને એવું ખાસ આપવામાં આવેલ નહિ કે જેથી તેઓમાં કંપની પ્રત્યે વિશ્વાસ અને. 
સંતોષની ભાવના ઉદ્ભવે. અંગ્રેજોએ તમાષ ઊંચા હોલાખઓ પર હિંદીઓને ર્થાને અંગ્રેજોને નિયુકત કર્યા હતા. 
1833ના ધારાની એક કલમ અનુસાર લાયકાતના ધોરણે હિંદીઓને બઢતી આપવાની નીતિનો પણ અમલ થયો ન 
હતો, આથી શિક્ષિત હિંદીઓમાં નિરાશા વ્યાપી. અંગ્રેજોએ સ્થાપેલી વહીવટી વ્યવસ્થા લોકાભિમુખ ન હતી, તે તેની, 
સૌથી મોટી ખામી હતી. અંગ્રેજોની કડક મહેસૂલી નીતિ, સામાન્ય તથા ગરીબ વર્ગ પર નંખાયેલા ભારે કરવેરા, 
ખર્ચાળ ન્યાય પદ્ધતિ, શિથિલ અને લાંચરૃશવતખોર વહીવટ વગેરેએ પણ લોકોના અસંતોષમાં વધારો કર્યો. પોલીસતંત્ર. 
પદ્મ મોટે ભાગે બિનકાર્યલ્રમ અને નિષ્ક્રિય હતું. આથી ભાગ્યે જ સાચો અપરાધી પકડાતો હતો. સરકાર જનકલ્યાણ 
કાર્ય માટે પોતાની જવાબદારી સ્વીકારતી ન હતી. આમ લોકોની પરેશાની વધતાં 1857ના સંગ્રામની ભૂમિકા સર્જાઈ. 
આર્થિક શોષણ 

કંપનીની આર્થિક નીતિએ ભારતના વિદેશી વેપારનો નાશ કર્યો. ઈંગ્લેન્ડની ઔદ્યોગિક ક્રાંતિની અસર ભારતના 
વ્યાપાર પર પડી. હવે ભારત ફક્ત કાચો માલ અને અનાજની નિકાસ કરનારો દેશ બન્યો. બંગાળમાં કંપનીની સત્તાની 
સ્થાપના થઈ ત્યારથી જ ગ્રામોઘોગો, હસ્તકલા-કારીગરીના ઉદ્યોગો અને વિદેશ વેપાર મૃતઃપ્રાય થઈ ગયા હતા. 
અંગ્રેજોએ ભારતને કાચો માલ પ્રાપ્ત કરવાનું સંસ્થાન તથા તૈયાર માલ વેચવાનું બજાર બનાવી દીધું હતું. તેથી 
ભારતની અહળક ધન-સંપત્તિ બહુધા ઇંગ્લેન્ડમાં યસડાઈ ગઈ હતી. હિંદનો ખેડૂત તથા કારીગરવર્ગ ભાંગી પડ્યો હતો. 
વળી, ઇંગ્લેન્ડથી ભારત આવતા કાપડ અને માલ ઉપર સરકાર નજીવી જકાત લેતી, જ્યારે ભારતથી ઈંગ્લેન્ડ જતા 
કાપડ અને માલ ઉપર ભારે જકાત લેતી. આથી ઈગ્લૅન્ડનો માલ ભારતમાં સસ્તો પડવા લાગ્યો, જયારે ભારતમાં 
ઉત્પન્ન થતો માલ ભારતમાં જ મોંઘો પડવા લાગ્યો, પરિણામે ભારતના ઉદ્યોગ-ધંધાઓ પડી ભાંગ્યા. વેપાર અને 
ઉદ્યોગનાં કેન્દ્રો સમાન ઢાકા, મુર્શિદાબાદ, સુરત, મદુરાઈ વગેરે શેરો બરબાદ થઈ ગયાં. 

ખેતી, ઉદ્યોગ અને વેપારના નાશ સાથે સાથે હિંદીઓને પોતાના દેશમાં જ મહત્વપૂર્ણ તથા નોકરીમાં ઊંચા પદષી 
વંચિત રાખવામાં આવ્યા, ભારતીય રજવાડાના નાશથી રાજદરબાર પણ બંધ થયો, નાગરિક અને સૈનિક નોકરીઓમાં 
પણ હિંદીઓને યોગ્ય પદસ્થાન આપવામાં આવતું નહિ, ન્યાયતંત્રમાં તેઓ સામાન્ય પદ જ પ્રાપ્ત કરી શક્તા, આથી 
બેરોજગારી અને ગરીબીનું આગમન થયું. 

વળી, ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપનીના સમયમાં 1801 થી 1855 સુધીમાં ભારતમાં અવારનવાર દુષ્કાળો પડ્યા જેણે 
હિન્દીઓનું સામાજિક અને આર્થિક જીવન બદલી નાંખ્યું, દુષ્કાળપીડ્િતોને મદદ કરવા કંપનીએ કોઈ પ્રયત્નો કર્યા નહિ, 
સામાજિક અને ધાર્મિક કારણો, 

વિલિયમ બેન્ટિંકના શાસનકાળ પછી હિંદમાં ઝડપથી પાશ્ચાત્ય સુધારાના વાયરાઓ ફંકાવા લાગ્યા, આથી 
સદીઓ- જૂના સમાજવ્ધવસ્થાના માળખામાં ભંગાણ પડવા લાગ્યું. કંપની શાસકોએ દાખલ કરેલા સમાજસુધારાને 
ભારતનો રૂઠિચુસ્ત સમાજ ભય અને શંકાની નજરે જોતો હતો. અંગ્રેજ શાસકોના સતીપ્રથા, બાળહત્યા તથા બાળલગ્ન 
પર પ્રતિબંધ મૂકતા કાયદાઓ તથા વિધવાવિવાહને કાયદેસર ગણતા કાયદાઓને ભારતના રૂકિચુસ્ત સમાજે તેમની 
ધાર્મિક અને સામાજિક વ્યવસ્થામાં હસ્તક્ષેપના પગલા તરીકે ગણાવ્યા, 


25 


1857નો સંગ્રામ 


આ ઉપરાંત અંગ્રેજ સરકારના કેટલાક કાયદાઓ તો જાલે સનાતન ચાલી આવતી સમાજવ્યવસ્થા પર વ્યવસ્થિત, 
પ્રહાર કરવા માટે તથા હિન્દુ-મુસ્લિમોને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં વટલાવવા માટે જ કરવામાં આવ્યા હોય તેવું લાગતું હતું. 
ખ્રિસ્તી ધર્મપ્રસારકો અને પાદરીઓએ ભારતીયોના ધર્મપરિવર્તન માટે મહત્તવપર્ પ્રયત્નો કર્યા, હિંદ-મુસલમાનો વિરુદ 
પ્રચાર કર્યો. ખ્રિસ્તી ધર્મપ્રસારકો અને પાદરીઓને સરકારી રક્ષણ મળતું હતું. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના અધ્યક્ષ આર.ડી. 
મેંગલ્જે 1857માં બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટમાં કું, “પરમાત્માએ હિન્દુસ્તાનનું વિશાળ સામ્રાજ્ય ઈંગ્લેન્ડને એ માટે આપેલ 
છે કે, હિન્દુસ્તાનમાં એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી ઈસા મસીઠનો વિજયધ્વજ ફરકતો રહે. આપજા પૈકી દરેકે પોતાની 
પુરી તાકાત આ કાર્યમાં લગાવવી જોઈએ, જેથી સમગ્ર ભારતમાં ખ્રિસ્તી ધર્મના પ્રચાર-પ્રસાર માટે કોઈપણ પ્રકારની 
થોડી પણ ઢીલ ન આવે.” 

ધર્મપરિવર્તન માટે હવે પોલીસનો સહયોગ લેવામાં આવતો, સેનામાં સરકારી ખર્ચે પાદરી રાખીને ખ્રિસ્તી ધર્મનો 
પ્રચાર અને ધર્મપરિવર્તન થતાં. સૈનિક છાવણીઓમાં ખ્રિસ્તી બનાવવાનું સાહિત્ય વિતરણ થવા લાગ્યું. [રતાફાંબાક 
ઝંકર॥પંત્ક હત (1850)ના કાયદાઓ ખ્રિસ્તી થઈ ગવેલા હિંદુ કે મુસ્લિમને પૈતૃક મિલકતમાં હિસ્સો મેળવવા માટે 
હકદાર ઠેરવ્યો. એ પૂર્વે પરંપરાગત નિયમ પ્રમાણે ધર્માન્તર કરેલ વ્યક્તિને વારસાહક મળતો નહિ, જેથી હિંદુ તથા 
મુસ્લિમોની સરકારની ધાર્પિક નીતિ પ્રત્યે શંકા વધારે દઢ થઈ. આગ્રામાં એવું ફરમાન બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું કે 
દરેક હિંદીએ અંગ્રેજને સલામ ભરવી. જો તેમ ન કરવામાં આવે તો, તેમ કરવામાં તે નિષ્કળ જાય તો તે દંડ કે સજાને 
પાત્ર ગણાતો. અંગ્રેજો અવારનવાર હિંદીઓ સાથે તુમાખીભર્યુ વર્તન કરતા અને તેમનો તિરસ્કાર પણ કરતા. ખ્રિસ્તી 
પાદરીઓએ ભારતમાં અંગ્રેજી શિક્ષણ આપતી ઘણી શાળાઓ સ્થાપી અને તેમાં ખ્રિસ્તી ધર્મનું શિ્ણ કરજિવાત 
બનાવી (1833 થી 1859) ખુલ્લી રીતે ખ્રિસ્તી ધર્મનો પ્રચાર કર્યો. માત્ર શાળાઓમાં જ નહિ, પરંતુ જેલ, લશ્કરી 
મથકો, સસકારી કચેરીઓ વગેરેમાં પણ ખ્રિસ્તી ધર્મનો પ્રચાર કરવામાં આવતો. ધાર્મિક ભાવનાને ગંભીર ઠેસ ત્યારે 
પહોંચી, જ્યારે કંપની સરકારે મંદિરો અને મસ્જિદોની મિલકત પર કર નાષ્યો. આ પહેલાં ભારતીય શાસકો દ્વારા 
પાર્ષિક સંસ્થાઓને કરમુક્તિનો લાભ આપવામાં આવ્યો હતો. અનેક હિંદુ અને મુસ્લિમ કુટુંબનો જીવનનિર્વાહ મંદિર 
મસ્જિદની જમીનની આવક પર નિર્ભર હતો. આ બધાની સંયુક્ત અસર હિંદુસ્તાનના અજ્ઞાન, અબુધ છતાં પ્રાણ કરતાં 
પણ ધર્મને વહાલો ગલતા જનસમુદાય પર પડી, જેણે તેમના દિલમાં અંગ્રેજો પ્રત્યે રોપ અને નકરતની લાગણી 
જન્માવી. 
લશ્કરી કારણો 

ઇતિહાસનો આ એક કોયડો રહ્યો છે કે ભારતના સૈનિકો, ખાસ કરીને બંગાળના સૈનિકો (પાઇ /1010)), 
અંગ્રેજો પ્રત્ધે વકાદારીમાં સૌથી આગળ રહ્યા હતા તેઓ જ અંગ્રેજો સામેના સંગ્રામમાં પણ આગળ રહ્યા હતા. લોક- 
માનસમાં અંગ્રજો પ્રત્યે રોષ અને અસંતોષ ભરેલો હતો તેને પ્રગટ કરવાનું કાર્ય લર કર્યું. તિંદીઓએ કઠોર લશકરી 
શેવાઓ બજાવવી પડતી; છતાં હિંદી સૈનિકોના પગાર, ભથ્થાં, સગવડ વગેરે અંગ્રેજ સૈનિકોના પગાર, ભઘ્યાં વગેરેના 
પ્રમાણમાં ઘણાં ઓછાં હતાં. વિશેષ સેવા બજાવવા બદલ કે વુદ્ધ દરમિવાન ભારતીય સૈનિકોને જે દૈનિક ભાષ્ય અપાતું 
તેના કરતાં અંગ્રેજ સૈનિકોને અપાતું દૈનિક ભષ્યું ત્રણથી ચાર ગળું વધારે હતું જે પાછળથી દેશમાં જ સેવા બજાવવાની 
હોય તો બંધ કરી દેવામાં આવ્યું, વળી, 25 થી 30 વર્ષની વાદારીપૂર્થકની સેવા બદલ ભારતીય સૈનિક વધારેમાં વધારે 
સૂેદારની કક્ષાએ પહોંચી શકતો જેનો માસિક પગાર રૂપિયા 60 થી 70 હતો. જ્યારે અંગ્રેજ સૈનિક લશ્કરના કોઈપણ 
ઉચ્ચ હોદા સુધી બઢતી મેળવી શકતો. વિશેષમાં અંગ્રેજ અધિકારીઓનું હિંદી સૈનિકો પ્રત્મેું વર્તન ઘણું તુમાખીભર્યું 
અને તોછડું હતું. અવધને અંગ્રેજ રાજ્યમાં ભેળવી દીધું (1856). બંગાળના સૈનિકોમાં મોટાભાગના અવયના સૈનિકો 
હતા. આથી તેઓમાં અસંતોષની લાગણી કેલાઈ હતી. લશ્કરની બૅરેકમાં સમૂહભોજન (જાહ્ડક) પ્રથા તેમના છૂતાછૂત 
અને વટાળના નિયમોનો ભંગ કરતી હતી. ભારતીય શૈનિકોએ તિલક કરવા, દાઢી રાખવા અને ખાસ પ્રકારની પાડી 
બાંધવા પર પ્રતિબંધ કરમાવ્યો હતો. ગવર્નર જનરલ કેનિંગે બંગાળના લશ્કર માટે સામાન્ય સેના ભર્તી અધિનિયમ 


26 
હાય, પોર 12 


(ઉવાલમાં તાના લ-1856) દાખલ કર્યો, જે અનુસાર નવા ભરતી થનારે પોતે હિંદમાં કે હિંદ બહાર ગમે ત્યાં 
લડવા જવા ખુશી છે તે પ્રકારની બાંયધરી આપવી પડતી હતી. એ વખતે લોકમાન્યતા મુજબ સમુદ્ર પાર કરવાથી 
તેમનો ધર્મ નષ્ટ થયેલો ગણાતો. 

કેટલાંક યુદ્ધમાં અંગ્રેજ સેનાની ભારે હાર થઈ હતી. ઉદાહરળરૂપે, પ્રથમ અકવાન વિગ્રહ (1838-1842)માં 
અંગ્રેજોની ભૂંડી હાર થઈ. પંજાબ સંઘર્ષ (1848-1849)માં પણ અંગ્રેજોએ ભારે નુક્સાન વેઠવું પડ્યું. આથી હિંદી 
શૈનિકોમાં અતૂટ આત્મવિશ્વાસ પેદા થયો કે અંગ્રેજો અજેય નથી. આમ ઊભા થયેલા લશ્કરી અસંતોષે અને માન્યતાએ 
િંદી સૈનિકોને સંગ્રામ પ્રતિ પ્રે. 
અન્ય કારણો 

પ્લાસીના યુદ્ધને (જૂન, 1757) સો વર્ષ પૂરાં થતાં હતાં. એવી આગાહી કરવામાં આવી હતી કે, ભારતમાં કંપનીનું. 
રાજ્ય સો વર્ષ સુધી ટકવાનું છે અને મુદત પૂરી થતાં તે નાશ પામશે. 1857ના મે માસમાં સો વર્ષ પૂરાં થતાં હતાં. 
આ માન્યતાએ 1857ના સંગ્રામકારીઓને પ્રેરણા આપી. આ સમયગાળા દરમિયાન ઇટાલી, ગ્રીસ, બેલ્જિયમ વગેરે 
દેશોમાં સ્વાધીનતા માટેની લડતો થઈ. એમાંથી પણ હિંદીઓને પ્રેરણા મળી, સંગ્રામના સેનાનીઓએ (1857ના 31 
મે-ના દિવશે) ભારતમાં સંગ્રામનો વાવટો કરકાવવા માટે નકકી કરવામાં આવ્યો. 
1857ના સંગ્રામનું તાત્કાલિક કારણ 
ચરબીવાળી કારતૂસો 

થરબીવાળા કારતૂસોયુક્ત રાઇફલ વાપરવાની આજ્ઞાએ સંગ્રામ પ્રગટાવવા તણખો મૂકવાનું કાર્ય કર્યું. હિંદી 
શષૈનિકોને જૂની લોખંડની બંદૂક બ્રાઉન બેઝ (370૫1 છિલ્ડક) ને બદલે નવી એન્ફિલ રાયકલ (પત ₹ તત [ં1લ) 
આપવામાં આવી. 


#------ કકક 


બ્રાઉન બેઝ (87૦૪૫ ઉત્ક) રાયફલ નવી-એન્ફિલ્ડ (દક તત) રાઘકલ 


આ નવી રાઇફલમાં કારતૂસના ઉપરના ભાગ-કેપ-ને દાંત વડે તોડવાની હતી. આ અરસામાં (જાન્યુઆરી, 
1857) બંગાળ સેનામાં કારતૂસો બનાવવામાં ગાય અને ડુક્કરની ચરબીનો ઉપયોગ થતો હોવાની અફવા ફેલાઈ, સિંદુ 
તથા મુસ્લિમ માટે અનુક્રમે આ બંને પ્રાણીઓના માંસનો સ્પર્શ પણ વર્ય ગણાતો. તેને બદલે તે મોઢામાં મુકવાની 
વાતથી જ તેઓ અકળાઈ ઊઠ્યા. અંગ્રેજોએ હિંદીઓને ધર્મભ્રષ્ટ કરવા માટે ઇરાદાપૂર્વક આમ કર્યુ હોવાની દઢ માન્યતા 
બંધાઈ, આ કારતૂસોમાં ગાથ તથા ડુક્કર (સૂવર)ની ચરબીનો ઉપયોગ થતો હતો તે બિના સાચી હતી, તે અંગે 
પાશ્ચાત્ય ઈતિહાસ વિવેચક સર જોન કે લખે છે, “આ ચીકણો મસાલો બનાવવામાં ગાય-ડુકકરની ચરબીનો ઉપયોગ 
કરવામાં આવતો હતો તેમાં બિલકુલ સંદેહ નથી.” સિપાઈઓએ તે કારતૂસો વાપરવાનો ઈન્કાર કરતાં વિદ્રોની 
શરૂઆત થઈ. 
1857 સંગ્રામની શરૂઆત અને વિકાસ 

કેટલાક વિદ્વાનોના મતાનુસાર 1857નો સંગ્રામ વિચારેલ અને આયોજિત યોજના હતી. તેનું નેતૃત્વ અલગ અલગ, 
પ્રદેશોમાં અલગ અલગ નેતાઓએ કું હતું. તેમાં ધાર્મિક નેતાઓ, પૂર્વ રાજાઓ, ખેડૂતો, કારીગરો, સૈનિકો અને 
સામાન્ય લોકોએ ભાગ લીધો હતો. પ્રચારના માધ્યમ માટે ચોપાનિયાં, લાલકમળ અને ફૂલનો ઉપયોગ થતો હતો. 
પ્રચાર માટે તીર્થસ્થળો, મેળાઓ અને ઉત્સવોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. સંગ્રામની એક તારીખ (31 મે 
1857) સમગ્ર હિંદ માટે નિયત કરવામાં આવી, પરંતુ તે નિર્ષારિત સમય પહેલાં શરૂ થયો. 

27 


1857નો સંગ્રામ 


પહેલો બનાવ બંગાળની બરાકપુર છાવશીમાં બન્યો. ત્યાં સિપાઈઓની 19મી પલટને ચરબીવાળી કારતૂસો, 
વાપરવાનો ઇન્કાર કર્યો. તેથી (29મી માર્ચ, 1857 ને રવિવાર) 19મી પલટનને અંગ્રેજ અફસરોએ વિખેરાઈ જવાનો 
હુકમ આપ્યો કે તુરત જ 34મી પલટનનો સિપાઈ મંગળ પાંડે ભરી બંદ્કે આગળ પસી આવ્યો. તેથી મંગળ પાંડેની 
પરપકડ કરવા સાર્જન્ટ મેજર લ્રુસને હુકમ કર્યો. એટલે મંગળ પાંડેએ ગોળી છોડી અને બ્રુસ ત્યાં જ ઢળી પડ્યો. 
એટલે લેફ્ટનન્ટ બોધ નામનો એક બીજો અમલદાર ઘોડી પર બેસીને આગળ ધસ્થો. મંગળ પાંડેએ તે તરક ગોળી 
છોડીને ધોડો અને સવારને જમીનદોસ્ત કર્યા. તેથી મંગળ પાંડેની ધરપકડ કરી 8મી એપ્રિલ, 1857ના રોજ તેને ફાંસી 
આપવામાં આવી. આમ તે 1857ના સંગ્રામનો પ્રથમ શહીદ બન્યો. મંગળ પાંડેને કાંસ આપ્યા બાદ 19 અને 34 
નંબરની દેશી પલટનો પાસેથી હથિયારો પડાવી લઈને તેમને વિખેરી નાખવામાં આવી. 


સંગ્રામની ખરી શરૂઆત મેરઠમાં (10મી મે, 1857) થઈ. મેરઠમાં 90 સિપાઈઓની 


એક ટુકડીને ચરબીવાળી નવી કારત્સો વાપરવા માટે આપવામાં આવી અને તેમને દાંત 
વડે કારતૂસની કૅપને તોડવાનું કહેવામાં આવ્યું, 90માંથી 85 સિપાઈઓએ નવી 
કારતૂસોને સ્પર્શ કરવાનો ઇન્કાર કર્યો. તેથી તેમને કોર્ટમાર્શલથી 10 વરસની કેદની સજા 
કરવામાં આવી. તેમનો પોશાક ઉતારી લેવામાં આવ્યો અને કવાયતના મેદાન ઉપર જ 
તેમના હાથપગમાં બેડીઓ જડવામાં આવી અને તેમને જેલમાં પ્રવામાં આવ્યા. આથી 
મેરઠના અન્ય સિપાઈઓએ ઉશ્કેરાઈને બળવો કર્યો, તેમણે પોતાના 85 ભાઈઓને મુક્ત 
કર્યા. આની સાથે બીજા અપરાધી કેદીઓને પણ છોડી મૂકવામાં આવ્યા. તેઓએ અંગ્રેજ 
અફસરોની હત્યા કરી, ત્યાંથી બળવાખોર સિપાઈઓ દિલ્ડી તરફ કુચ કરી ગયા. તેઓએ 
દિલ્હી જીતી લીધું અને મુલ બાદશાહ બહાદુરશાહ બીજાને ભારતનો શહેનશાહ જાહેર 
કર્યો. 


બહાદુરશાહ બીજો 

આમ દિલ્હી સંગ્રામનું મુખ્ય કેન્દ્ર બન્યું. હિંદની પ્રાચીન રાજધાની દિલ્ડી 
કંપનીના હાથમાંથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ (મે 1857) અને સમ્રાટ બહાદુરશાહ ફરીથી. 
ભારતના સાચા સમ્રાટ તરીકે ગણાવા લાગ્યો. બહાદુરશાહનો ઝંડો જ એ વખતે 
વિષ્લવકારીઓનો ઝંડો હતો. 


સંગ્રામનાં અન્ય મુખ્ય કેન્દ્રમાં ઉત્તર ભારતમાં કાનપુર, લખનો, ઝાંસી, પટણા, 
જગદીશપુર અને બરેલી હતાં. કાનપુરમાં સંગ્રામનું સંચાલન નાનાસાહેબ પેશ્વા કરી, 
સહ્યા હતા. જ્યારે લખનૌમાં પૂર્વનવાબની બેગમ હઝરત મહેલે સંગ્રામકારીઓને 
કનેહપૂર્વક ઉતેજન આપ્યું. ઝાંસીની રાણી લક્મીબાઈ તથા તેમની મહિલાઓની, 
બનેલી લશ્કરી ટુકડીએ આશરે પંદર દિવસ સુધી હ્યુરોઝના નેતૃત્વ નીચેની મોટી બેગમ ઝિન્તત મહલ 
અંગ્રેજ સેનાને વીરતાભરી લડત આપી, તેમણે કાલ્યી, ગ્વાલિયર અને અન્ય સ્થળોએ. 
અંગ્રેજોને શૌર્યભરી લડતો આપી. બિહારમાં જગદીશપુરના જાગીરદાર કુંવરસિંહે 82. 
વર્ષની ઉમરે સંગ્રામનું સફળતાપૂર્વક સંચાલન કરી, વીજળિક આક્રમણથી અંગ્રેજ 
સેનાને હંફાવી હતી. બરેલીમાં બહાદુરખાન મુખ્ય નેતા હતો. 

ઉત્તર ભારતમાં બનારસ, અલ્હાબાદ, કૈઝાબાદ, આગ્રા વગેરે પણ 1857ના 
સંગ્રામનાં કેન્‍દ્રો હતાં. રાજસ્થાનમાં નીમરા, નસીરાબાદ, આબુ વગેરે સંગ્રામના મુખ્ય 
કેન્દ્રો હતાં. મધ્યપ્રદેશમાં ગ્વાલિયર, ઝાંસી, ઈન્દોર, મ્હાવ, મંદસોર અને ધાર 
સંગ્રામના મુખ્ય કેન્દ્રો હતાં. ગુજરાતમાં અમદાવાદ, ગોધરા, પાટણ, વડનગર, ખેરાળુ, 
ખેઠા, દ્વારકા, ઓખા, વિજાપુર, પાંડરવાડા વગેરેએ સંગ્રામમાં સક્રિય હિસ્સો લીધો હતો. 
ઝાંસીની રાણી લક્મીબાઈ મહારાષ્ટ્રમાં સતારા, કોલ્હાપુર, બેલગામ, જોરાપુર, સાવંતવાડી અને નારગુંડ સંગ્રામના 


28 


હાય, પોર 12 


ભારતમાં 1857ના સંગ્રામનાં મુખ્ય સ્થળો, 


29 


1857નો સંકરામ 


પ્રમાણ માપ નથી. 


ગુજરાત 


ગુજરાતમાં 1857ના સંગ્રામનાં કેટલાક કેનદ્ર 


મુખ્ય મથકો હતાં. અત્રે ખાસ નોંધવું જોઈએ કે, 1857ના વિદ્રોહ ટાણે ગુજરાતમાં ગરબડદાસ મુખી, જોધા માણેક અને 
મુળુ માણેક તથા મગન ભૂખણ (વૈપ્ણવ) જેવા મહત્ત્વના નેતાઓ ઉપરાંત સાબરકાંઠાના પાંડરવાડા ગામના 
આદિવાસીઓ સહિત જેમણે પણ અંગ્રેજો સાથે સશસ્ત્ર લડત ચલાવી તે ગુજરાતના સંલગ્ન નકશાથી સ્પષ્ટ થાય છે. 

ટૂંકમાં, આ સંગ્રામમાં મોટાભાગના વિસ્તારના લોકોએ વિવિધ ભાષા બોલનાર, વિવિધ ધાર્મિક અને જાતીય 
સંપ્રદાયના લોકોએ અને વિવિધ વર્ગોએ ભાગ લીધો હતો. 


સંગ્રામની નિષ્ફળતાનાં કારણો 

ઈસ. 1857નો સંગ્રામ અંગ્રેજોને હાંકી કાઢવામાં નિષ્ફળ ગયો. આ નિષ્ફળતા માટે અનેક કારણો જવાબદાર 
ગણી શકાય. 
કેન્દ્રીય નેતાગીરીનો અભાવ 

સંગ્રામની નિષ્ફળતાનું મહત્ત્વનું કારશ કેન્દ્રવર્તી સંગઠન તથા સર્વોપરી સેનાનીપદનો અભાવ હતું. 
સંગ્રામકારીઓની શિસ્ત થી જ નિર્બળ હતી. સિપાઈઓ પોતાની મુનસકી પ્રમાણે વર્તતા. દિલ્હી, કાનપુર, અલ્હાબાદ, 
ઝાંસી વગેરે સ્થળોએ નેતાઓના આદેશની અવગણના કરીને વિજયી સિપાઈઓ થણી અયટિત રીતે વર્ત્યા. આની 
પ્રજામાનસ પર વિપરીત અસર પડી અને અવ્યવસ્થા ઊભી થઈ જેણે પણ સંગ્રામની નિષ્ફળતામાં ભાગ ભજબ્મો. 
કેટલાક રાજાઓ અને જાગીરદારોએ દિલપૂર્વક તાત્યાટોપે તથા લક્્મીબાઈની સૂચનાઓનો અમલ કર્યો નહિ. 
લક્મીબાઈ કુશળ હોવા છતાં તેમનાં સચનોનો અમલ થધો નહિ અને તાત્યાને સેનાની તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યો 
નહિ. 


30 
કાય, પોણા 12 


સંગ્રામ અમુક પ્રદેશ પૂરતો જ મર્યાદિત હતો 

સંગ્રામ વ્યાપક હોવા છતાં હિંદના અમુક પ્રદેશ પૂરતો તે મર્યાદિત હતો. પંજાબ, રાજસ્થાન, કારમીર, સિંધ, પૂર્વ 
બંગાળ, નેપાળ, આસામ અને દક્ષિણ ભારતના પ્રદેશો લગભગ સંગ્રામથી અલિપ્ત જ રહ્યા. 
શજા રજવાઠાંનો અંગ્રેજોને સાથ 

મોટાભાગના રાજાઓ સંગ્રામથી અલિપ્ત જ રહ્યા. હૈદરાબાદના નિઝામ, કાશ્મીરના રાજા ગુલાબસિંહ, 
પતિયાળા, નાભા અને ઝિંદના શીખ શાસકો, ઈદોરના હોલકર, ગ્વાલિયરના સિંધિયા, વડોદરાના ગાયકવાડ, 
ભોપાલના નવાબ, ટીકાગઢ અને ટેહરીના રાજાઓએ સંગ્રામને દાબી દેવા અંગ્રેજોને સાથ આપ્યો. 

ગ્વેજ રીતે સંગ્રામને નિક બનાવવામાં તથા ગઝરોજ સરકારને વિજય અપાવવા શીખો તા ગુરખાગ્યો પણ ગંડેજોને પહે લ્યા. 
વિદ્દોહકારીઓની નબળાઈઓ 

અંગ્રેજોની તુલનામાં વિદ્રોઠકારીઓમાં વ્યવસ્થિત યોજનાનો અભાવ હતો. ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ અને તાત્યા 
ઢોપેને બાદ કરતાં વિદ્રોઠકારીઓ પાસે સફળ નેતાગીરી ન હતી. જવારે સામે પક્ષે લોરેન્સભાઈઓ, હેવલોક, નીલ, 
નિકોલ્સન, એડવર્ડ, હ્યુ રોઝ, કેમ્પબેલ વગેરે જેવા અનુભવી અને શક્તિશાળી સેનાપતિઓ હતા, જેમલે પણ સંગ્રામને. 
નિષ્ફળ બનાવવામાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો. 

ગુબ્રવત્ાની દષ્ટિએ અંગ્રેજોના અશ્રદળ, તોપદળ તથા પાવદળ વિપ્લવકારીઓનાં આવાં દળો કરતાં થથાં 
ચઢિવાતાં હતાં. તેમની દરિવાઈ તાકાત પણ પ્રશંસાપાત્ર હતી. જયારે સામે પક્ષે વિપ્લવકારો પાસે તેનો તદન અભાવ, 
હતો, બ્રિટિશ નૌકાદળ ઈંગ્લેન્ડ, ઈસન વગેરે સ્થળોથી નવું સૈન્ય તથા મસ્સામગ્રી ઠાલવવામાં ઉપયોગી થઈ પડ્યું. 

અંગ્રેજો પાસેના રેલવે, તાર, ટપાલ અને વાહન વ્યવહાર તેમને સૈન્યો તથા પુરવઠાની હેરકેરમાં અને 
સંદેશાની આપ-લેમાં અત્યંત ઉપયોગી થઈ પડ્યાં. ટૂંકમાં, તે આપમેળે ઊભી થયેલી અવ્યવસ્થા સામે સુવ્યવસ્થાનો વિજય 
હતો. 
શિક્ષિતોની અલિપ્તતા 

મોટાભાગના શિક્ષિત તેમજ બુદ્િજીવીઓ સંગ્રામમાં જોડાયા ન હતા. આથી સંગ્રામ પુરાણી પદ્ધતિથી મુક્ત થઈ 
ઊંું સ્તર પ્રાપ્ત કરી શક્યો નહિ. તેમને અંગ્રેજો નવા યુગના પ્રતીક લાગ્યા, તેથી તેઓ તેનાથી અલિપ્ત રહ્યાં. 
સમાન ધ્યેય તથા રાષ્ટ્રીયતાનો અભાવ 

સંગ્રામકારીઓમાં સમાન ધ્યેય અને રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો અભાવ હતો જેને પણ સંગ્રામની નિષ્ફળતાનું કારણ ગણી 
શકાય. સંગ્રામકારો મુઘલ રાજ્યની પુનઃ સ્થાપના કરવા માગતા હતા જેની સામે શીખો તેમજ શિક્ષિત વર્ગને અલ્રગમો 
હતો, તેઓ મધ્યયુગી આપખુદશાહીની પુનઃ સ્થાપના કરવા માગતા ન હતા, 
સંગ્રામની વહેલી શરૂઆત 

નિશ્ચિત તારીખ કરતાં સંગ્રામની શરૂઆત વહેલી થઈ એથી પણ સંગ્રામના ધ્યેયને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું. 
સંગ્રામ માટે 31મી મે 1857 તારીખ નક્કી થઈ હતી પરંતુ મંગળ પાંડેને હાયે તેનો આકસ્મિક પ્રારંભ 29મી માર્ચ, 
1857 ને રવિવારના રોજ થયો. આમ, લગભગ બે મહિના પહેલાં સંગ્રામકારીઓની યોજના ખુલ્લી પડી ગઈ. તેથી 
અંગ્રેજો સાવચેત બની ગા. માલ્સન નોંધે છે કે નિશ્ચિત તારીખે એક જ સમથે ભારતભરમાં સંગ્રામ થયો હોત તો. 
કદાચ તિંદમાંથી અંગ્રેજ રાજ્ય અસ્ત ધથું હોત. 
1857ના સંગ્રામનું સ્વરૂપ અને ભિન્ન ભિન્ન અભિપ્રાયો 

1857ના સંગ્રામના સ્વરૂપ વિશે સમકાલીન તથા અનુકાલીન લેખકોમાં ભિન્ન ભિન્ન મત પ્રવર્તે છે. સંગ્રામના 
સ્વરૂપ અંગે વિદ્વાનોમાં પરસ્પર વિરોધી મત પ્રવર્ત છે, ચાર્લ્સ રેક્સે પોતાના પુસ્તક, “નોટ્સ ઓન ધી રિવોલ્ટ ઇન ધી 
નોર્થ' વેસ્ટર્ન પ્રાવિન્સ ઓફ ઇન્ડિયા', જે પુસ્તક 1858માં પ્રકાશિત થયેલ, તેમાં તેણે આ સંગ્રામને એક સૈનિક વિદ્ોઠ 

31 


1857નો સંગ્રમ 


કલો છે અને આ વિદ્રોહે કેટલાક વિસ્તારમાં જન-વિદરોહનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હોવાનું તેમણે જણાવ્યું છે. આ વિચારધારાનું 
શમર્થન કિશોરીચંદ્ર મિત્ર, શંભુ ચંદ્ર મુખોપાધ્યાય, હરીશચંદર મુખર્જી અને સર સૈયદ અહમદર્ખાએ કર્યુ. તેઓએ આ સંગ્રામને. 
એક સૈનિક વિદ્રોઠ ક્યો. 

સર જહોન લૉરેન્શ, માર્શવેન, સર જહૉન સીલી વગેરે આને માત્ર 'સિપાઈઓનો બળવો' માનતા હતા, જ્યારે 
ઈંગ્લેન્ડના રાજપુરુષ ડિઝરાયલી અને ન્યાયાધીશ મેકાર્થીએ આ સંગ્રામનો કંપની સરકાર સામેના રાજકીય અને ધાર્ષિક 
બળવા તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો. ડૉ. આર. સી. મજુમદારના મત મુજબ તે 'સિપાઈઓનો બળવો' હતો જેમાં પછીથી 
લોકોએ સાથ આપ્યો, સર્વપ્રથમ વિનાયક દામોદર સાવરકરે આ વિદ્રોહને ભારતનો સર્વપ્રથમ સ્વાતંત્રયસંગ્રામ ગણાવ્યો. 
પદ્ાભિ સીતારામૈયાએ પણ 1857ના મહાન આંદોલનને ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્રયસંગ્રામ કહ્યો. અશોક મહેતાએ. 
પોતાના પુસ્તક 'ધી ગ્રેટ રિબેલિયન'માં એ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે એ એક રાષ્ટ્રીય વિપ્લવ હતો. મોટાભાગના 
રાષ્ટ્રીય ઇતિહાસકારો, વિચારકો તથા રાજનીતિશોએ 1857ના વિપ્લવને 'રાષ્ટ્રીય સ્વાતંત્રયસંગ્રામ' તરીકે ઓળખાવ્યો 
છે. ડો. એસ. એન, સેને પોતાના પુસ્તક “1857'માં નોંધ્યું છે કે, “જે વિપ્લવનો ધાર્ષિક યુદ્ધ તરીકે પ્રારંભ થયો, તેનો 
સ્વાતંત્સંગ્રામ તરીકે અંત આવ્યો.” ભારતના પ્રથમ રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડો. રાજેનદપ્રસાદે યોગ્ય જ કહ્યું છે કે “વિપ્લવનો 
શાપ અને તેનું સંગઠન જોતાં તેને માત્ર સિપાઈઓનો બળવો કહી શકાથ નહિ, પરંતુ તે વિદેશી સત્તા સામેનો લોકોનો 
પડકાર હતો.” પંડિત જવાહરલાલ નેહરુએ પળ વિષ્લવનું વિદેશી સત્તા સામેના લોકોના બંડ તરીકે વિવરણ કરેલું છે. 
ડો. સાધાકૃષ્ણનના મત મુજબ 1857ના વિપ્લવ અને તેના નેતાઓમાં અમુક ઊજ્ષપો હોવા છતાંયે, તેના આગેવાનોએ 
બતાવેલી વીરતા અને બલિદાન ભાવિ રાષ્ટ્રીય આંદોલનોને માટે પ્રેરણારૂપ હતાં. ભારતની પ્રજાને જ્યારે વિદેશીઓ 
દ્વાર પોતાના પર સત્તા સ્થાપી ચૂક્થાનો અહેસાસ થયો (1857) ત્યારે તેમે અંગ્રેજો સામે શસ ઉપાડયા. એટલે 
કિંદીઓનો આ પ્રયાસ છળકપટથી છીનવી લેવાયેલી સત્તા પાછી મેળવવાનો પ્રયાસ જ કહેવાય, બળવો કે વિપ્લવ 
કહી શકાય નહીં. 


માત્ર સિપાઈઓનો બળવો નહિ 


કેટલાક લેખકોએ આ સંગ્રામને 'શિપાઈઓનો બળવો' કહ્યો છે. પરંતુ તેને માત્ર સિપાઈઓનો વિપ્લવ કહેવો 
યોગ્ય ગણાશે નહિ. જોકે, સંગ્રામનાં બધાં જ કેન્દ્રોમાં બળવો સિપાઈઓ દ્વારા જ શરૂ થયો હતો અને સિપાઈઓએ 
તેમાં મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો હતો. મુધલ બાદશાહ બહાદુરશાહ ઝકર, નાનાસાહેબ, ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ, હઝરત. 
મહલ, ઝિન્નત મહલ વગેરે સંગ્રામના આગેવાનોને તો તેમાં પાછળથી જોડાવાની કરજ પડી, આમ છતાં સામાન્ય 
જનતાએ પલ તેમાં સારો એવો ભાગ ભજબો. ખાસ કરીને લખનૌ, બરેલી, જગદીશપુર, પાટણ, ગોધરા વગેરેના 
બનાવોમાં લોકોનો હિસ્સો નોંધપાત્ર હતો. વળી, સંગ્રામના નેતાઓ લશ્કરી સેનાનીઓને બદલે રાજા-મહારાજા કે 
લોકનેતાઓ હતા. આ સંગ્રામમાં હિંદુ-મુસ્લિમ એકતા અપૂર્વ હતી. આ ઉપરથી ફલિત થાય છે કે સંગ્રામને માત્ર 
'સિપાઈઓનો બળવો' કહેવો યથાર્ષ નથી. 
મહાન ઉત્થાન 

આ સંગ્રામને 'સિપાઈઓના બળવા' કરતાં કંઈક વિશેષ અને સ્વાધીનતા કરતાં કંઈક નિમ્ન ઘટના તરીકે ઘટાવી 
શકાય, હિંદમાં અંગ્રેજ સત્તાને સિપાઈઓ તથા લોકો તરફથી મળેલો આ પહેલો મોટો પડકાર હતો. આ લોકપડકારની 
શરૂઆત લશ્કરના સિપાઈઓએ કરી હતી. એ વખતે કદાચ તેમના મનમાં રાષ્ટ્રપ્રેમ વિશેનો ખ્યાલ સ્પષ્ટપણે ન પણ 
સંભવી શકે પરંતુ પોતાને જ અંગ્રેજો જેવા વિદેશીઓ દ્વારા સહેવાં પડતાં અપમાનો, અંગ્રેજ માલિકોનું તુમાખીભરું 
વર્તન, જોહુકમી, અત્યાચાર અને તેમના અમાનવીય વ્યવહારોએ તેમને ગુલામીનો અહેસાસ કરાવ્યો. જેથી તેઓએ 
પોતાના વિદેશી માલિકોની તલવાર તે માલિકો સામે જ ઉગામી હશે. એ દષ્ટિએ તે “બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદ'ને ભારતનો 
પ્રથમ પડકાર ગણાવી શકાય જેણે ભાવિ સ્વાતંત્રસંગ્રામને પ્રેરણા આપી.. 


32 
લાય, પોરા 12, 


1857 નાસંગ્રામનાં પરિણામો, 

1857ના સંગ્રામના સ્વરૂપ વિશે ઇંતિહાસકારોમાં મતભેદો પ્રવર્તે છે પરંતુ સંગ્રામે જનતાની ભાવિ પ્રવૃત્તિ ઉપર. 
દીર્ધ અસર કરી છે તે વિશે બેમત નથી. 
કંપની શાસનનો અંત : 1857ના સંગ્રામના કારણે ભારતમાંથી કંપની શાસનનો અંત આવ્યો. બ્રિટિશ તાજે 
ભારતનું શાસન સીધી રીતે સંભાળી લીધું. તેને પરિણામે અંગ્રેજોને ભારત પ્રત્વેની પોતાની રાજકીય, વહીવટી, લશ્કરી, 
આર્થિક, સામાજિક અને ધાર્ષિક નીતિમાં ભારે ફેરફાર કરવાની કરજ પડી. નવેમ્બર, 1858માં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલા 
મહારાણી વિક્ટોરિયાના ઢંહેરામાં આ ફેરફારની ઝાંખી કરાવવામાં આવી. 
વહીવટી પરિવર્તન : 1857ના સંગ્રામના ફળસ્વરૂપ સરકારની વહીવટી નીતિ બદલાઈ. ઈ.સ. 1861ના હિંદી 
ધારાસભાનો કાયદો પસાર કરવામાં આવ્યો. તે અન્વયે નવી ધારાસભામાં હિંદીઓને પ્રથમ વખત સ્થાન મળ્યું. આમ 
ધીમે ધામે સરકાર આપખુદને બદલે બંધારણીય બની. 
દેશી રાજ્યો પ્રત્વેની નીતિમાં બદલાવ : આ સંગ્રામને પરિણામે અંગ્રેજોએ દેશી રાજ્યોને ખાલસા કરવાની નીતિનો 
ત્યાગ કર્યો, હવે દેશી રાજાઓને તેમનો માનમરતબો તથા વારસાહક અને દત્તકપુત્ર લેવાના અધિકાર જેવા તેમના હકો 
જાળવી રાખવાની બાંહેધરી આપી. આના પરિણામે દેશી રાજ્યો અંગ્રેજોને વફાદાર બન્યાં 
નોકરીઓમાં સમાનતા : 1857ના સંગ્રામ બાદ અંગ્રેજ સરકારે હિંદીઓને લાયકાતના ધોરશે ઊંચા હોદા પર નિવુક્ત 
કરવાની પ્રથા શરૂ કરી. 
લશ્કરમાં પુનર્રચના : 1857ના સંગ્રામ પછી તરત જ લશ્કરની પુનર્રચના કરવામાં તથા તેમાં બ્રિટિશ સિપાઈઓનું 
પ્રમાણ વધારી દેશી સિપાઈઓનું પ્રમાણ ઘટાડવામાં આવ્યું. શીખ, ગુરખા, પઠાણ, રાજપૂત વગેરેની લશ્કરી રેજિમેન્ટ 
બનાવવામાં આવી. હિંદી સિપાઈઓ પાસેથી દારૂગોળો લઈ લેવામાં આવ્યો અને દરેક ટુકડીને તેમના વતનથી દૂરના 
સ્થળે કામગીરી સોંપવામાં આવી. 
આર્થિક નીતિમાં પરિવર્તન : સંગ્રામથી સરકારની આર્થિક નીતિમાં પરિવર્તન આવ્યું. કેટલાક ભારતીય ઉદ્યોગો જેવા 
કે, લોખંડ, કાપડ વગેરેને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું. જોકે સરકારની આર્થિક નીતિ હિંદ અને હિંદીઓને ભોગે 
ઇંગ્લેન્ડને અને અંગ્રેજોને ફાયદો કરાવવાની હતી તોપણ લોખંડ, કાપડ વગેરેના ઉલોગોને ઉત્તેજન આપવામાં આવ્યું. 
કાણીંગર અને આમજનતાનું આર્થિક શોષણ વધ્યું. રેલવે, રસ્તાઓ તથા સંદેશાવ્યવહાર વગેરેનો વિકાસ કરવામાં 
આવ્યો. 


સામાજિક નીતિ : 1857ના સંગ્રામ બાદ અંગ્રેજ સરકારે હિંદમાં 'ભાગલા પાડો અને રાજ કરો'ની નીતિ અપનાવી. 


સતત કોમવાદને ઉત્તેજન આપવાની નીતિ અમલમાં મૂકી. સામાજિક પણ સરકારે પ્રગતિશીલ નીતિને બદલે. 
રૂઠિચુસ્ત નીતિ ધારણ કરી. આમાં રૂઢિંગત તત્વોનો સાથ મેળવી સરકાર પ્રગતિમીલ બોને રોકવા માગતી હતી. 
ધાર્મિક નીતિ : બ્રિટિશ સરકારે સંગ્રામ બાદ પોતાની ધાર્ષિક નીતિમાં પણ મોટા ફેરફાર કર્યા, તેણે ધાર્પિક ક્ષેત્રે 
તટસ્યનીતિ અપનાવી અને ખ્રિસ્તી પાદરીઓ તથા તેમની સંસ્થાઓને અધિકૃત રીતે અપાતું ઉત્તેજન બંધ કર્યુ, હિદી 
કિપાઈઓ અને લોકોની ધાર્મિક લાગશી ન દુભાય તેની તકેદારી રાખવામાં આવી, જેથી ધર્મગુરુઓ અને રૂઢિચુસ્ત 
વર્ગનો તેમને ટેકો મળી રહે. 

1857ના સંગ્રામની નિષ્ફળતાથી ભારતનો વિલીન થતો મધ્યયુગ સમાપ્ત થયો અને નૂતન યુગનાં પગરણ 
મંડાયાં. બ્રિટિશ સરકારના સીધા શાસન હેઠળ નૂતન રાષ્ટ્રવાદના ઉદ્ભવ અને વિકાસને વેગ મળ્યો. તેને પરિજ્રામે 
ભારતમાં ગાંધીયુગની શરૂઆત થઈ અને ભારતે બ્રિટિશ શાસનની ધૂંસરી કેંકી દઈ (1947) આઝાદી પ્રાપ્ત કરી. 


33 


1857નો સંગ્રામ 


સ્વાધ્યાય 
1. નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત જવાબો આપો : 
(1) 1857ના સંગ્રામના રાજકીય કારણો સ્પષ્ટ કરો. 
(2) 1857ના સંગ્રામનાં લશ્કરી કારણોની છણાવટ કરો. 
(3) 1857ના સંગ્રામની શરૂઆત અને વિકાસ સમજાવો. 
(4) 1857ના સંગ્રામની નિષ્ફળતાનાં કારો ચર્ચો. 
(5) 1857ના સંગ્રામના સ્વરૂપ વિશેના ભિન્ન ભિન્ન અભિપ્રાયો જણાવો. 
2. આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તરો આપો : 
(1) ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના અંતિમ ગવર્નર જનરલ કેનિંગે શી શંકા વ્યક્ત કરી હતી ? 
(2) ડેલહાઉસીએ રાજાઓનો કયો અધિકાર નામંજૂર કર્યો ? 
(3) નવી એન્ફિલ્ડ રાઇકલની કારતૂસમાં કેવી ચરબીનો ઉપયોગ થતો હતો ? 
(4) અંગ્રેજોએ હિંદને કેવું બજાર બનાવી દીધું ? 
(5) 1857ના સંગ્રામનો પ્રથમ શહીદ કોણ બન્યો ? 
3. આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર આપો : 
(1) પેશ્વા બાજીરાવ બીજાનો દત્તકપુત્ર કોણ હતો ? 


(અ) તાત્યાટોપે, (બ) નાનાસાહેબ (ક) અમૃતરાવ (8) માધવરાવ 
(2) રાણી લક્ષ્મીબાઈ ક્યા રાજ્યની રાણી હતાં ? 

(અ) ઈદોર (બ) નાગપુર (ક) સતારા (5) ઝાંસી 
(3) અંગ્રેજોએ તમામ ઊંચા હોદા પર કોને નિયુક્ત કરેલ ? 

(અ) મુસ્લિમ (4) અંગ્રેજ (ક) હિંદુ (8) નેપાલી 
(8) પ્રિસતી ધર્મના પ્રસાર-પ્રચાર માટે કોનો સહયોગ લેવામાં આવતો હતો ? 

(અ) ગવર્નર (બ) પોલીસ (ક) રજા (8) સૈનિક 
(5) પ્રિસ્તી ધર્મ અંગીકાર કરનારને મિલકતમાં કયા કાયદાથી હક આપવામાં આવ્યો ? 

(અ) 1850ના રહાંહાભાક ઝિં્ણ્રાાંત હત, (બ) ખાલસાનીતિ 

(ક) 1909નો કાયદો, (હ) 1833નો ધારો 

ક 


34 
હાય, પોરા 12, 


[6] કંપની શાસનની આર્થિક અસરો 


અંગ્રેજોની આર્થિક નીતિની ચર્ચા કરતાં પૂર્વ આપણે એ જાશવું જોઈએ કે તેમણે ભારતમાં શા માટે નવી 
જ આર્થિક નીતિને જન્મ આપ્યો ? અંગ્રેજોને તેનાથી શું ફાયદો થવાનો હતો ? તેમણે ઈગ્લેન્ડનો વિકાસ 
સાધવા ભારતને શા માટે પાયમાલ બનાવ્યું ? આવા પ્રશ્નો ઊભા થાય તે સહજ છે. આ સંદર્ભે જોઈએ તો 
પ્લાસીના યુદ્ધ (ઈ.સ. 1757)થી અંગ્રેજોએ ભારતમાં વિજયની શરૂઆત કરી, તે પૂર્વ ઇંગ્લૅન્ડ વિવિધ 
તબક્કાઓમાંથી પસાર થયું હતું. માટે ભારતમાં અંગ્રેજોની આર્થિક નીતિને આપશે વૈશ્વિક પરિપ્રેક્વમાં તપાસવી 
જોઈએ. 


વાસ્તવમાં ઈંગ્લેન્ડ સહિત યુરોષમાં નવજાગૃતિકાળ અને ધર્મ સુધારણાને લીધે પ્રગતિશીલ સમાજનો જન્મ 
થયો. તેના પરિજ્ઞામ સ્વરૂપે સર્વત્ર લોકશાહીનો વિકાસ થયો. આ દરમિયાન ઈંગ્લેન્ડમાં રાજાશાહી ક્રમશઃ 
નબળી પડી. ઈંગ્લેન્ડની પ્રજાએ રક્તવિહીન કાંતિ (1688) દ્વારા લોકશાહીના માર્ગે પ્રજાવિકાસનો રસ્તો પ્રારંભ 
કર્યો. ઈંગ્લેન્ડમાં ઔદ્યોગિક ક્રાંતિનો જન્મ થતાં ઉત્પાદનની પદ્ધતિમાં આમૂલ પરિવર્તન આવ્યાં. માનવનું સ્થાન 
મંત્રે લીધું. તેથી ઈંગ્લેન્ડને વિપુલ પ્રમાણમાં કાચા માલની જરૂરિયાત ઊભી થઈ. આ કાચો માલ (કપાસ, 
ગળી, રેશમ વિગેરે) મળે ક્યાંથી ? માટે તેણે રાજકીય શૂન્યાવકાશને પરિણામે નિર્બળ થઈ ચૂકેલા ભારતને. 
જીતી કાથા માલ માટેનું સંસ્થાન બનાવવાનો નિર્ધાર કર્યો. આમ, ભારતનો વિજય એ ઈંગ્લેન્ડની આર્થિક માંગો 
પૂરી કરવાનો એક પ્રથાસ હતો. વળી, ઈંગ્લેન્ડમાં મશીનોથી મબલખ પ્રમાણમાં ઉત્પાદિત થયેલ માલ વેચવો, 
ક્યાં ? એટલે ભારત પર આધિપત્ય સ્થાપવા માટેનું બીજું કારણ વિશાળ બજારને પોતાને હસ્તગત કરવાનું 
પણ હતું. આમ, ઈગ્લૅન્ડની આર્થિક સમૃદ્ધિ માટે ભારતનું શોષણ કરવાની ઈંગ્લૅન્ડની નેમ હોવાથી કંપની 
સરકાર દ્વારા તે મુજબની આર્થિક નીતિ ઘડવામાં આવી. 

ભારતમાં કંપની શાસનનાં પ્રથમ સો વર્ષો (1757-1857)નો ઇતિહાસ તપાસીએ તો તેમાં સૌથી મહત્ત્વની 
બાબત એ હતી કે, એ ગાળા દરમિયાન ભારતના વિકસિત હુન્નર-ઉદ્યોગો અને સમૃદ્ધ વૈપાર-વાણિજ્યનું પતન 
થયું. ભારત એક ગરીબ, કંગાળ અને પાયમાલ દેશ બન્યો. બ્રિટિશ શાસનની અન્યાયી વ્યવસ્થા તથા ભારતના 
ભોગે ઈંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવવાની સંસ્થાનવાદી અને સાષ્રાજ્યવાદી શોષણનીતિનો ઇતિહાસ બરાબર સમજવો, 
હોય તો, બંગાળથી તેની શરૂઆત કરવી જોઈએ, કારશ કે અંગ્રેજોનું શાસન સૌપ્રથમ ત્યાં સ્થપાયું હતું. 
પરંપરાગત અર્થવ્યવસ્થામાં ભંગાણ 


ભારત બંગાળ પ્રાંતની સમૃદ્ધિનો મુખ્ય આધાર તેની ખેતીજન્ય પેદાશો, હુન્નર-ઉદ્યોગોની ઉત્પાદનપ્રવૃત્તિ 
તથા તેના સમૃદ્ધ વેપાર પર નિર્ભર હતો. વેપાર માટે આવેલી અન્ય યુરોપિયન પ્રજાઓ પણ અહીં નોંધપાત્ર 
વૈષાર કરતી હતી. ભારતની આર્થિક સ્થિતિનું વર્ધન કરતાં યાત્રિક બર્નિમરે (ઈ.સ.1700) લખ્યું છે કે, 
“બંગાળમાં ધન આવવાના સો દરવાજા છે, પક્ષ બહાર જવા માટે એકપણ નથી.” એ વખતે વેપારનું પાસું 
બંગાળના લાભમાં હતું અને મોટા જથ્યામાં અહીં સોનું આવતું, બંગાળની નિકાસ તેની આયાત કરતાં ત્રણ 
ગણી વધારે હતી. એ સમવે (ઈ.સ. 1708થી ઈ,સ.1756 ની વચ્ચે) બંગાળ મુખ્યત્વે સુતરાઉ કાપડ, કાચું 
રેશમ, ખાંડ, શણ, અફીણ વગેરેની નિકાસ કરતું. મુલાયમ સુતરાઉ કાપડ અને ખાસ કરીને ઢાકાના મલમલની 
માંગ વિશ્વનાં બજારોમાં રહેતી, માટે યુરોપની અનેક કંપનીઓ મોટા જથ્થામાં જમીન અને દરિથાઈ માર્ગે 
બસરા થઇ મોછા અને જેધા તરફ માલની નિકાસ કરતી. 

3 


કની શાસનની આર્ધિ અમરે 


પ્લાસીના યુઢે (ઈ.સ. 1757) અને ત્યારપછીના “બકસરના યુદ્વ' (ઈ.સ. 1764)ને લીધે અંગ્રેજોને 
બંગાળના માલિકો બન્યા. ક્લાઇવે મુઘલ સમ્રાટ પાસેથી બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સામાંથી જમીન મહેસૂલ 
ઉઘરાવવાની 'દીવાની સત્તા' મેળવી (1765). તેનાથી “દ્વિમુખી શાસન પદ્ધાતિ' શરૂ થઈ, જેણે અરાજકતા અને. 
અંધાધુંધીને જન્મ આપ્યો. ખેતી અને ખેડૂતો પાયમાલ થધા. તેની માઠી અસર વેપાર-વાણિજય પર પલ થઈ. 
તેનાથી ઉદ્યોગો અને વેપાર વાણિજ્વના પતનની શરૂઆત થઈ. આનાથી વધુ ભયંકર કૃત્ય તો અંગ્રેજોએ એ 
કર્યું કે ઇંગ્લેન્ડના હિત ખાતર સત્તાનો દુરુપયોગ કરીને, બંગાળના હુન્નર-ઉલ્યોગો અને વેપાર-વાણિજ્ય ભાંગી 
નાખ્યાં અને બંગાળ કંગાળ બન્યું. 

અંગ્રેજોનું આર્થિક કેનદ્ર હંમેશાં ઈંગ્લેન્ડ રહેલું. તેઓએ હિંદીઓની ચિંતા જરાયે કરી નહિ, પોતાની આર્થિક 
નીતિ જબરજસ્તીથી હિંદીઓ પર ઠોડી બેસાડી. તેઓનો મુખ્ય ઉદેશ હંમેશાં અંગ્રેજોનું હિત રહયું. તેઓની 
શોષણનીતિએ ભારતની આર્થિક વ્યવસ્થાને પાંગળી બનાવી દીધી. તત્કાલીન મદ્રાસ પ્રાંતના આર્થિક બાબતોના 
નિષ્ણાત અધિકારી જૉન સુલિવન (7017 5011181) એ ભારતમાં અંગ્રેજોની આર્થિક નીતિ અને તેના પ્રભાવ 
દર્શાવતાં લખ્યું છે કે, “ આપણી પ્રણાલિકા સ્પંજ (વાદળી)ના રૂપમાં કામ કરે છે, જે ગંગાકિનારાથી દરેક સારી 
વસ્તુઓ લઈ લે છે અને ટેમ્સ નદીના કિનારે નિચોવી દે છે.” 
હસ્તકલા-કારીગરીના ઉધ્યોગોનો વિનાશ 


અતિ પ્રાચીન સમવથી ભારત દેશ હુન્નર-ઉઘોગો અને વેપાર-વાણિજવની દષ્ટિએ વિશ્વમાં આગળ પડતું અને 
ગૌરવશાળી સ્થાન ભોગવતો હતો. કેલવર્ટને કું છે કે, “તીવ્ર બુદ્ધિશક્તિ, સૂક્મ જાણકારી અને સર્જનાત્મક, 
પ્રતિભાને કારણે ભારતીય ઉવોગ પરથ્ચિમી દેશોની સરખામલીમાં અગ્રસ્થાન ધરાવતો હતો. પશ્ચિમી દેશો પાસે ભારે 
વજન વહન કરવા માટે વહાણો નહોતાં ત્યારે ભારત પાસે ભારે વજન લઈ જનાર જહાજો હતાં.” 

હસ્તકલા-કારીગરીના ઉદ્યોગોમાં ભારતનો વસ્-ઉધ્યોગ સૌથી મુખ્ય સ્તો. સુતરાઉ, રેશમી અને ઊનના કાપડ 
વણાટનો મુખ્ય ઉદ્યોગ ભારતમાં ચાલતો. તેમાં ભારતે નિપુદ્નતા પ્રાપ્ત કરી હતી. ભારતનું કાપડ ઇંગ્લેન્ડ તેમજ 
યુરોષનાં અન્ય રાજ્યોમાં તથા ચીન, જાપાન, દક્ષિણ એશિયાના ટાપુઓ બ્રહ્મદેશ, અરબસ્તાન, ઈરાન અને. 
આક્રિકાના કેટલાક દેશોમાં જતું. બંગાળ ઉપરાંત લખનૌ, અમદાવાદ, નાગપુર અને મદુરાઈ સુતરાઉ કાપઠનાં મોટાં 
કેન્‍દ્રો હતાં. હાકાની મલમલ, લાહોરના ગાલીચા, કાશ્મીરની શાલ, બનારસનું જરીકામ જાલીતું હતું. ઝવેરાતનું કામ, 
સોના-ચાંદીના દાગીના બનાવવા તથા આરસ, ચંદન, હાથીદાંત અને કાચ ઉપર કલાત્મક નકશીકામ કરવાના 
ઉદ્યોગો પણ મોટા પાયા પર ચાલતા. 

ઇતિહાસવિદ આર. સી. દતે જણાવ્યું છે કે, “ભારતમાં વણાટ એ સામાન્ય વ્યક્તિઓનો રાષ્ટ્રીય ઉઘોગ 
હતો. અને કાંતણકામમાં લાખો મહિલાઓ જોડાયેલી હતી. બંગાળના શાહાબાદ જિલ્લામાં જ એક લાખથી 
વધારે વણકરો હતા. બંગાળમાંથી 95 ટકા સુતરાઉ કાપડ વિદેશ મોકલવામાં આવતું હતું. ઢાકાની મલમલ 
ઉપરાંત કૃષ્ણનગર, ચંદેરી, અરની, બનારસ વસોલોગનાં કેન્દ્રો હતાં. અમદાવાદની ધોતી તથા દુપટ્ટા, લખનૌની, 
ચિકન, બોર્ડર માટે નાગપુરનું રેશમ જાણીતું હતું. રેશમ ઉદ્યોગમાં મુર્શિદાબાદ, માલદા અને બંગાળનાં અનેક 
ગામો જાણીતાં હતાં. ઊનના કાપડ માટે કાશ્મીર, પંજાબ અને પશ્ચિમ રાજસ્થાન જાણીતાં હતાં. 

કાપડ ઉદ્યોગ ઉપરાંત ભારતનો વહાણ બાંધવાનો ઉદ્યોગ ઇંગ્લેન્ડના એ જ ઉદ્ોગથી ચઢિયાતો હતો. ધાતુ 
ઉદ્યોગમાં તાંબું, પિત્તળ અને કાંસાનાં વાસલ્રો બનાવવાનો ઉદ્યોગ ભારતમાં ચાલતો હતો. મુરાદાબાદ અને 
બનારસ આ માટેનાં પ્રસિદ્ધ સ્થળો હતાં. ધાતૂકામ માટે નાસિક, પૂના, હૈદરાબાદ, વિશાખાપટ્ટનનમ્‌ અને તાંજોર 
જાણીતાં હતાં. કચ્છ, સિંધ અને પંજાબ હથિવારો બનાવવાનાં કેન્દ્રો હતાં. કાચ ઉદ્યોગ માટે કોલ્હાપુર, સતારા, 
ગોરખપુર, આગરા, ચિત્તોડ અને બાલથાટ જાણીતાં હતાં. સોના, ચાંદી, હીરા-ઝવેરાત, નકશીકામ માટે અનેક 


36 
(લાય, મેસ 12, 


સ્થળો હતાં. આ બધી હસ્તકલા-કારીગરી ભારતની આર્થિક ઉન્નતિ, રૂચિ અને કલાત્મક સૌંદર્ય પ્રગટ કરતી હતી. 

અંગ્રેજોની પાસે સત્તા આવતાં જ તેમલે બંગાળ તેમજ સમગ્ર ભારતના હુન્નર- ઉધોગોનો નાશ કર્યો, 
અંગ્રેજ સરકારે ઇંગ્લેન્ડના ઉવોગોને વિકસાવવા અને ટકાવવા માટે હિંદના હુન્નર-ઉલ્યોગોને કચડી નાખવાના 
પ્રયત્નો શરૂ કર્યા. આ માટે અનેક અયોગ્ય રીતરસમો. પણ અપનાવી. તેમશે વણકરો અને કારીગરો ઉપર 
જુલમ અને અત્યાચાર કર્યો. ભારતના ખૂરેખૂણે ઈંગ્લેન્ડની મિલોમાં બનેલું સસ્તું કાપડ પહોંચાડવામાં આવ્યું. 
આમ, સેંકડો વર્ષ સુધી જેજે યુરોષ અને દુનિયાને સુતરાઉ કાપડ પૂરું પાડ્યું હતું તે ભારત કેવળ બ્રિટિશ 
માલનું ગ્રાહક બની ગયું. પૂર્વ ભારતમાં બનેલો માલ વિદેશોમાં જતો અને ત્યાંનું સોનું ભારત આવતું, પરંતુ 
હવે તેની દિશા ઊલટી થઈ. હવે વિદેશી માલ ભારતમાં આવવા લાગ્યો અને સોનું બહાર જવા લાગ્યું 

ભારતના હુન્નર-ઉઘયોગો ભાંગી પડતાં જે કારીગરો બેકાર બન્યા તેમલે ગામડામાં જમીન અને ખેતીમાં 
આશરો લેવાનું વિચાર્યું. અહીં પણ તેમને ખાસ અવકાશ રહ્યો નહિ. તેમાંના કેટલાક ખેડૂત બન્યા જ્યારે 
મોટાભાગના ખેતમજૂરો જ બની રહ્યા. ખેતી ઉપરનો ભાર અસદ્ર બન્યો. ગામડાંની પુરાણી આર્થિક વ્યવસ્થા 
પણ પડી ભાંગી. 
બ્રિટિશ મહેસૂલી નીતિ અને તેની અસરો 

ભારતના વિવિધ ભૂ-ભાગ ઉપર કબજો જમાવ્યા પછી કંપનીને મહેસૂલની ઉધરાણી માટે સ્થાનિક સ્થિતિ 
અનુસાર થણ્રા માર્ગો અખત્યાર કર્યા. દેશના વિભિન્ન ભાગોમાં ત્રણ પ્રકારની વ્યવસ્થા લાગુ કરવામાં આવી. 


કાયમી જમાબંધી 

કોર્નવોલિસની મહેસૂલી વ્યવસ્થા, કાયમી જમાબંધી પદ્ધતિ હતી. 1793માં બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સા 
(ઓડિશા) માટે કાયમી જમાબંધી પદ્ધતિ દાખલ કરવામાં આવી. એની મુખ્ય વિશેષતા આ પ્રમાણેની હતી 

૪ પોતાના હસ્તકની જમીનનો માલિકી-હક જમીનદારને મળ્યો અને જમીન-મહેસૂલ ઉઘરાવવાના હક 
સરકારના એજન્ટ તરીકે કાર્ય કરવાનો હતો. 

9 જે જમીન-મહેસૂલ જમીનદાર એકઠું કરતો તેના 11માંથી 10 ભાગ સરકારને આપવા પડતા અને એક 
ભાગ તે પોતાના મહેનતાણા તરીકે રાખી શક્તો. 


૪ જમીનદાર મારફતે સરકારને આપવાનું મહેસૂલ કાયમી અને નિશ્ચિત હતું. આથી જમીંનદારને પોતાના 
કેત્રમાં આવતી બધી જમીનનો માલિક જાટેર કરવામાં આવ્યો. 


આ પદ્ધતિથી જમીનદારોને શરૂઆતમાં થોડું સહન કરવું પડ્યું, દુષ્કાળ કે ઓછા વરસાદના સમયમાં પણ 
મહેસૂલી રકમ નકઠી કર્યા મુજબ આપવી પડે અને જે જમીનદાર મહેસૂલ ન ભરી શકે તેમની જમીન હરાજી 
કરીને પણ કંપનીએ પૈસા વસૂલ કર્યા. પરંતુ શરૂઆતનાં પંદર વર્ષનો ગાળો જે જમીનદારો પસાર કરી ગયા 
તેઓ પાછળથી ખૂબ જ સદ્ધર બની ગયા. તેમણે જમીનો ખરીદવા માંડી. આ જમીનદારોને જમીનના વિકાસમાં 
કે ખેડૂતોના કલ્યાણમાં જરા સરખી રુચિ ન હતી. પરિણામે આ પ્રદેશમાં ખેડૂતોના ઘણા બળવા થયા. બંગાળ 
એક સમે પૂર્વનો અન્નભંડાર કહેવાતો હતો, તે તદન ઉજ્જડ થઈ ગયો, ત્માં ભૂખમરો, રોગ અને મૃત્યુનું 
પ્રમાણ વધ્યું, 

શૈયતવારી પદ્ધતિ : થોમસ મનરો જેવા સૂધારકોએ કમે કમે 'રૈવતવારી' પદ્ધતિ દાખલ કરી. મુંબઈ પ્રાંતમાં 
આ પ્રથા દાખલ કરવાનો થશ ગવર્નર એલ્િન્સ્ટનને ફાળે જાવ છે. ઓગણીસમી સદીના પ્રારંભમાં મુંબઈ, 
આસામ અને મદ્રાસ પ્રાંતોમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં લાગુ કરાયેલી રૈયતવારી પદ્ધતિ અનુસાર જમીન ખેડનાર 
(યત)ને એ જમીનનો માલિક બનાવવામાં આવ્યો અને શરત એટલી કે તેણે જમીન-મહેસૂલ ચૂકવવું. અહીં 

37 


કાની શાસનની આધ અમરે, 


અંગ્રેજોએ ગિરાસદારો અને ખેડૂતોને પણ માન્યતા આપી જેઓ સીધા રાજ્યને મહેસૂલ ચૂકવતા હતા. આ 
ઉિરાસદારો નાના જમીનદારો બની ગયા. આ પ્રથાથી જમીનનો જે માલિકીઠક મળતો હતો તેથી ખાસ લાભ 
થતો ન હતો, જેનાં ત્રણ કારણો હતાં : 

૭ જમીનનું અકલ્પનીય મહેસૂલ, 

૦ જમીન-મહેસૂલમાં સરકાર ઇચ્કે ત્યારે અને સમયે વધારો કરવાનો હક ધરાવતી હતી. 


૯ કોઈપણ સ્થિતિમાં અર્થાત્‌ તેની ઊપજ આંશિક કે પૂર્ણપણે નાશ પામે તોપણ રૈયતને જમીન મહેસૂલ 
તો આપવું પડતું હતું. ગોચર અને પડતર જમીન, જે ગ્રામીણ સમુદાયો હસ્તક હતી, તેની ઉપર 
રાજ્યનો અધિકાર પ્રસ્થાપિત થયો. જમીનનું મહેસૂલ પશ ખૂબ વધ્યું. 
મહાલવારી પદ્ધતિ : જમીનદારી પ્રથાનું સુધારેલું સ્વરૂપ એટલે મહાલવારી પદ્ધતિ. આ વ્યવસ્થાનો અમલ 
ગંગાઘાટ વિસ્તારોમાં ઉત્તરપશ્ચિમ પ્રાંતોમાં, પંજાબમાં અને મધ્યભારતના કેટલાક પ્રદેશોમાં થયો હતો. આ 
પદ્ધતિ અનુસાર જમીન-મહેસૂલ ખેડૂત અથવા ખેતર નહિ પરંતુ ગામ અથવા મહાલ (જાગીરનો એક ભાગ) 
અનુસાર મહેસૂલ નક્કી થતું હતું. ગામ માટે અલગ અલગ વ્યવસ્થા હતી. જમીનદારો અથવા જમીનદાર 
હોવાનો દાવો કરતાં કુટુંબોના વડા સાથે આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી હતી. અંગ્રેજોએ પરંપરાથી ચાલી 
આવતી જ્માનવ્મવસ્યા અંગે મૂળભૂત ફેરફારો હાથ ધર્યા અને પરિણામે ભારતીય ગામોની સ્થિરતા, સ્વાયત્તતા 
અને સાતત્ય છિન્ન-ભિન્ન પરિસ્થિતિમાં પહોંચાં. 
ઉપરોક્ત ત્રણેય પદ્ધતિઓ, (કાયમી જમાબંધી, રૈયતવારી અને મહાલવારી પદ્ધાતિઓ)નો હેતુ જમીન- 
મહેસૂલ, જમીન-કરમાં વધારો કરી આવક વધારવાનો હતો. જમીન-મહેસૂલથી રાજ્યની આવકમાં હંમેશાં વૃદ્ધિ 
થતી (1858-59). જમીન-મહેસૂલથી સરકારને પોતાની કુલ આવકના 50 ટકા રકમ જમીન-કરમાંથી મળતી 
હતી. જમીન-મહેસૂલ મેળવવાની રીતો દુઃખદાયી હતી. સમયે સમયે જમીન-મહેસૂલ ન ભરનાર ખેડૂતોને જુદા 
જુદ પ્રકારની યાતના આપવામાં આવતી. ન્યાયપદ્ધતિ પશ ભ્રષ્ટ હતી તેથી ખેડૂતોને ન્યાય મળવાની આશા 
ઠગારી રહેતી. 
કૃષિ ક્ષેત્રે સ્થગિતતા, 

ભારત એક કૃષિપ્રધાન દેશ છે. ભારતીયોનું સુખ, દુઃખ, વર્તમાન અને ભવિષ્યનો આધાર ખેતી પર છે. 
જો ખેત ઉત્પાદન સારું રહયું તો ખેડૂતો ખુશખુશાલ - ચારે તરફ સમૃહ્ધનાં દર્શન થાય, પરંતુ આના અભાવમાં, 
નબળા વરસમાં દુષ્કાળ અને ભૂખમરાનાં દશ્યો જોવા મળે છે. 

છેક 18મી સદી સુધી, કષિ અને ગૃહઉલોગમાં એક પ્રકારનો તાલમેલ હતો. ભારત જવાં ખેતીવાડીમાં 

આગળ હતો ત્યાં હુન્નર-ઉઘોગમાં પણ વિશ્વમાં આગળપડતું અને ગૌરવશાળી સ્થાન ભોગવતો હતો. અંગ્રેજોએ 
જ્યારે ભારતના હુન્નર-ઉદ્યોગો ભાંગી નાંખ્યા ત્યારે કારીગરો બેકાર બન્યા, બેકાર કારીગરોએ ગામડામાં જમીન 
અને ખેતીમાં આશરો લેવાનું વિચાર્યું. અહી પલ તેમને ખાસ અવકાશ રહ્યો નહિ. તેમાંના કેટલાક ખેડૂતો 
બન્યા અને મોટાભાગના ખેતમજૂરો. ખેડૂતો અંગ્રેજોએ દાખલ કરેલ જમીન-મહેસૂલી વ્યવસ્થાથી પણ અસર 
પામ્યા. વસ્તીવધારાએ પણ જમીન પર દબાણ વધાર્યું. 

ભારતની રાષ્ટ્રીય આવક, વિદેશ વેપાર, ઔદ્યોગિક વિસ્તાર વગેરે ક્ષેત્રો ભારતીય કપિ પર આધારિત હતાં. 

1875માં કુલ રાષ્ટ્રીંધ આવકના 55 ટકાથી 65 ટકા આવક કૃષિની માનવામાં આવે છે. 1901માં નિકાસ 
કરવામાં આવેલી વસ્તુઓમાંથી 75 કૃષિ સંબંધી હતી. આ વસ્તુઓમાં સુતરાઉ કાપડ, શશ, ચા, ખાંડ કૃષિ 
સંબંધી હતી. આમ, કૃષિ નિકાસ પર જ ભારતની આર્થિક સમૃદ્ધિ હતી. 


38 
(લાય, પેસ 12, 


અંગ્રેજી શાસકોએ વધુ ધન મેળવવા અને મહેસુલી આવક વધારવા ભારતીય હિતોની, અહીંના ખેડૂતોની 
જરાયે પરવા કરી નહિ. તેઓની સરકારની ખેતી, વેપાર તથા ઉદ્યોગવિષવક નીતિએ ખેડૂતો, જમીનદારો, 
કારીગરો તથા વેપારીઓની પાયમાલી સર્જી, ઇનામ કમિશને કરેલી ભલામણ અનુસાર દાન કે અન્ય કારણોસર 
ભેટ અપાયેલી ઘણી-ખરી જમીન સરકારે જપ્ત કરી. આથી ઘણા જમીનદારો બેકાર બન્યા. તેમના ખેડૂતોની 
દુર્દશા થઈ કારણ કે સરકારે જમીન-મહેસૂલ વધારતાં તેમના પરનો કરબોજ વધ્યો, કોર્નવોલિસે દાખલ કરેલી 
કાયમી જમાબંથીએ તથા થોમસ મનરોએ અમલમાં મૂડેલી રૈયતવારી પદ્ધતિએ જૂના જમીનદારને તથા 
ખેડૂતવર્ગને પાયમાલ કરી નાખ્યા, વણી વખત ધરના દાગીના વેચીને પણ ખેડૂતો મહેસૂલ ભરી શકતા નહિ. 
પરિણ્રામે તેમની જમીન વેચી નાખવામાં આવતી. ખેડૂતોની ઘણીખરી જમીન દેવામાં ડૂબી જતી. કેટલાક ખેડૂતો 
શાહુકારોની વ્યાજપ્રથાના ભોગ બની પાયમાલ થયા. લાંચ-રૃશ્વતે પણ ખેડૂતોને પરેશાન કર્યા. ન્યાય મેળવવાનું 
ખેડૂતો માટે દુષ્કર બન્યું. જ્યારે પાક સારો થતો ત્યારે ખેડૂતોએ પાછળના દેવા પેટે વધુ ચૂકવી દેવું પડતું હતું. 
પણ જો મોસમ ખરાબ રહે તો દેવું બમલું થઈ જતું હતું, ખેડૂતો કપાસ અને શ જેવા રોકડિયા પાકો તરફ 
વળ્યા આથી અનાજ-ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થવો. અનાજની અછત હલ કરવા સરકારે પગલાં ભર્યા નહિ. 

બ્રિટનની આર્થિક નીતિના પરિણામે ભારતીય કૃષિ ઉદ્યોગનું વ્યાપારીકરણ થું. ચા, કોફી, ગળી અને શશની 
ખેતી માટે બ્રિટિશ મૂડીપતિઓએ ભારતમાં બગીચા ઉદ્યોગો વિકસાવ્યા. હવે બજારમાં વેચવા માટે ખાસ પાક તૈયાર 
થવા લાગ્યો, અનાજના બદલે રૂ, શલ, મગફળી, શેરડી, તમાકુ, તેલીબિયાં, ગળી જેવા જે ઔઘોગિક પાક વધુ 
કમાણી કરાવી આપે તેને ઉત્તેજન અપાયું. ભારતની બ્રિટિશ સરકારે આવા પાકના વ્યાપારીકરણની અને તેની 
વિશિષ્ટ જાણકારી માટે ઉતેજન આપું. 

આમ, એતિહાસિક, રાજકીય, આર્થિક અને સામાજિક પરિબળોને પરિણામે ભારતીય ખેતીવાડીનું 
આધુનિકીકરણ કરવાનો માર્ગ અવરોધાયો. ભારતીય ખેતપેદાશોમાં એક પ્રકારની સ્થગિતતા આવી જતાં અને 
વધતી જતી વસ્તીના કારણે ખાઘસામગ્રીની વારંવાર સર્જાતી અછત અને દુષ્કાળ જેવી કુદરતી આપત્તિના કારણે. 
ગરીબાઈ વધતી ગઈ. જગતતાત ચિંતાધુક્ત બન્યો. 
આધુનિક ઉદ્યોગોનો વિકાસ 

ભારતમાં મોટાપાયે જે ઉદ્યોગો શરૂ થયેલા તેમાં મુખ્યત્વે શણ, સુતરાઉ કાપડ, લોખંડ અને પોલાદ, કાગળ 
તથા ચામડાં કમાવવાના ઉઘોગોનો સમાવેશ થાય છે. જોકે 19મી સદીના અંત સુધીમાં તેમનો વિકાસ અત્યંત 
મીમી ગતિએ થથેલો, કારણ કે ઈંગ્લેન્ડની સરકાર તેમના વિકાસની આડે આવતી હતી. ઈંગ્લેન્ડની સરકાર 
પોતાના ઘરઆંગક્રાના ઉદ્યોગોના રક્ષણમાં પડી હતી, આમ છતાં, શરૂઆત સારી હતી અને ભવિષ્યમાં તેના 
વિકાસની ઊજળી તકો જણાઈ આવતી હતી. અહીં પણ ભારતે પુનઃ કાપડ ઉલોગમાં જ ઝડપી પ્રગતિ કરવા 
માંડી હતી. કોલકાતામાં પહેલી મિલ ચાલુ થઈ (ઈ.સ. 1818) છતાં સુતરાઉ કાપડનો ઉદ્યોગ મુંબઈમાં કેન્દ્રિત 
થયો. ત્યાં પહેલી મિલ સ્થપાઈ (ઈ.સ. 1854માં) હતી. અમદાવાદમાં પહેલી કાપડ મિલ રણછોડલાલ 
છોટાલાલે (ઈ.સ.1861) શરૂ કરી. ત્યારબાદ આ ઉઘોગનો ઝડપી વિકાસ થયો અને કપાસ જેવો કાચો માલ 
ઉગાડનાર પ્રદેશોમાં તેનો વિકાસ થયો. આથી હવે મુંબઈ અને અમદાવાદ પછી નાગપુર, સોલાપુર, મદ્રાસ 
(મેન્નાઈ) અને અન્ય સ્થળોએ કાપડની મિલો સ્થપાવા લાગી. જોતજોતામાં અમદાવાદ તેની કાપડની મિલોને 
લીધે ભારતનું 'માન્ચેસ્ટર' બન્યું અને અહીં આશરે 108 મિલો ચાલુ થઈ. “સ્વદેશી આંદોલન” (ઈ.સ. 
1905) શરૂ થતાં, ભારતના ઉદ્યોગોને ખાસ કરીને કાપડ ઉદ્યોગને નોંધપાત્ર કાયદો થયો હતો. તેનાથી 
ભારતમાં અનેક જગ્યાએ કાપડની મિલો સ્થપાઈ હતી. જોકે ભારતના આ ઉદ્યોગોને સરકારની ભારે કનડગત 
થઈ હતી. 18મી સદીમાં અંગ્રેજોએ “સંરક્ષિત ઉવ્યોગનીતિ'નો અમલ કર્યો અને 19મી સદીમાં “મુક્ત વ્યાપારની 
નીતિ'નો અમલ કર્યો. પરંતુ આ બંને એકબીજાની વિરૃદ્ની નીતિઓ હોવા છતાં બંનેનો અમલ એવી સિકતથી 
થયો કે ઇંગ્લેન્ડના ઉદ્યોગોને ફાવદો થાય અને ભારતના ઉઘોગોને નુકસાન. 

39 


ની શાસનની આધ અમરે, 


ભારતનું ઔદ્યોગિકીકરણ રોકવા માટે વિદેશમાંથી આયાત કરવામાં આવતી યંત્રસામગ્રી પર નાખવામાં 
આવેલી જકાત ૨ કરવામાં આવી (ઈ.સ. 1860). આ પછી ભારતમાં સૌપ્રથમ બંગાળમાં બ્રિટિશરોની મૂડી 
દ્વારા શણનો ઉઘોગ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો, ઈ.સ. 1911માં જમશેદજી તાતાએ જમશેદપુર (સાકચી)માં 
લોખઠનું સૌપ્રથમ કારખાનું સ્થાપ્યું અને પાયાના ઉલોગની શરૂઆત કરી. વડોદરામાં 'એલેમ્મિક કેમિકલ 
વર્કસ'ની સ્થાપના (ઈ.સ. 1907) થઈ. આ ઉપરાંત કાગળ ઉધોગ, તમાકુ, રેશમ, ચામડાં વગેરેના ઉદ્યોગો શરૂ 
ધયા હતા. 

મહાત્મા ગાંધીજીના આગમન પછી તેમણે ભારતની ગરીબી અને બેકારી દૂર કરવા ગ્રામોોગ, હાથકાંતણ, 
હાથવશાટ, કુટીર-ઉઘ્યોગ અને હુન્નર-ઉવોગોને પ્રોત્સાહન આપ્યું. જોકે તેમણે સમગ્ર રીતે યંત્રનો કદીયે વિરોધ 
કર્યો ન હતો. તેમનો વિરોધ વંત્રોની વેલાકા તરક હતો. 

ઉવોગોના વિકાસમાં વૈજ્ઞાનિક સંશોષનો મહત્તતનો ભાગ ભજવે છે. જમશેદજી તાતાએ બૅંગ્લોર 
(બંગાલુર)માં 'ઇન્િયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાઘન્સ' નામની એક વૈજ્ઞાનિક સંશોધન કરનારી સંસ્થાની પણ 
સ્થાપના કરી. જમશેદજી તાતાએ ભારતમાં વિમાનો બનાવવાનો ઉદ્યોગ શરૂ કરવાનો પ્રયત્ન (ઈ.સ. 1940) 
કર્યો, પરંતુ બ્રિટિશ સસ્કારે તેને પરવાનગી ન આપી. આમ છતાં 20મી સદીના પૂર્વાધમાં ખાસ કરીને બીજા 
વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન ભારતમાં ઉદ્યોગોનો નોંધપાત્ર વિકાસ થયો. રસાયણ ઉદ્યોગ, જહાજ બાંધવાનો ઉદ્યોગ વગેરે 
ઉદ્યોગો નાના પાયા પર શરૂ થયા હતા. સરકારે ઉલોગો પર વધારાનો કર પણ નાખ્યો છતાં તેમણે અઢળક 
નફો કર્યો. મૂડીનું રોકાણ વધવા માંડ્યું અને હવે ઉદ્યોગોના વિકાસનું પૂર રોકવાનું સરકાર માટે મુશ્કેલ બન્યું. 
ભારતને આઝાદી (15મી ઓગસ્ટ, 1947) મબતાં ઉદ્યોગોના વિકાસ માટે સરકારે પંચવર્પીય યોજનાઓ ઘડી. 
આથી ભારત પુનઃ ખેતીપ્રધાન રાષ્ટ્રની સાથે ઉદ્યોગપ્રધાન રાષ્ટ્ર પણ બન્યું. 
ગરીબી અને દુષ્કાળો 

ભારતની પ્રજાનું આર્થિક શોષણ કરવા અપનાવેલી કંપની સરકારની નીતિઓએ દુષ્કાળ જેવી પરિસ્થિતિમાં, 
દેશની પ્રજાની હાડમારીમાં અનેક રીતે વધારો કર્યો. ી 

વાઇસરૉય કેનિંગના સમયમાં આગ્રા, રાજપૂતાના તથા 
પંજાબમાં દુષ્કાળ પડ્યો (ઈ.સ. 1861), પરંતુ તેમાં લોકોને 
રાહત આપવાનાં કોઈ ખાસ પગલાં ભરવામાં આવ્યાં ન હતાં. 
વાઇસરોય સર જોન્સ લૉરેન્સના સમયમાં (ઈ.સ. 1866) 
ઓરિસ્સામાં ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો, જેમાં લગભગ 20 લાખ 
માશસો ભૂખમરાથી મૃત્યુ પામ્યાં. બે વરસ પછી (ઈસ. 1867-. 
69) રાજપૂતાના તથા બુંદેલખંડમાં જયારે દુષ્કાળ પડ્યો ત્યારે. 
ભૂખમરાને કારણે જાનહાનિ ન થાય તેની તેણે તકેદારી રાખી. દુષ્કાળનું ચિત્ર 
તેવી જ રીતે વાઈસરોય નોર્થુબુકે (બંગાળ-બિહારમાં દુષ્કાળ 
પડ્યો ઈ.સ. 1873-74 ત્યારે) બર્મામાંથી મોટા પાવે ચોખા મંગાવી રાખીને તકેદારી દાખવી. વાઇસરોય લિટનની, 
કારકિર્દીની શરૂઆત જ દુષ્કાળથી થઈ. ઈસ. 1876-78નાં બે વર્ષ દરમિયાન મદ્રાસ (ચેન્નાઈ), મુંબઈ, હૈદરાબાદ, 
મૈસુર, પંજાબ અને મધ્યહિંદના કોઈ ને કોઈ ભાગમાં દુષ્કાળ પડવો. વાઇસરોય એલ્ગિન બીજાના સમયમાં 
(ઈસ. 1896-97) ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો, આ દુષ્કાળથી ત્રણ કરોડ ચાલીસ લાખ લોકો અસરગ્રસ્ત થયા, લગભગ 
સાડા સાત લાખ લોકો મૃત્યુ પામ્યા. પરંતુ સરકારે દુષ્કાળપીડિત લોકો માટે કોઈ વિશેષ ઉપાયો કર્યા નહિ. એ જ 
રીતે વાઇસરૉય કર્ઝનના સમય (ઈ.સ. 1899-1900)માં પણ ભારે દુષ્કાળ પડ્યો. લાખો લોકો મૃત્યુ પામ્યા. 
કરોડોની સંપત્તિ નાશ પામી. તેમ છતાં કર્ઝને તે માટે કોઈ ખાસ કાળજી લીધી નહિ. 


40 


(લાય, પેસ 12, 


વાસ્તવમાં વાઇસરોય લિટનના સમયમાં સરકારે દુષ્કાળનીતિ ઘડીને પુષ્કળ ખર્ચ કર્યો. તેમ છતાં બધાં મળી 
લગભગ 50 લાખ માશસો મૃત્યુ પામ્યાં, 20 લાખ એકર જમીન બિનખેડાણ રહી અને અઢી કરોડ રૂપિયાનું 
મહેસૂલ જતું કરવું પડ્યું, આ ભવંકર નુકસાનને પરિણામે જ સસ્કારની કાયમાં દુષ્કાળનીતિનો પાયો 
નંખાયો. સર રિચાર્ડ સ્ટ્રેચીના પ્રમુખપણા નીચે એક દુષ્કાળ સમિતિ નીમવામાં આવી. આ સમિતિએ 
દુષ્કાળગ્રસ્ત વિસ્તારોને કઈ રીતે મદદ કરવી તેના નિયમો વિશે કેટલીક ભલામણો કરી. આમાં સશક્ત 
માણસોને કામ આપવું, માત્ર અશક્તોને જ મદદ કરવી, ઉપરાંત બિયારણ ખરીદવા લોન આપવી, મહેસૂલ 
માફ કરવું તેવી ભલામણોનો સમાવેશ ઘતો હતો. વળી સરકારે દર વર્ષે પોતાના બજેટમાં દોઢ કરોડ રૂપિયા 
દુષ્કાળ માટે અલગ રાખવા જેમાંથી દુષ્કાળ વખતે રેલવે, નહેરો વગેરે બાંધકામનાં કાર્યો હાથ ધરી શકાય તથા 
દુષ્કાબરાહત માટે બને ત્યાં સુધી પ્રાંતીય સરકારોએ ખર્ચ ઉપાડવો અને કેન્દ્ર સરકારે તો માત્ર જરૂર પડે તો જ 
મદદ કરવી તેમ ઠરાવવામાં આવ્યું આમ, વાઇસરોય લિટન દુષ્કાળનીતિના ઘડવૈયા તરીકે જાણીતો થયો. તેણે 
આંકેલી નીતિ પર ભવિષ્માં દુષ્કાળસમમે રાહત આપવામાં આવી. 
સર વિલિયમ દિગ્બીના મંતવ્ય અનુસાર 19મી સદીના અંત સુધીમાં ભારતમાં પડેલ દુષ્કાળોમાં અંદાજે 
5,000 જેટલા લોકો મૃત્યુ પામ્યા. પરિણમે દુષ્કાળની અસરથી ભારતમાં ગરીબાઈનું પ્રમાણ વધ્યું. 

સ્વાધ્યાય 


1. નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત જવાબો આપો : 
(1) એક વખતનું સમૃદ્ધ બંગાળ કંગાળ અને ગરીબ કઈ રીતે બન્યું ? 
(2) ભારતના હુન્નર-ઉઘોગના વિનાશ માટે અંગ્રેજોએ શું કર્યું ? 
(3) ભારતમાં કૃષિક્ષેત્રે સ્થગિતતા શાં કારક્ષોથી આવી ? 
(4) ભારતમાં કયા પ્રકારના આધુનિક ઉવોગો કશાં શરૂ ધયા ? 
(5) ભારતમાં ઔદ્યોગિકીકરણમાં અંગ્રેજ સરકારે કયા અંતરાયો ઊભા કર્યા હતા ? 
2. આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તરો આપો : 
(1) કયાં યુદ્ધોએ અંગ્રેજોને બંગાળના માલિક બનાવ્યા ? 
(2) ક્લાઇવે મુઘલ સમ્રાટ પાસેથી કઈ સત્તા મેળવી ? 
(3) અંગ્રેજોનું આર્થિક કેન્દ્ર હમેશાં કવું રહેતું હતું ? 
(4) હસ્તકલા-કારીંગરીના ઉદ્યોગોમાં ભારતનો મુખ્ય ઉદ્યોગ કયો હતો ? 
(5) ભારતના હુન્નર-ઉદ્યોગના નાશ માટે અંગ્રેજોએ શાં પગલાં ભર્યા ? 
આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર આપો : 
(1) કંપની શાસનમાં ભારતીયોનો રાષ્ટ્રીય ઉવોગ કવો હતો ? 


(અ) સુથારીકામ (બ) વહાણવટા (8) બગીચા ઉદ્રોગ (ડ) વળાટ ઉદ્યોગ 
(2) ભારતનો વહાશ બાંધવાનો ઉદ્યોગ કોના એ જ ઉદ્યોગથી ચઢિયાતો હતો ? 
(અ) ચીન (ઉ) ઈંગ્લેન્ડ (ક) જાપાન (8) બર્મા 
(3) હાકાનું કયું વસ વિશ્વવિખ્યાત હતું ? 
(અ) રેશમ, (બ) મલમલ (ક) શાલ (8) દુષહા 
(4) નાગપુરનું રેશમ શેના માટે જાણીતું હતું ? 
(અ) બોર્ડર (બ) પતી (ક) ઝભ્ભા (8) દુષા 
(5) અમદાવાદ કયા પ્રકારના કાપડ માટે જાણીતું હતું ? 
(અ) ધોતી (બ) ઝભ્લા (ક) માદરપાટ (6) મલમલ 
૦ 
ઢા 


પની શાસનની આધ અમરે, 


7 [| સામાજિક અને ધાર્મિક સુધારણાની ચળવળો 


અગાઉના પ્રકરણમાં આપણે જોઈ ગયા કે રાજકીય અને આર્થિક દષ્ટિએ અંગ્રેજ શાસન સાષ્રાજવવાદી 
શોષણખોર અને આપખુદ તથા પીડાકારક હતું. પરંતુ આપણને આશ્ચર્ય થાય તેવી બાબત એ છે કે એ જ 
વખતે આ અંગ્રેજી શાસન સામાજિક અને શૈક્ષણિક બાબતોમાં ઘણું પ્રગતિશીલ હતું. તેઓ તત્કાલીન યુરોપમાં 
પ્રવર્તતા સામાજિક માનવતાવાદ, બુહિવાદ અને શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલાં નવાં જ મૂલ્યો લઈને ભારત આવ્યા 
હતા. એટલું જ નહિ પરંતુ આ મૂલ્યોની સાથે -સાથે આધુનિક શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, રેલવે, તાર, ટપાલ, માર્ગ 
અને વાહનવ્યવહાર, શિક્ણ અને સંચાર સાથે સંકળાયેલા માધ્યમોનો પણ અહીં તેમણે વિકાસ કર્યો હતો. 

આ દાષ્ટએ તેઓ બાંહગમ્ય (રહ10ળ8ા), ધર્મ [નેરપેક્ષ (5હ્લા10:) અને પ્રગાંતેશાલ (970૪૪હ્કાંપ૯) 
બાબતોના સ્થાપક હતા એમ કબૂવવું રહયું. 19મી સદીના પ્રારંભે રાજા રામમોહન રૉય જેવા મહાન સામાજિક 
નેતાઓએ તેમના આ વિચારો-મૂલ્યોને ઝીલ્યા. કલતઃ ભારતમાં પ્રવર્તતા અને સામાજિક-ધાર્મિક અનિષ્ટોને દૂર 
કરવાના હેતુ સાથે તેઓ અત્યંત પ્રયત્નશીલ બન્યા હોવાનું જણાય છે. 

ભારતમાં અંગ્રેજી શાસનથી જાગૃતિના નવા વુગનો પ્રારંભ થવો. ભારતને અંગ્રેજોની સાથે પ્રથમ લગભગ 
દોઢસો વર્ષનો વેપારી તરીકેનો તથા ત્યારપછીનાં બીજાં દોઢ સો વર્ષ ઉપરનો શાસનકર્તા તરીકેનો સંબંધ રહયો. 
તેને કારણે ભારતીય સંસ્કૃતિ પાશ્ચાત્ય વિચારધારા અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના સંપર્કમાં આવી અને તેમાંથી 
આધુનિક ભારતની નવરચના માટેની ભૂમિકા બંધાઈ. અંગ્રેજોના સંપર્કથી રાજકીય અને આર્થિક ક્ષેત્રોની જેમ 
સામાજિક અને ધાર્ષિક ક્ષેત્રે પણ નવાં પ્રસ્‍્થાનો થયાં, ધીમે ધીમે ભારતીય સમાજનાં પ્રવર્તમાન દૂષણો અને 
ક્ષતિઓ પણ બહાર આવવાની શરૂઆત થઈ. પરિણામે 19મી સદીમાં આધુનિક [વિચારસરણી ધરાવતા સમાજ- 
સુધારકો ભારતીય સમાજની ક્ષતિઓ અને અનિષ્ટોને દૂર કરવા કટિબદ્ધ બન્યા. જોકે શરૂઆતમાં કેટલાક 
નેતાઓએ અતિ ઉત્સાહથી પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના પ્રવાહો ઝીલીને સમાજ-સુધારણા અને ધર્મ-સુધારણાની પ્રવૃત્તિઓ 
ચલાવી જેમાં બંગાળમાં બ્રહ્મોસમાજ અને મહારાષ્ટ્રમાં પ્રાર્થના- સમાજની પ્રવૃત્તિઓ આ નવપ્રસ્થાનની વ્રોતક_ 
ગણી શકાય, પરંતુ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના આ આક્રમણના પ્રતિકારસ્વરૂપે કેટલાક પ્રતિભાવંત નેતાઓએ 19મી 
સદીના ઉત્તસર્ષમાં ભારતીય સંસ્કૃતિના મૂળભૂત ગૌરવવંતાં મૂલ્યો તરક સમાજને અભિમુખ કરી સમાજ-સુધારણા 
અને ધર્મ-સુધારણાની પ્રવૃત્તિઓ આરંભી, જેમાં આર્ય સમાજ અને રામકૃષ્ણ મિશનની પ્રવૃત્તિઓ રાષ્ટ્રીય 
ભાવનાની દષ્ટિએ ખાસ મહત્ત્વની ગણાય, અલબત, આ બધા જ સુધારકો તેમના વિચારો તથા પદ્ધતિઓમાં 
તફાવત હોવા છતાં, દેશ અને સમાજની સાચા #દયથી ઉન્નતિ ચાહતા હતા. 19મી સદીને ભારતીય 
ઇતિહાસમાં સાંસ્કૃતિક અને બૌદ્ધિક જાગરણની સદી કહેવામાં આવે છે. 
રાજા રામમોહનરાય અને બ્રહ્મોસમાજ 

19મી સદીના પ્રારંભમાં આવેલ ભારતીય નવજાગૃતિના અગ્રદૂત રાજા 
સમમોહન-રાથ (1774-1833) અને તેમણે સ્થાપેલ બ્રહ્મસમાજ સંસ્થા હતી. રાજા 
સમમોહનરાયનો જન્મ (22 મે, 1774) બંગાળના હુગલી જિલ્લાના રાધાનગર 
ગામમાં રમાકાંતને ત્યાં બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થયો હતો. તેમણે પ્રારંભિક શિક્ષણ પટણા 
અને વારાલસીમાં લીધું હતું. તેમણે બંગાળી ઉપરાંત ઉરદ, સંસકૃત, ગ્રીક, હિબુ, લેટિન, 
ફારસી, અરબી તથા પાછળથી અંગ્રેજી ભાષા ઉપર પણ પ્રભુત્વ મેળવું હતું. તેમણે, 
રુલ જુદ પરમના ધર્નિક ગ્રયોનો અભ્યાસ કરો હતો. રજા સામમોડનરવની ___ 
વિચારસરશીમાં વેદાંત ધર્મ, ઇસ્લામ ધર્મ અને ખ્રિસ્તી ધર્મના સિદ્ધાંતની સંયુક્ત અસર  # 
જોવા મળે છે. સામાજિક-ાર્મિક સુધારણાના આંદોલન ચલાવવા તેમશે બ્રહ્ોસમાજની રાજા રામમોહનરાય 
સ્થાપના કરી. તેઓ બ્રહ્મોસમાજના આવ્ઘપ્રણેતા હતા. 
સમાજસુધારા 

સજા રામમોહનરાયે બંગાળના રૂહિયુસ્ત સમાજમાં કાંતિકારી સુધારા લાવવા પ્રવત્નો કર્યા. તેમના 

42 


(લાય, પોર 12, 


સમાજસુધારાના ખ્યાલોમાં મુખ્યત્વે (1) હિદની પ્રગતિમાં શાતિપ્રથા મોટો અવરોધ છે. (2) કરુંબમાં સીઓને 
સ્થાન પ્રાપ્ત થાય તો જ સમાજમાં તેમનું સન્માન વધે. (3) સતીપ્રથા એ વાસ્તવિક અર્થમાં ખૂન જ 
છે -વહેલામાં વહેલી તકે તેના પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ. (4) બાળલગ્ન હાનિકારક છે. (5) વિધવાઓને 
પુનર્લગ્ન કરવાની છૂટ મળવી જોઈએ. (6) બઘુપત્નીપ્રથાનો અંત આણવો જોઈએ. (7) પિતાના વારસામાં 
પુત્રીનો પણ ભાગ હોવો જોઈએ વગેરેનો સમાવેશ થતો હતો. તેમણે સમાજસુધારા માટે અંગ્રેજી શિક્ષણને 
મહત્ત્વનું ગશાવ્યું. તેમણે કોલકાતામાં હિંદુ કોલેજની સ્થાપના કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. અખબારી 
સ્વરાતંત્ધ, વાશીસ્વાતંત્ય, સી-અધિકાર, વ્યક્તિસ્વાતંત્રય, કારોબારીથી ન્યાયતંત્રને અલગ રાખવા જેવી બાબતોની 
બ્રિટિશ સરકારને ભલામણ કરી. તેમની સતીપ્રથાના વિરોધની ઝુંબેશને પરિણામે વિલિયમ બૅન્ટિકે સતીપ્રથા ઉપર 
પ્રતિબંધ મૃક્તો કાયદો ઘડ્યો(ઈ.સ. 1829). 

તેઓ પ્રેસની સ્વતંત્રતાના મહાન હિમાયતી ઘતા. તેમલે બંગાળીમાં “સંવાદ કૌમુદી' અને કારસીમાં 
'મિરાત-ઉલ-અખબાર' નામનાં સમાચારપત્રો શરૂ કર્યા. પોતાના વિચારો ફેલાવવા માટે તેમણે “આત્મીય 
સભા'ની સ્થાપના (ઈ.સ. 1815) કરી જે પાછળથી 'બ્રહ્મસભા'માં પરિણમી, 'બ્રહ્મસભા'ના સભ્યો જુદાં જુદાં 
દેવદેવીઓમાં માનવાને બદલે માત્ર એક જ ઈશ્વરના અસ્તિત્વને સ્વીકારતા હતા. તેના સભ્યો નાતજાતના 
ભેદભાવ રાખ્યા વગર એક જ મકાનમાં એકઠા મળીને પ્રાર્થના કરતા, પાછળથી 'બ્રહ્મસભા' 'બ્રહ્મોસમાજ' નામે 
ઓળખાઈ, 

દિલ્હીના મુધલ બાદશાહ બહાદુરશાહે તેમને 'રાજા'ની પદવી આપી. દિલ્હીના બાદશાહે પોતાની જાગીરી હક 
અંગેનો કેસ લડવા બાબતે રાજા સામમોહનરાયને ઇંગ્લેન્ડ મોકલ્યા. એ સમયે જ (ઈ.સ. 1833) બ્રિસ્ટોલ મુકામે તેમનું 
અવસાન થયું. 
દેવેન્દ્રનાથ ઠાકુર (ટાગોર) : 

રાજા રામમોહન સાયનું ઈંગ્લેન્ડમાં અવસાન થયા બાદ કવિવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના પિતા દેવેન્દ્રનાય 
ટાગોર “બ્રહ્મસભા'માં જોડાતાં તેમાં નવો પ્રાકષ પુરાયો. દેવેનદ્રનાથે સભાના સભ્યો માટે 'પ્રતિશ્ઞાપત્ર' દાખલ કરી 
તેને વ્યવસ્થિત સંસ્થાનો આકાર આપ્યો, તે ઉપરાંત સંસ્થાનું વ્યવસ્થિત બંધારણ ઘડી 'બ્રહોસમાજ'નું નેતૃત્વ 
લીધું અને 'તત્બોપિની પત્રિકા' શરૂ કરી. તે દ્વારા સંસ્થાના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર પણ શરૂ કર્યો. 

કેશવચંદ્ર સેન બ્રહ્મોસમાજમાં જોડાતાં તેમના ઉત્સાહ, વકતૃત્વશક્તિ અને લોકપ્રિયતાને કારણે બંગાળમાં 
આ સંસ્થાનો ઘણો પ્રચાર થયો, પરંતુ પાછળથી દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર સાથે મતભેદો ઊભા થતાં તેમશે ભારતીય 
બ્રહ્મોસમાજ' નામે નવી સંસ્થાની સ્થાપના કરી. 
બ્રહ્મોસમાજની પ્રવૃત્તિઓ 

19મી સદીમાં બ્રહ્મોસમાજ અને તેની શાખાઓએ સમાજ-સુધારણા અને ધર્મ-સુધારણાના ક્ષેત્રે કાંતિકારી, 
ભૂમિકા અદા કરી, તેમણે એકેશ્વરવાદનો પ્રચાર કર્યો, મૂર્તિપૂજા, વિષિવિધાનો અને બાદ્યાચારને બદલે 
#દયપૂર્વકની પ્રાર્થના, કીર્તન અને પશ્ચત્તાપને મહત્ત્ત આપ્યું, ખાસ કરીને સીઓની સામાજિક સ્થિતિ સુધારવા, 
બાળલગ્ન, સતીપ્રથા, બહુપત્નીપ્રથા અને પડદાપ્રધા નાબૂદ કરવાનો પ્રથત્ન કર્યા. તેઓએ વિષવાવિવાહ તથા 
સરીઓની કેળવણીને ઉત્તેજન આપ્યું. ઉપરાંત શાતિવાદને દુર કરવા આંતરશાતીય લગ્નો અને આંતરશ્ાતીય 
ભોજનને ઉત્તેજન આપ્યું. જોકે બ્રહ્મો- સમાજ પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ અને પાશ્ચાત્ય વિચારસરણીથી વધુ પ્રભાવિત 
થયો હતો. તે કારણે સમાજના બહુધા શિક્ષિત લોકો તેમાં જોડાયા હતા. બ્રહ્મોસમાજે ભારતમાં ઉદારમતવાદ 
અને આધુનિકતાનું વાતાવરણ તૈાર કર્યું. બ્રહ્મોસમાજની પ્રવૃત્તિઓ બુદ્ધિશાળી મધ્યમવર્ગ પૂરતી મર્યાદિત હતી. 
વિશેષતઃ તે શહેરી વિસ્તારોમાં ફેલાયેલી હતી. તેની પ્રવૃત્તિઓ ગ્રામીલ વિસ્તારોના નીચલા વર્ગોમાં અસર 
ઉપજાવી શકી ન હતી તોપણ ધર્મ અને સમાજ-સુધારણામાં બ્રહ્મોસમાજનું પ્રદાન નોંધપાત્ર ગણાય. 
જ્યોતિબા ફુલે 

જ્યોતિરાવ ગોવિંદરાવ ફલે (1827-1890) નો જન્મ માળી પરિવારમાં થયો. એવું કહેવાય છે કે તેમના 
પૂર્વજો પેશ્વાઓને ફૂલ અને ફૂલમાળાઓ મોકલતા તેથી તેઓ ફલે કહેવાયા. જ્યોતિરાવ બાળપણથી જ શીલવાન 

43 


સામાજિક અને કાર્મિક સુપાસાની જલવો 


હતા. તેમણે સ્કોટિશ મિશન શાળામાં શિક્ષણ લીધું. શિકણ દરમિયાન તેમને 
માનવ અધિકારો અને કર્તવ્યોની જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ. તેમને શિવાજી અને 
જોર્જ વોશિંગ્ટનના જીવનમાંથી પ્રેરક મળી. તેમણે ટોમસ પેનના પુસ્તક 
“રાઇટ્સ ઓફ મૅન'નો અભ્યાસ કર્યો હતો અને વાસુદેવ બળવંત ફડકે 
પાસેથી નિર્ભયતાના પાઠ ભક્યા. તેમને અભ્યાસથી એવું લાગ્યું કે બધા 
ધર્મોમાં કેટલુંક સમાન છે, સામ્ય છે. તેમણે સીઓ તથા દલિતોના પ્રશ્નો 
હલ કરવા પ્રયત્નો કર્યા. દલિતોને ન્યાય તથા આત્મસન્માન અપાવવા, 
સીશિકષણ માટે પ્રયત્નો કર્યા. પૂશેમાં કન્યાશાળા શરૂ (ઈ.સ. 1851) કરી. 
દલિતોનાં બાળકો માટે પણ શાળા શરૂ કરો. તેમણે વિષવાઓને પુનર્લગ્ન 
કરવામાં મદદ કરીને “સત્યશોધક સમાજ'ની સ્થાપના (ઈ.સ. 1873) કરી. 
જ્યોતિબા ફુલે તેનો ઉદેશ સમાજના પછાત અને ઉપેક્ષિત વર્ગને ન્યાય અપાવવાનો હતો. 
તેમણે વિધાલયો અને અનાથાલવો શરૂ કર્યાં, તેમણે કેટલાક ગ્રંથો પ્રકાશિત કર્યા જેમ કે - “ર્મ તૃતીય રત્ન', 
'ઈશારા' અને 'શિવાજ કી જીવરની' અને “ગુલામગીરી' નામનાં પુસ્તક લખ્યા. આ ગ્રંથો દ્વારા તેમણે 
બ્રાહ્મણોના આધિપત્ય સામે પડકાર કંક્યો. તેમણે હંટર કમિશનને આવેદનપત્ર આપીને જણાવ્યું કે ખ્રિસ્તી 
મિશનરીઓનો ઉદેશ દેશભક્તિપૂર્ણ નથી અને શિક્ષણ પૂરતો સીમિત પણ નથી. 
પોતાનાં સમાજ-સુધારણાનાં કાર્યોથી જ્વોતિરાવ દેશભરમાં જાણીતા થયા. તેમને પૂના નગરપાલિકાના સભ્ય 
બનાવવામાં આવ્યા. તેમની સમાજસેવાની કદરરૂપે મુંબઈના નાગરિકોએ તેમનું અભિવાદન કરી તેમને 
મહાત્માની પદવી આપી. ત્યારથી જ્વોતિરાવ ભારતમાં “મહાત્મા જ્યોતિબા ફુલે' તરીકે ઓળખાય છે. ડૉ. 
આંબેડકર અને મહર્ષિ કર્વે તેમને ગુરૃતુલ્ય માનતા. જ્યોતિબાએ સમજાવેલ સાર્વજનિક સત્યધર્મના પાયામાં 
સમાનતા, ્યાય, બૌદ્ધિકતા, બંધુતા વગેરે બાબતો હતી. તેમનું મૃત્યુ (28 નવેમ્બર, 1890) થયું હોવા છતાં, 
તેમનાં પ્રવાત્તઓ આજપર્યત ચાલુ રહી છેં તે એમના કાર્યો અને [વેચારોનીં સાર્થકતા દર્શાવે છે. 


સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી (1824-1883)અને આર્યસમાજ 

આર્થસમાજના સ્થાપક સ્વામી દમાનંદ સરસ્વતીનો જન્મ ગુજરાતમાં 
મોરબી નજીક ટંકારા ગામમાં (ઈ.સ, 1824) સનાતની બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં 
થયો. તેમનું બાળપદ્નનું નામ મૂળશંકર હતું. એક વખત શિવરાત્રિના પર્વ, 
પર એક ઉંદરને શિવલિંગ ઉપરથી ખાલ સામગ્રી લઈ જતાં જોઈને તેમને 
લાગ્યું કે જો ભગવાન પોતાનું રક્ષણ ન કરી શક્તો હોય તો તે બીજાનું 
રક્ષણ કેવી રીતે કરી શકે ? આગળ જતા તે સત્યની શોધ કરવા કૃતનિશરયી 
બન્યા. મૂર્તિપૂજા અને કર્મકાંડમાં તેમને અવિશ્વાસ ઊભો થયો. તેમણે 
સત્યની શોધમાં ગૃહત્યાગ કર્યો. 15 વર્ષ સુધી દેશભરમાં પરિભ્રમણ કરી. 
યોગનો અભ્યાસ કર્યો, સ્વામી પૂર્ણાનંદ પાસે સંન્ધાસની દીક્ષા લીધી. ત્યારબાદ તેઓ સ્વામી દયાનંદ તરીકે 
ઓળખાવા લાગ્યા. તેમણે મથુરામાં સ્વામી વિરજાનંદ પાસે શિક્ષણ મેળવ્યું. તેમણે દિલ્હી અને પંજાબમાં દેશાટન 
કરી મુંબઈમાં આર્થસમાજની સ્થાપના કરી (1875). તેમાં તેમશે કક્ત દસ નિયમો અને “વેદો તરફ પાછા ફરો 
જેવાં સૂત્રો આપ્યાં. જોધપુર રાજ્યની મુલાકાત વેળાએ તેમના વિરોધીઓએ ભોજનમાં કાચનો ભૂકો કે ઝેર ભેળવીને 
ખવહાવતાં તેમનું દેહાવસાન (30 ઓકટોબર, 1883-દિવાળી) થયું. 
ઉપદેશ 

તેમની પ્રખર વિઠ્ત્તા અને ચિંતને તેમને ભારતની બધી જ સમસ્યાઓનો ઉકેલ વેદધર્મમાં શોધવા પ્રેર્યા અને. 
તેમણ્રે 'વેદ તરફ પાછા વળો' નું સૂત્ર આખ્યું. તેમને વેદોમાં ભારતીય ધર્મ અને ભારતીય સંસ્કૃતિનાં દર્શન થયાં. 


ક 
સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી 


44 
કાસ, 


તેમના ઉપદેશનો સાર આ પ્રમાણે હતો. પરમેશ્વરના શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન વેદમાં સમાવેલું છે. તેથી વેદનું 
અધ્યયન તે જ સાચું અધ્યયન છે. વેદ-અધ્ધયન કરવાનો અધિકાર દરેક મનુષ્યનો છે. મનુષ્ય જીવનની દરેક 
સમસ્યાનો ઉકેલ વેદમાં પડલો છે. વૈદિક સમયમાં માનવસંસ્કૃતિ પૂર્ણાવસ્થાએ પહોંચી હતી અને વર્શાક્રમ 
ધર્મમાં સમાજરચનાનાં બધાં જ શ્રેષ્ઠ તત્ત્વો રહેલાં છે. છતાં ચાર વર્શનો આધાર જન્મ નહિ પણ ગુણરકર્મ હોવો 
જોઈએ. જેનામાં જે વર્લના ગુણ હોય તેને તે વર્લનો અધિકાર મળવો જોઈએ. આર્યના વૈદિક ધર્મના દરવાજા 
બધા ધર્મના લોકો માટે ખુલ્લા હોવા જોઈએ તેમજ મુદ્વીકરણથી કોઈપલ વ્યક્તિને આ ધર્મમાં પ્રવેશ મળવો 
જોઈએ. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ *શત્યાર્થપ્રકાશ' નામના તેમના ગ્રંથમાં આ બધા સિદ્ધાંતોની વિસ્તૃત 
રજુઆત કરી છે. સ્વામી દયાનંદે તે સમયના પ્રચલિત ધર્મોમાં પેસી ગયેલા સડાઓ, વહેમો તથા અંધક્રદ્ધાયુક્ત 
માન્યતાઓનું સ્પષ્ટ રીતે ખંડન કર્યું. તેમણે વેદોમાંથી આધાર આપીને મૂર્તિપૂજાનો સખત. વિરોધ કર્યો. તેમણે 
ભાળવિવાહ તથા જ્ઞાતિપ્રથાનો પણ વિરોધ કર્યો. કન્યાકેળવશી, વિધવાવિવાહ જેવા અત્યંત પ્રગતિશીલ સુધારાની 
તેમણે તરકેણ કરી. 

આર્યસમાજની પ્રવૃત્તિઓ 

સ્તામી દયાનંદ સરસ્વતીએ પોતાના વિચારોનો ફેલાવો કરવા માટે આર્થસમાજની સ્થાપના કરી. આ સંસ્થા 
દ્વારા હિંદુઓને સંગઠિત કરવા તથા પશ્ચિમની સંસ્કૃતિના પ્રહારો સામે ્િંદુ ધર્મનું રક્ષણ કરવા તેમણે પ્રયત્નો 
કર્યા. તેમણે ધર્માતર કરાયેલા હિંદુઓને હિંદુ ધર્મમાં કરી લાવવાની 'શુદ્ધિ ચળવળ' શરૂ કરી.. 

આ ઉપરાંત, આર્યસમાજે બાળલગ્ન વિરોધ, વિધવાવિવાહને ઉત્તેજન, કન્યાકેબવણી, દલિતોદ્વાર વગેરેની 
ગુંબેશ આરંભીને સમાજ-સુધારણાની પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરી. તેમલે દરિદ્રનારાયણની સેવાનો આદર્શ રજૂ કર્યો. 
જન્મથી કોઈ મનુષ્ય હીન કે અછૂત નથી તેવો સંદેશો આપીને તેમણે માનવની સમાનતાનો આદર્શ પણ લોકો 
સમક્ષ રજૂ કર્યો. તેઓના પ્રભાવના કારે તેમના અનુથાથીઓમાં સંઘમ, ત્યાગ, લોકસેવા અને ધર્મનિષ્ઠાના 
ગુશો કેળવાયા હતા. 

સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીના અવસાન પછી લાલા હંસરાજ, પંડિત ગુરુદત્ત, સ્વામી શ રદ્ધાનંદ અને લાલા 
લજપતરાય જેવા નિષ્ઠાવાન નેતાઓએ આ સંસ્થાની પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રાખી, લાલા હંસરાજે ઈ.સ. 1889માં 
લાહોરમાં “દયાનંદ એગ્લો-વૈદિક કોલેજ'ની સ્થાપના કરી. સ્વામી શ્રદ્ધાનંદે ઈ.સ. 1902માં હરદ્વાર પાસે 'કાંગડી 
ગુરુકુળ' સ્થાપ્યું, આર્ય-સમાજે ભારતીય સંસ્કૃતિ અનુસાર કાંગડીના ગુરુકુળ મારફત ઉચ્ચ કેબવણી તથા 
કન્યાકેળવણીનો ફેલાવો કરવાનું અતિ મહત્વનું કાર્ય કર્યું, આ ઉપરાંત સ્રીઓની તેમજ દલિત વર્ગોની સ્થિતિ 
સુધારવામાં પણ તેઓએ થું નોંધપાત્ર કાર્ય કર્યું હતું. તિન્દીને રાષ્ટ્રભાષાનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું. 
સમકૃષ્ણ મિશન અને સ્વામી વિવેકાનંદ 
શમકૃષ્ણ પરમર્હસ (1834-1886) 

રામકૃષ્ણ પરમકસ બંગાળના અત્યંત ગરીબ, અભણ, સીધાસાદા સંતપુરુષ હતા, બાળપણથી જ તેમને 
ઈશ્વર પ્રત્યે અનન્ય શ્રદ્ધ હતી. ઈશ્વરભક્તિમાં તેઓ અનેક વાર ખોવાઈ જતા. સાત વર્ષની ઉમરે તેમના 
પિતાનું અવસાન થથું હતું. ત્યારપછી કોલકાતામાં ગંગાના પૂર્વકિનારે દકષણેશ્રરમાં કાલીમાતાનું એક મંદિર 
બનાવ્યું ત્યારથી તેઓ કાલીમાતાના પરમ ઉપાસક અને ભક્ત હતા. રામકૃષ્ણની મુલાકાત જાણીતા સંતો ભૈરવી 
તથા તોતાપુરી સાથે થઈ હતી. તેઓ ઈશ્વરને તેના વિવિધ સ્વરૂપે જોવાનો અને ઓળખવાનો સતત પ્રવાસ 
કરતા. તેઓ ઉચ્ચ કોટિના સંત હતા. અંગ્રેજી કેળવી પામેલા વર્ગના થશા લોકો પર તેમના જીવનની અસર 
થઈ. 

ધાર્ષિક ક્ષેત્રે અધ્યાત્મવાદનું પ્રસરણ તેમનું સૌથી પ્રથમ મહત્તનું કાર્ય છે. બીજું મહત્ત્વનું કાર્ય બધા 
ધર્મોની પાછળ રહેલા પરમતત્તવમાં વિશ્વાસ જાગૃત કરવાનું હતું. બધા ધર્મો સમાન છે. કૃષ્હ,, રામ, ઈસુષ્રિસ્ત, 
અલ્લાહ વગેરે એક જ ઈવરનાં વિવિધ નામો છે એમ તેઓ ભારપૂર્વક લોકોને સમજાવતા. તેમનું ત્રીજું કાર્ય 
માનવસેવાને લગતું હતું, માનવસેવા દ્વારા કોઈપણ વ્યક્તિ ઈશ્રને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેમની માન્યતા પ્રમાણે 
શેવા કરનાર વ્યક્તિનું સ્થાન વધારે મહત્ત્વનું છે, કારણ કે માનવસેવામાં ઈશ્વરનાં દર્શન થાય છે. 

ડડ 


સામાજિક અને કાર્મિક સુપાસાની જલવો 


સ્વામી વિવેકાનંદ (1863-1902). 

સમકૃષ્ણ પરમહંસના સરળ તથા પ્રબળ વ્યક્તિત્વને કારણે બંગાળના જે અનેક નવયુવાનો તેમના તરફ 
આકર્ષાયા હતા તેમાં સૌથી તેજસ્વી હતા કોલકાતા યુનિવર્સિટીના 
મુવાન ગ્રેજ્યુએટ નરેન્દ્રનાથ દત્ત જે પાછળથી સ્વામી વિવેકાનંદના 
નામે પ્રસિદ્ધ થયા. વિવેકાનંદનો જન્મ 12 જાન્યુઆરી, 1863માં 
કોલકાતામાં વિશ્વનાથ દત્તને ત્યાં ભુવનેશ્રી દેવીની કૃખે થયો હતો. 
તેમણે ભારતીય દર્શનની સાથે સ્ટુઅર્ટ મિલ, હરબર્ટ સ્પેસર, શેલી, 
હેગેલ અને વર્ડસવર્યની રચનાઓનો પણ અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમના 
સમથના ધાર્ષિક અને બૌટ્િક નેતાઓ સ્રામે તેમની મુલાકાત મમેલી. 
નવેમ્બર, 1880માં રામકૃષ્ણ સાથે તેમની પ્રથમ મુલાકાત થઈ અને 
તરત જ તેઓ રામકૃષ્ણના ભક્ત બની ગયા. રામકૃષ્ણ એક જ એવી 
ભક્તિ હતા કે જેણે વિવેકાનંદના આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આખો. પ્રશ્ન 
હતો, “શું આપે ઈશ્વરને જોયા છે ?” ઉત્તર 'હા'માં આપ્યો. 

સ્વામી વિવેકાનંદે (1891) કોઈનો પલ સાથ લીધા વિના કે કહ્રા વિના ભારતની થાત્રા કરી. યાત્રામાં 
તેમને ભારતની ગરીબી, ભૂખમરો, દયનીય દશાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો. બે વર્ષ સૂધી તેઓ ભારતમાં જુદા 
જુદા ભાગોમાં કરતા રહ્યા. આથી ભારતના પ્રશ્નોથી તેઓ જાણકાર બન્યા. ત્યારબાદ (1893) શિકાગોમાં 
ભરાયેલ સર્વધર્મ સંમેલનમાં ભાગ લીધો. વિશ્વધર્મપરિપદના સભ્યોને “ભાઈઓ અને બહેનો' (૩॥ળઉાક શળ 
ડૉંન્ક) શબ્દો દ્વારા સંબોધન કરીને સૌને મુગ્ધ કર્યા અને ત્યારથી સમગ્ર વિશ્વનું ધ્યાન તેમના તરફ અને જે 
દેશમાંથી તે આધ્યાત્મિક સંદેશો લાવ્યા હતા તે ભારત તરક કેન્દ્રિત થયું, વિશ્વના દેશોએ હવે ભારતને કોઈ 
નવી જ દૃષ્ટિથી જોવાનું શરૂ કર્યું, તેનો થશ સ્વામી વિવેકાનંદને કાળે જાય છે. તેઓ સાચે જ 'નૂતન ભારતના 
સંદેશવાહક' હતા. તેમણે વિઠ્તતા, છટાદાર વકતૃત્વશક્તિ, આધ્યાત્મિક તેજ અને અદ્દભુત વ્યક્તિત્વનો પરિચય 
કરાવ્યો, આથી વિશ્વધર્મ-પરિષદમાં હાજર રહેલા સભ્યો તથા અમેરિકાના લોકો તેમની ઉપર મુગ્ય થઈ ગયા, તે 
પછી સ્વામી વિવેકાનંદે વિવિધ દેશો, ગ્રીસ, તુર્કસ્તાન, મિસર, ચીન તેમજ જાપાનના પ્રવાસ દરમિયાન પાશ્ચાત્ય 
સંસ્કૃતિ તેમજ પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિનાં અનેક પાસાંઓનો અનુભવ મેળવ્યો અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનાં કેટલાંક ઉમદા 
તત્વોનો સ્વીકાર કર્યો તથા તેમનો ભારતીય સંસ્કૃતિનાં ઉમદા તત્વો સાથે મેળ બેસાડીને તેમણે પૂર્વ અને 
પ્ચિમનો સમન્વવ કરવાનો નોંધપાત્ર પ્રધત્ન કર્યો. આ દેશમાં તેમણે ભારતીય સંસ્કૃતિનો પ્રચાર કર્યો. સ્વામી 
વિવેકાનંદે રામકૃષ્ણ પરમહંસની ઉદાર ધર્મભાવના તથા સેવા-ભાવનાનો પ્રચાર કરવા માટે 'રામકૃષ્ મિશન' 
નામની સંસ્થાની સ્થાપના કરી. 
ઉપદેશ 

સ્વામી વિવેકાનંદે ભારતના લોકોને તેમના પ્રાચીન આધ્યાત્મિક વારસાને સમજવાનો તથા અપનાવવાનો 
ઉપદેશ આપ્યો. તેઓ વહેમ, અંધશ્ષદ્ધા અને મંત્રતંત્રને દુર્ભળતાનું સ્વરૂપ માનતા. તેમણે લોકોને નિર્બળતા અને 
આળસથી મુક્ત થવા અનુરોધ કર્યો અને પ્રગતિના પંથે આત્મવિશ્વાસ સાથે પ્રાણ કરવાનો બોધ આખો. 
તેમશે તે સમયનાં પ્રચલિત સામાજિક દૂષણો તથા ધાર્ષિક કરિયાકાંડોનો સખત વિરોષ કર્યો. તેમણે સમાજશેવા 
અને સમાજસુધારાનો ઉપદેશ આપ્યો. તેમણે શિક્ષિત યુવાનોને પોતાના દેશમાં બંધુજનોની અજ્ઞાનતા અને 
ગરીબાઈ દૂર કરવાનો અનુરોધ કર્યો. આમ તેમનો ધર્મ ભારતીય રાષ્ટ્રીયતાને જગાડનારો ધર્મ બન્યો. તેમણે 
ભારતની યુવા પેઢીમાં ભારતના ભૂતકાળ પ્રત્યે ગૌરવ અને ભવિષ્ય વિશે શ્રદ્ધા જાગ્રત કરી તથા તેમનામાં 
સ્વાભિમાની ભાવના નિરૂપી. 

તેઓ સ્પષ્ટ માનતા હતા કે, “જે ધર્મ કે ઈશ્વર વિધવાનાં આંસુ લૂછી શકે નહિ અથવા નિરાધાર 
બાળકોના મુખમાં રોટીનો ટુકડો મૂકી શકે નહિ, તે ધર્મ કે ઈશ્વરમાં હું માનતો નથી” તેઓ કહેતા કે, 
“પહેલાં અન્ન પછી ધર્મ” તેઓ મનુષ્યમાત્રમાં ઈશ્વરનાં દર્શન કરતા હતા. તેમના મત મુજબ “માનવસેવા એ 


સ્વામી વિવેકાનંદ 


46 


(લાય, પોર 12, 


જ પ્રભુસેવા છે” તેઓ યુવાનોને કહેતા કે કિવ, ગાળ, પ્રપ્યવરગ્વિયોધત ! “ઊઠો, જાગો અને '્યેયપ્રાપ્તિ 
સુધી મંડ્યા રહો.”) તેમની વાજરીમાં ડહાપણનું ઊંડાશ, અનુભવનો નિચોડ અને શબ્દોની તાજગી (રકડ 10. 
છલ્લ્લપરબ્લ) જોવા મળે છે.. 

આ સંદર્ભે રવીન્દ્રનાથ ટાગોરે તેમને ““તિંદની સર્જન પ્રતિભા” ગણાવતાં લખ્યું છે કે, “જો કોઈ ભારતને સમજવા 
ઇચ્છે છે તો તેણે સ્વામી વિવેકાનંદને વાંચવા (સમજવા) જોઈએ.” સુભાષચંદ્ર બોઝે નોંધ્યું છે કે, “તેમનામાં બુદ્ધનું કય. 
અને શંકચચાર્યની બુદ્ધિ હતી તથા તેઓ આધુનિક ભારતના નિર્માતા હતા” ગાંધીજીએ કહ્યું છે કે, “જ્વામી વિવેકાનંદ માટે 
કોઈ પરિચયની જરૂર નથી, તેમના નામમાં જ પ્રેરણા છે” અમેરિકા પ્રવાસ બાદ સ્વામી વિવેકાનંદ “તોફાની હિંદુ' ના 
નામથી પ્રસિદ્ધ થયા. ટૂંકમાં ભારતના નવજાગરણમાં વિવેકાનંદનો સિંહફાળો રહેલો છે. 
સપકૃષ્ણ મિશનની પ્રવૃત્તિઓ * 

સ્વામી વિવેકાનંદે સ્થાપેલી (ઈ.સ. 1898) સંસ્થા રામકૃષ્જા મિશન ધર્મપ્રવર્તક સંસ્થાને બદલે સેવાસસ્યા 
કહી શકાવ. આ સંસ્થા “સેવા દ્વારા સુષારજા'ના આદર્થમાં માને છે. કોલકાતા પાસે “બેલૂર મઠ' તેનું વડું મથક છે. 
અંગ્રેજીમાં પ્રસિદ્ધ થતું, “પ્રબુદ્ધ ભારત' અને બંગાળીમાં પ્રસિદ્ધ થતું 'ઉદ્બોધન' રામકૃષ્ત પરમહંસના જીવનસંદેશના 
પ્રચારનું મહત્તનું કાર્ય કરે છે. ભારત તેમજ વિદેશોમાં રામકૃષ્લ મિશનની અનેક શાખાઓ આ કાર્ય કરે છે. 

સમકૃષ્ણ મિશનની પર્મસુધારણા કે સમાજસુધારણાની પ્રવૃત્તિઓમાં અન્ય સંસ્થાઓના જેવી ઉગ્રતા જોવા 
મળતી નથી. રામકૃષ્હા મિશન તરફથી દેશભરમાં શાળાઓ, દવાખાનાં તથા અનાથાશ્રમો ખોલવામાં આવ્યાં છે. 
તે ઉપરાંત દુષ્કાળ, રેલ, ભૂકંપ, રોગચાળો વગેરે કુદરતી આપત્તિઓ વખતે મિશનના કાર્યકર્તાઓ લોકોની 
નિસ્તાર્થભાવે સેવા કરે છે, જેઓ પોતાનું જીવન ઈશ્વર ઉપાસના તથા જનસેવામાં સમર્પિત કરી દે છે. બીજા 
પ્રકારના કાર્યકર્તાઓ સંસારી હોય છે, જેઓ સંસારમાં રહીને મિશનના આદર્શો પ્રમાણે જીવન જીવવાનો તથા 
જનશેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. રામકૃષ્ણ મિશને સિસ્ટર નિવેદિતા, બી. સી. પાલ જેવા જહાલવાદી રાજકીય 
નેતાઓ સમાજને આપ્યા છે. 
મહર્ષિ અરવિંદ 

મહર્ષિ અરવિંદનો જન્મ (15 ઓગસ્ટ 1872) રોજ થયો હતો. તેમના પિતા- ડૉ. કૃષ્શધન ધોષ તેમને 
સંપૂર્ણપણે 'અંગ્રેજ' બનાવવા માંગતા હતા. તેમણે બાળપણથી જ અરવિંદનું નામ અરવિંદ એકોઈડ ઘોષ રાખ્યું 
હતું. પાંચ વર્ષની ઉમરથી જ યુરોપિયન સંસ્કારો મેળવવા તેમને ઇંગ્લેન્ડ મોકલ્યા પરંતુ તેઓ પાશ્ચાત્ય 
સંસ્કારોને બદલે દેશભક્તિના રંગે રંગાયા. માતૃભૂમિની ભક્તિનાં બીજ અરવિંદના અંતરમાં ઇંગ્લેન્ડની ધરતી 
પર શેપાઈ ગયાં અને હિંદની ભૂમિ પર તે અંકુરિત થયાં. તેઓ માતૃભૂમિને એક નિર્જીવ પદાર્થ તરીકે નહિ 
પલ જીવંત માતા તરીકે ગણતા. તેમશે માતૃભૂમિ માટેનો પ્રચલિત મંત્ર 'વંદે માતરમ્‌' અપનાવ્યો. તેમણે ભારતભૂમિનાં 
ચરણોમાં પોતાનું જીવન સમર્પિત કરી દીધું. તેમનું જીવન યુવાનો માટે પ્રેરણાદાયી બની ગયું. 

તેમનાં કાર્યો, તેમની વાશી, તેમનું વ્યક્તિત્વ આંતરતેજથી પ્રદીપ્ત બની ગયાં. તેમણે હિંદના આત્માને 
જાગૃત કરવા માટે “વંદે માતરમ્‌' નામનું વર્તમાનપત્ર શરૂ કર્યું, આ વર્તમાનપત્રે હિંદના લોકોની રાષ્ટ્રીય 
ભાવનાને જગાડવામાં મહત્તતની ભૂમિકા ભજવી. મુઝફકરપુર બોંબ ઘટનામાં ભાગ લેનારા કાંતિકારીઓના મુખ્ય 
સુત્રધાર તરીકેનો આરોપ મૂકી, અંગ્રેજ સરકારે તેમની ધરપકડ કરી. કોલકાતા (અલીપુર) જેલમાં પૂરી દીધા. 
અહીં તેમને એકાંત કોટડીમાં રાખવામાં આવ્યા, જયાં તેમને અનેક આધ્યાત્મિક અનુભૂતિઓ થઈ. પરિજ્રામે 
તેમનાં આંતરચકુ ખૂલી ગયાં અને તેમને દિવ્યતાનું દર્શન થયું. શ્રી અરવિંદ માટે જેલ જેલ ન રહેતાં 
યોગાશ્રમ બની ગઈ હતી. 

તેઓ જેલમાંથી છૂટ્યા ત્યારે સંપૂર્ણ બદલાઈ ગયા. તેઓ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર પામેલા ભગવાનને 
સંપુર્ણ સમર્પિત થઈ ગયેલા દિવ્વપુરૂષ બની ગયા. તેઓ પ્રથમ ચંદ્રનગર અને ત્યાંથી (ઈસ. 1910) પુડુચેરી (પોડીચેરી), 
ગયા, ત્યાં તેઓ એકાંતમાં રહ્યા અને ઉગ્ર તપ-સાધના કરી. માનવજાતિને દિવ્યતા અર્પશ્ર કરવા ક્ાંસથી આવેલાં 
શ્રીમાતાજી (મૂળ નામ : મીરા આલ્ફાન્સા) તેમનાં સહાયક બનીને દેહત્યાગ કર્યો (5મી ડિસેમ્બર, 1950) ત્યાં સુધી (40. 
વર્ષ) પૂક્ચેરી આશ્રમમાં જ રહ્યા. 


47 
સામાજિક અને કાર્મિક સુપાસાની જમવબો 


નારાયણ ગુરુ 

પછાત જાતિઓ અને પીડિત જાતિઓના ઉત્કર્ષ માટે આજીવન સેવા કરનાર તથા માનવધર્મ અને 
માનવમાત્રની સમાનતાનો સંદેશ આપનાર નારાયણ ગુરુનો જન્મ કેરલના એમ્પર્ગ ગામમાં (ઈ.સ. 1856) થયો 
હતો. માતા-પિતાની પવિત્રતા અને આદર્શોના સંસ્કાર નારાયણ ગુરુને વારસામાં મળ્યા. નારાયણ ગુરુએ લોકોને 
'એક જ જ્ઞાતિ, એક જ ધર્મ અને એક જ ઈશ્વરમાં માનવાનો' ઉપદેશ આપ્યો. તેમશે લોકોને ઊંચ-નીચના 
ભેદભાવ, જ્ઞાતિભેદ વગેરે નાબૂદ કરવા અનુરોષ કર્યો. 

નારાયણ ગુરુ કિશોરવષથી જ અધ્યાત્મવૃત્તિવાળા હતા. ઘર છોડી, સખત સાધના કરીને સમાજના નીચલા 
સ્તરના લોકોની સેવાના લેત્રે તેઓ સકિય બન્યા હતા. તેમે તમામ લોકોને શિક્ષણ લેવા અનુરોધ કર્યો. તેઓ 
તિરશસ્તાને વહેપો અને અનિષ્હનું પૂળ માનતા, તેગણે અસ્પૃક્યોને ભલ્રતા કર્યા. તેપવે સપાન હક અષાની 
સામાન્ય માનવજીવન જીવતા કર્યા. તેઓ કન્યાકેળવણી માટે ખાસ જાગૃત અને પ્રયત્નશીલ હતા. તેમધે “શ્રી 
નારાયણ ધર્મ પરિપાલન થોગમ્‌' નામની સંસ્થાની સ્થાપના (ઈ.સ. 1903) કરી. તેઓ મુક્તિ માટે શિક્ષણ, 
એકતા માટે સંગઠન અને ગરીબી નાબૂદી તથા આર્થિક આબાદી અર્થે ઉદ્યોગોના વિકાસને આવશ્યક ગણતા. 
તેઓ કોમી વિખવાદો અને સાંપ્રદાથિક તત્વોથી દૂર રહેવા લોકોને સમજાવતા, તેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય ભાઈચારા 
માટે પ્રચાર કર્યા અને દેશ-વિદેશમાં અધ્યાત્મવાદી સુધારક તરીકે નામના મેળવી. રવીન્દ્રનાથ ટાગોરે નારાયણ 
ગુરુને પોતાના યુગના મહાન સંત અને સુધારક તરીકે ગણાવ્યા છે. 
કુન્દકુરિ વીરેસલિંગમ્‌ (ઈ.સ. 1848-1919) 

વીરેસલિંગમ્‌નો જન્મ આધણરદેશના રાજમુન્્ર જિલ્લામાં થયો હતો. તેમના પર ભારતીય અને પાથ્ચાત્ય એમ બંને 
સંસ્કૃતિઓની ભારે અસર હતી અને તેઓ પોતે પણ બંને સંસ્કૃતિઓ તરક સદ્ભાવના રાખતા હતા. તેઓ એક સારા 
લેખક હતા અને તેમની કૃતિઓએ તેલુગુ સાહિત્યને સમૃદ્ધ કર્યુ હતું. 

તેઓ પ્રખર સમાજસુધારક પણ હતા. તેથી સમાજસુધારણા માટે 'રાજમુન્ટ્રી સોશિયલ રિફોર્મ 
એસોસિવેશન'ની સ્થાપના કરી હતી. તેમશે બાળલગ્નો અને શાતિવાદનો વિરોધ કર્યો હતો તેમજ વિધવા 
પુનઃલગ્ન અને સીશિક્ષણ ઉપર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે વિષવાઓનાં પુનર્વસન તથા બ્રષ્ટાચારના ઉન્મૂલન 
માટે જોરદાર સુંબેશ ચલાવી હતી. તેમણે નિરાધાર લોકો, સીઓ તથા બાળકો માટે વિદાલયો, સહાયતાકેન્દ્ર 
વગેરે ખોલીને સમાજસુષારણાનું કાર્ય કર્યું. આ માટે રાજમુનદ્રીમાં તેમણે 'હિતકારિણી સભા'ની પણ સ્થાપના 
કરી હતી. ત્યારબાદ દક્ષિણના આવા પ્રખર સમાજસુધારક અને રાષ્ટ્રીય આંદોલન તથા આધુનિક શિક્ષણ 
પદતિના પુરસ્કર્તા કુનદકુરિ વીરેસલિંગમૂનું અવસાન થયું. 
થિયૉસૉફિકલ સોસાયટી 

આ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે. 'થિયોસોફી' શબ્દ મૂળ ગ્રીક ભાષામાંથી આવેલો છે. ગ્રીક ભાષામાં 'થિયો' એટલે 
ઈશ્વર અને 'સૉફિયા' એટલે શાન, એ બે શબ્દોમાંથી બનેલા થિથોસોફી શબ્દનો અર્થ ઈશ્વર સંબંધી શાન એવો થાય છે. 

આ સંસ્થાની સ્થાપના (ઈ.સ. 1875) અમેરિકામાં ન્યૂયોર્કમાં મેડમ બ્લેવેટસ્કી નામનાં રશિયન મહિલા 
તથા કર્નલ એચ. એસ. આલ્કોટ નામના અમેરિકન લશ્કરી અષિકારીએ કરી હતી. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ 
ભારતીય સંસ્કૃતિના પુનરુત્યાનના કાર્યમાં સહાયરૂપ થવા તેમને ભારત આવવા આમંત્રણ આપું, જેનો સ્વીકાર 
કરી બંનેએ ભારત આવી મદ્રાસ (ચેન્નાઈ) પાસે અડિયાર મુકામે થિયોસૉફિકલ સોસાયટીની સ્થાપના કરી 
(1882). આ સંસ્થાના મુખ્ય ત્રણ ઉદેશો નીચે મુજબ હતા. 

(1) વિશ્વબંધુત્વની ભાવનામાં વિશ્વાસ 

(2) પ્રાચીન ધર્મો, દર્શનો અને વિજ્ઞાનોના તુલનાત્મક અભ્યાસને ઉત્તેજન 

(3) પ્રકૃતિના નિયમોનું સંશોધન અને મનુષ્યમાં રહેલી દેવી શક્તિઓનો વિકાસ, 

કર્નલ આલોટ અને મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી જેવા અભ્યાસીઓ વિદેશમાંથી આવીને ભારતીય આધ્યાત્મિક 
સંસ્કૃતિનાં ગુલ્ર-માન કરે તે બનાવ અભૂતપૂર્વ હતો. કારણ કે તેને લીધે ભારતવાસીઓમાં સ્વાભિમાન અને 
અસ્મિતા જાગૃત થાં. 


48 


(લાય, પોરા 12, 


શ્રીમતી એની બેસન્ટ 

શ્રીમતી એની બેસન્ટ નામનાં આયરિશ મહિલાએ ભારતમાં આવીને થિયૉસોફિકલ સોસાયટીનું કાર્ય ઉપાડી 
લીધું (ઈ.સ. 1893). તેમની પ્રવૃત્તિઓથી ભારતમાં રાષ્ટ્રીય 
ચળવળને સારો એવો વેગ મળ્યો. તેઓની માન્યતા હતી કે, 
ભારતની વર્તમાન સમસ્થાનો ઉકેલ તેના પ્રાચીન આદર્શો અને 
સંસ્થાઓને પુનર્જીવિત કરવાથી મળી શકશે, ભારતીય સંસ્કૃતિ અને 
ધર્મનું પુનરુત્થાન ખુદ ભારતના લોકો દ્વારા જ થઈ શકશે અને 
આનાથી સમસ્ત વિશ્વનું કલ્યાણ થશે. તેમશે ભારતમાં રહીને 


ભ્રાસ્તના લોકોને તેમનાં ધર્મ અને તત્તશ્ઞાનની મહાનતા નિશે 
7 સભાન કર્યા. કોઈપણ જાતના નાતજાતના કે ધર્મના ભેદભાવ 

[ન પ વગર વિશ્ચબંધુત્વનો આદર્શ સ્થાપવાના તેમના પ્રયાસો પ્રશંસનીય 

જ રહ્યા. પોતાના આવા ઉદેશોનો ફેલાવો ફરવા માટે તેમણે 
શ્રીમતી એની બેસન્ટ બનારસમાં “શેન્ટ્લ હિંદુ સ્કૂલ'ની સ્થાપના કરી, જે પાછળથી 


'બનારસ હિંદુ યુનિવર્સિટી' ના રૂપમાં ફેરવાઈ ગઈ (1916). 
શિક્ષણ ઉપરાંત સામાજિક ક્ષેત્રે પણ તેમણે મહત્ત્વનું કાર્ય કર્યું. તેમણે સમાજમાં ફેલાયેલાં અનિષ્ટોને દૂર 
કરવા પ્રયત્નો કર્યા અને વિધવા-વિવાહને પ્રોત્સાહન આપ્યું. 19મી સદીમાં ભારતમાં જધારે હિંદુ, ખ્રિસ્તી, 
ઇસ્લામ વગેરે વિવિધ ધર્મો અને પંથો વચ્ચે વિવાદ અને કડવાશ વધતાં જતાં હતાં ત્યારે થિયોસોફિકલ 
સોસાયટીએ અને એની બેસન્ટે કોમવાદને દૂર કરવા પ્રયત્નો કર્યા. તેમણે ભારતમાં 'સ્કાઉટ' અને “ચર્લ્સ 
ગાઇડ'ની પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી હતી. આ ઉપરાંત (ઈ.સ. 1916) ચેન્નાઈમાં 'હોમરૂલ લીગ'ની સ્થાપના કરી 
અને તેની મારકત ભારતની સ્વતંત્રતા માટે સક્રિય ચળવળ ઉપાડી. તેમશે પત્રકારત્વના સ્વાતંત્ર માટે તનતોડ 
મહેનત કરી, આમ, એની બેસન્ટે ભારતીય સંસ્કૃતિના ગૌરવની પુનઃ સ્થાપના કરીને તેમજ લોકોની રાષ્ટ્રીય 
ભાવના વિકસાવીને તેમણે ભારતીય સમાજ અને દેશની અમૂલ્ય સેવા કરી. ખાસ કરીને દક્ષિણ ભારતમાં 
સુધારણાના ક્ષેત્રે થિયૉસૉકિકલ સોસાયટીએ મહત્તનું પ્રદાન કરેલ છે. 
સર સૈયદ એહમદખાન અને અલીગઢ આંદોલન 
19મી સદીમાં હિંદુઓની જેમ મુસ્લિમ સમાજમાં પણ સુધારા માટેનાં 
આંદોલનો થયાં. ઓગણીસમી સદીની શરૂઆતમાં ઉત્તરપ્રદેશમાં રાયબરેલીના સૈયદ 
અહમદ બરેલવી અને બંગાળના શરીઅતુલ્લા જેવા આગેવાનો હેઠળ મુસલમાનોમાં 
સામાજિક અને ધાર્મિક જાગૃતિનો આરંભ થયો. શરૂઆતમાં મોટા ભાગના 
મુસ્લિમોએ પાથાત્ય કેળવણીથી અલિપ્ત રહેવાનું પસંદ કર્યુ હતું. 1857ના સંગ્રામ 


પછી મુસ્લિમોએ સામાજિક તથા ધાર્મિક સુધારા તરક ધ્યાન કેનદ્ર કર્યું હતું. 
સૈવદ અહમદ બરેલવીની તેતાગીરી નીચે 'વહાબી આંદોલન' નામે સુધારક ૬. 
આંદોલન શરૂ થયું હતું. આ આંદોલને મુસ્લિમોમાં આધુનિક વિચારોનો પ્રચાર _ 


કરી તેમની ઉન્નતિ માટે પ્રયત્નો કર્યા હતા. વહાબી આંદોલન અને #રીદી 

આંદોલન પછી મુસ્લિમ ધર્મ અને સમાજમાં સુષારા લાવવા માટે મૌલવી 

[ચિરાગઅલી અને સર સૈયદ એહમદખાન જેવા સુધારકોએ પ્રયાસો કર્યા. સર સૈયદ એહમદખાન 
સર સૈયદ એહમદખાનનો જન્મ મુઘલ દરબારના ઉમરાવ કુટુંબમાં થયો હતો. તેઓ ઈ.સ. 1857ના સંગ્રામ 

વખતે કંપનીસરકારની નોકરીમાં હતા અને તે વખતે કંપનીને વફાદાર રહ્યા હતા. નિવૃત્તિ પછી તેઓ ઈંગ્લેન્ડ ગયા 

અને પાશ્ચાત્ય ઉદારમતવાદથી પ્રભાવિત થયા. તેમણે મુસ્લિમને ઉદાસીનતા ખંખેરી પાશ્ચાત્ય કેળવણી પ્રાપ્ત કરવાની 

હાકલ કરી. તેમણે (ઈ.સ, 1870) 'તહઝિબ-ઉૂ-અખલાક' નામનું સામયિક શરૂ કર્યું. તેમણે અલીગઢમાં મુસ્લિમ, 

મદ્રેસા અને ત્યારબાદ શાળા તથા “એંગ્લો મોહમેડન ઓરિએન્ટ કોલેજ'ની સ્થાપના કરી, જે પાછળથી વિકાસ 


49 
સામાજિક અને પર્ક સુપરલાની જલવબો 


પામીને અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટીમાં પરિણમી (1820). તે સમયનું અલીગઢ શહેર અને ત્યાંની કૉલેજ- 
સુધારણાની પ્રવૃત્તિઓનું મુખ્ય કેનદ્ર બન્યાં. તેથી મુસ્લિમ સમાજની સામાજિક અને ધાર્ધિક સુધારણા માટે તેમણે 
ઉપાડેલું આંદોલન અલીગઢ આંદોલન તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું. સર સૈયદ એમદખાને અંગ્રેજી સાહિત્ય અને વિજ્ઞાનને 
લગતા ગ્રંથોનો ઉર્દ્માં અનુવાદ કરવા “ટ્રાન્સલેશન સોસાયટી ઓફ ઇન્ડિયા' નામની સંસ્થા સ્થાપી. મુસ્લિમ 
સમાજને આ રીતે ઉર્દૂના માધ્યમ દ્વારા પાશ્ચાત્ય જ્ઞાનથી વાકેફ કર્યા. તેઓ મુસ્લિમ સઓને કેળવણી આપવામાં 
તથા પડદાપ્રથાનો ત્યાગ કરવામાં માનતા. તેમના પ્રયત્નોથી મુસ્લિમ સમાજમાં સુધારા કરવા માટે ઠેર ઠેર સુધારક 
સંસ્થાઓ (અંજુમન) સ્થપાઈ હતી, જેણે સમાજશેવાનું કામ આગળ પપાવાું. 

શીખ સમાજમાં ધાર્મિક સુધારાઓ 

19મી સદીના અંત ભાગપાં શીખોગાં પજ્ત શીખ રાપાજ સૂધાર્રાની પળવળ શરૂ થઈ. જે “અડાવી 
ચળવળ' તરીકે જાણીતી થઈ. તેમનો સુધારો તેમના ગુરુદ્રાસઓમાંની સુધારાથી શરૂ થયો હતો. ગુરુઠાસઓની 
ભવસ્થા કરવા માટે “શિરોમણિ ગુરુદ્વારા પ્રબંધક સમિતિ'ની રચના કરવામાં આવી, જેને સરકારે માન્ય કરી 
અને ગુરુદ્રારનો સથળો વહીવટ આ સમિતિને સોંપવામાં આવ્યો. તે ઉપરાંત અકાલી આંદોલને અમૃતસરમાં 
ખાલસા દૈવી) કૉલેજ તથા અન્ય સ્થળોએ શાળાઓ સ્થાપી, તે હારા પાશ્ચાત્ય કેળવણીનો પ્રચાર કર્યો. 
સામાજિક ક્ષેત્રે કાયદાઓ ઘડવાની પ્રક્રિયા અને ભારતીય પ્રતિભાવ 

પ્રગતિશીલ ભારતીયો બૌદ્િક અને ઉદાર સિદ્ધાંતો ઉપર આધારિત સમાજની પુનર્રચના કરવા પ્રયત્નો કરતા 
હતા ત્યારે સરકારે પક્ષ આ સમસ્યા પ્રત્મે સાનુકુળ વલણ અપનાવ્યું. ઓગણીસમી સદીના પૂર્વાર્ધમાં સરકારે 
કરેલાં સમાજ-સુધારણાનાં કેટલાંક નોંધપાત્ર કાર્યો નીચે મુજબ હતાં 

(1) ગવર્નર જનરલ વિલિયમ બૅન્ટિકે (ઈ.સ. 1829) બંગાળમાં સતીપ્રથાને ગેરકાયદેસર જાટેર કરી. 
ત્યારપછી મુંબઈ તથા મદ્રાસ પ્રાંતોમાં પલ સતીપ્રથા નાબૂદીના સુધારા થયા. દેશી રાજ્યોમાં પણ આ. 
રિવાજ નાબૂદ કરવામાં આવ્યો. 

(2) દીકરીને દ્ધપીતી કરી બાળહત્યા કરવાનો રિવાજ અમુક જ્ઞાતિઓમાં હતો. તે રિવાજ વખતોવખત 
કાદા દ્વારા બંધ કરવામાં આવ્યો. 

(3) ચાર્લ્વુડના ખરીતામાં જણાવ્યાનુસાર સરકારે સશિકષણ માટે શાળાઓ શરૂ કરી. 

(4) ઈસ. 1856ના કાયદા અનુસાર હિંદુ વિધવા પુનર્લગ્નને માન્યતા પ્રાપ્ત થઈ. 

(5) ઈ.સ. 1872માં લગ્નધારો પસાર કરી 14 વર્ષથી નીચેની કન્યાઓના લગ્ન ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં 
આવ્યો તથા બહુપત્નીપ્રયાને ગુનો ગશવામાં આવ્યો. આ કાયદાથી આંતરશાતીય લગ્નો માન્ય 
રાખવામાં આવ્યાં. 

સમય જતાં લોકોમાં રાષ્ટ્રીય ચેતના વિકસિત બની અને તેઓ સ્વાતંત્ધ ચળવળ તરફ વળ્યા. ઈન્ડિયન 
નેશનલ સોશિયલ કોૉન્કરન્સ' જેવી સંસ્થાઓએ સૌઓ તથા પછાતવર્ગના લોકોને અસર કરતાં દૂષણો દૂર 
કરવા ઉપર ધ્યાન આખું. મોન્ટંગયુ-ચેમ્સર્ફા સુધારા (ઈ.સ. 1919) થવાથી ભારતીયોને વધારે વહીવટી સત્તાઓ 
મળી તેમ છતાં એકપત્નીત્વ, સ્રીઓને મિલકતમાં અધિકાર આપવા તથા અસ્પૃશ્યોને મંદિરમાં પ્રવેશ આપવા 
અંગેના કાયદા પસાર કરવાનો પ્રયાસ નિષ્કળ રહ્યો, જો કે હિંદુ ઓને મિલકતમાં અથિકાર અને અસ્પૃશ્યોને 
મંદિરમાં પ્રવેશ આપતા કાયદા (ઈ.સ, 1937) પસાર કરવામાં આવ્યા. 

'અસહકાર' અને “સવિનય કાનૃનભંગ' જેવી ચળવળોમાં તેમજ દારૂની દુકાનોમાં પિકેટંગ કરવા તથા વિદેશી 
વસ્તુઓના બહિષ્કારમાં ખાસ ભાગ લીધો. આથી સમાજમાં ઔઓના સ્થાનમાં સુધારો થયો. ઈશ્વરચંદ્ર વિધાસાગરે 
બંગાળમાં સ્રીઓની ઉન્નતિ અને કન્યાકેળવલી માટે ઝુંબેશ ઉપાડી. તેમણે બાળલગ્ન, વિધવા પુનર્લગ્ન પર પ્રતિબંષ 
અને બહુપત્નીત્વની પ્રથા વિરુદ્ધ ઉગ્ર ચળવળ ચલાવી. તેમના પ્રયાસોને લીધે જ અંગ્રેજ સરકારે (ઈ.સ. 1856) 
વિધવા પુનઃલગ્નનો કાયદો કર્યો. આમ, સીઓની સ્થિતિ અને દરજજો સુધારવાના કાર્યમાં ઈશવરચંદર વિઘ્યાસાગરે 
અમૂલ્ય ફાળો આખો. 

બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન બ્રિટિશ સરકારે સરકારી નોકરીઓમાં ઔઓની ભરતી કરીને તેમને સ્વાવલંબી 

50 


લાય, પોર 12. 


બનાવવા ઉત્તેજન આપ્યું. સ્વાતંત્રયપ્રાપ્તિ પછી સમાજમાં સ્રીઓના દરજ્જામાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન આવ્યું છે. 
બંધારણ દ્વારા સઓને સમાજમાં સન-પુરૃષ સમાનતા તથા કન્‍્યાકેળવણી ઉપર ભાર મુકાયો. સીઓનાં વિશિષ્ટ 
હિતો જાળવવા માટે ખાસ કાયદા ઘડવામાં આવ્યા છે. કન્યાઓ માટે વિશિષ્ટ અભ્યાસકમો ઘડવામાં આવ્યા છે 
અને વિશિષ્ટ સવલતો પણ અપાઈ છે. આને પરિણામે સૌઓમાં શિક્ષણનું પ્રમા નોંધપાત્ર રીતે વધ્યું છે. 
ઓએ અનેક વ્યવસાયોમાં પ્રવેશ કર્યો છે. સામાજિક વ્યવહારમાં ઓની સ્વતંત્રતા અને સમાનતાનું પ્રમાણ, 
વધ્યું છે. આમ, આઝાદી બાદ સૌશિક્ષણના વ્યાપ- વિસ્તરણને લીધે તેઓમાં જાગૃતિ, જાહેર જીવનમાં પ્રવેશ, 
સરકાર તરફ તેઓને પ્રાપ્ત થયેલા વિશિષ્ટ હકો, સ્ત્રીઓના ઉત્કર્ષ માટે ઘડાયેલા કાયદા વગેરેને કારણે 
સમાજમાં સ્ત્રીઓનો દરજ્જો ઊંચો આવ્યો છે. તાજેતરમાં ઔઓને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓમાં મળેલ 33%. 
અનામત બેહકોને પરિણામે, ગ્રામપંચાયત, તાલુકા ગને જિલ્લા પંચાયતમાં પ્રમુખપદના હોદા સુધી સીઓ. 
પહોંચી છે. 
સ્વાધ્યાય 

1. નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત ઉત્તર આપો : 

(1) રાજા રામમોહનરાયે સમાજ-સુધારણા માટે કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ કરી ? 

(2) બ્રહ્મોસમાજની મુખ્ય પ્રવૃત્તિઓ કઈ કઈ હતી ? 

(3) રામકૃષ્ણ મિશનની સમાજસેવાની પ્રવૃત્તિઓની રૂપરેખા આપો. 

(4) આર્થસમાજની પ્રવૃત્તિઓની માહિતી આપો. 

(5) થિયોસોકિંકલ સોસાયટીની પ્રવૃત્તિઓમાં શ્રીમતી એની બેસન્ટના પ્રદાનનો ખ્યાલ આપો. 
2. નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો : 

(1) રજા રામમોહનરાયે કઈ પત્રિકા શરૂ કરી ? 

(2) રજા રામમોહનરાવને 'રાજા' ની પદવી કોણે આપી હતી ? 

(3) જ્યોત્તિરાવ ફુલેનો જન્ય કયા પરિવારમાં ષયો હતો ? 

(4) આર્થસમાજના સ્થાપક કોણ હતા ? 

(5) શમકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના ક્યાં થઇ ? 
3. આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર આપો 

(1) રજા રામમોહનરાવે સમાજસુધારણા માટે કઈ સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી ? 


(અ) હિતકારિણી સભા (બ) આર્યસમાજ (ક) પ્રાર્ષનાસમાજ $[ડ) બ્રહ્મસમાજ 
(2) સમકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના કોણે કરી હતી ? 
(અ) સ્વામી રામકૃષ્ણ (બ) સ્વામી વિવેકાનંદ 
(ક) સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી (4) શજા રામમોહનરાય 
(3) શિરોમણિ ગુરુ પ્રબંધક સમિતિએ કયા સમાજમાં સુષારણાનું કાર્ય કર્યું ? 
(અ) શીખ (બ) હિંદુ (ક) મુસ્લિમ (ડ) ખ્રિસ્તી, 
(4) થિયોસોફિકલ સોસાયટીનું કાર્ય હિંદમાં આવીને કોણે ઉપાડી લીધું ? 
(અ) મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી (બ) એની બેસન્ટ (ક) કર્નલ આલકોટ (ડ) બેન્ટિક 
(5) સતીપ્રથા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકતો કાયદો કોશે વડો ? 
(અ) રૉબર્ટ કલાઈવ (બ) ડેલહાઉસી, 
(ક) વિલિયમ બેન્ટિક (6) વાઇસરોય કૈનિંગ 
૦ 
કા 


સામાજિક અને કારિ સુપાસાની ચળવળો 


[8] રાષ્ટ્રીય આંદોલનો (1857-1919) 


હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભા (1તૉં॥ કત100ાં €0૫૪0સડડ) ની સ્થાપના સાથે ભારતીય ઇતિહાસનું એક 
મહત્ત્વનું અને ગૌરવશાળી પ્રકરણ શરૂ થયું, તેનો અત્રે અભ્યાસ કરીએ તે પહેલાં આપણે હિંદી રાષ્ટ્રીય 
મહાસભા'ના ઉદ્દભવ અને વિકાસ માટે કારણભૂત પરિબળો તથા પુરોગામી સંસ્થાઓ તેમજ તેના પ્રારંભિક, 
તબક્કા (1885-1919)ની કામગીરીનો સંક્ષિપ્ત અહેવાલ મેળવીશું. 
હિંદનું વહીવટી તેમજ આર્થિક એકીકરણ 

1857ના સ્વાતંત્રયસંગ્રામને અંતે કંપનીનું શાસન સમાપ્ત થતાં બ્રિટિશ તાજનું સીધું શાસન સ્થાપિત થવું. 
તૈની કેટલીક તત્કાલીન તથા દૂરગામી અસરો થઈ. બ્રિટિશ સરકારનું સીધું શાસન સ્થપાતાં તેની વહીવટી, 
રાજકીય, લશકરી, આર્થિક, સામાજિક તથા ધાર્ષિક નીતિમાં મહત્ત્તના ફેરફારો થયા. શાસક અને શાસિત 
વચ્ચેના પરસ્પરના અંતર તથા અવિશ્વાસને સંગ્રામનું એક મહત્ત્વનું કારણ ગણવામાં આવ્યું હતું. આ દૂર કરવા 
માટે હિંદીઓને વહીવટમાં સામેલ કરવાનું જરૂરી હતું, કંપનીસસકારે વર્ગીય તથા શાસકીય ચહિયાતાપણાના 
ખ્યાલોને લીધે હિંદીઓને સરકારી હોદાથી વંચિત રાખ્ધા હતા તેમજ લાથકાતના ધોરણે હિંદીઓને વહીવટમાં 
સામેલ કરવાની ચાર્ટર એક્ટ 1833ની જોગવાઈનો અમલ પણ થયો ન હતો. આથી સંગ્રામને અંતે નવેમ્બર, 
1858માં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ સાપ્રાશી વિક્ટોરિયાના ઠંહેરામાં લાયકાતના ધોરણે હિંદીઓને વહીવટમાં 
સામેલ કરવાની નીતિનું પુનરૂચ્યારણ કરવામાં આવ્યું તથા તેનો આંશિક અમલ પણ થયો. પરંતુ તેનું પ્રમાણ, 
ઓછું હતું. તેમને અપાયેલ જગાઓની પાયરી પણ ઘણી નીચી હતી. આથી ખાસ કરીને શિક્ષિત હિંદીઓનો 
સરકાર પ્રત્બેનો અસંતોષ વધ્યો. 1861ના ધારા દ્વારા આ અસંતોષને ઓછો કરવાનો પ્રથમ પ્રયાસ કરવામાં 
આવ્યો. 

કંપની સરકારની આર્થિક નીતિએ ભારતને પાયમાલ કર્યું. તેશે નાખેલ ભારે જમીનમહેસૂલ તયા તેશે 
પોષેલા જમીનદારવર્ગથી ખેડૂતનું ભારે શોષણ થઘું હોવાથી ખેતી પડી ભાંગી. હિંદનો ખેડૂત બેહાલ બન્યો. 
સરકારની કહેવાતી મુક્તવેપારની નીતિથી તિંદના વેપાર-ઉ્રોગ પણ પડી ભાંગ્યા. ઇંગ્લેન્ડમાં આયાત થતા 
ભારતીય માલ પર ભારે જકાત લેવાતી, જયારે ઇંગ્લેન્ડથી ભારત આવતા માલ પર માત્ર પાંચ ટકા જેટલી 
નજીવી જકાત લેવાતી. પરિણામે ભારતમાં બનતો માલ ભારતમાં જ મોંઘો પડતો, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં ઉત્પન્ન 
ધતો માલ ભારતમાં સસ્તો વેચી શકાતો. આથી ભારતના ઉદ્યોગ-ધંધા નાશ પામ્યા અને તેનો કારીગરવર્ગ 
બેકાર બન્યો, બ્રિટિશ સરકારે કંપનીસરકારની આ નીતિમાં કંઈ ફેરફાર કર્યો નહિ આનાથી ભારતમાં બેકારી 
અને ભૂખમરો વધ્યાં. વિલિયમ હન્‍્ટરે (ઈ.સ. 1880) નોંધ્યા પ્રમાણે લાખો તિંદીઓને એક ટંક ભોજનથી 
ચલાવી લેવું પડતું. ભારતીય મંત્રી સેલીસબરી (ઈ.સ. 1875)એ પણ સ્વીકાર્યું કે બ્રિટિશ શાસને ભારતને 
આર્થિક રીતે નિચોવીને સફેદ પૂણી જેવું બનાવી દીધું હતું. ઉપરાંત 19મી સદી દરમિયાન અવારનવાર પડેલા 
દૃષ્કાળોએ ભારતના લોકોની વિષમ સ્થિતિમાં વધારો કર્યો હતો. સરકારે લોકોને સમયસર રાહત આરપી નહોતી. 
આ બધાને પરિણામે લોકોમાં અસંતોષ વધ્યો. 
પાશ્ચાત્ય વિચારો તેમજ શિક્ષણનો હિંદ પરનો પ્રભાવ 


ભારતમાં અંગ્રેજી કેબવલ્ી દાખલ કરવાનો વિલિયમ બૅન્ટિકનો નિર્ણય (7 માર્ચ, 1835) પણો 
એતિહાસિક અને શકવર્તી પરિણામો લાવનારો સાબિત થયો. ઇંગ્લેન્ડની પાર્લામેન્ટે કંપનીને આદેશ આપ્યો 
(1813) હતો કે, તેણે દર વર્ષે એક લાખ રૂપિયા ભારતમાં કેળવણી, કલા તથા સંસ્કૃતિને ઉતેજન આપવા 
વાપરવા, પરંતુ (ઈ.સ. 1833 સુધી) કંપનીએ ભારતમાં કેળવણી વિકાસાર્થ એક પાઈ પણ વાપરી ન હતી. તે. 
સમવે ભારતના લોકોને સંસ્કૃત કે કારસી માધ્યમથી કેળવણી આપવી કે અંગ્રેજી માષ્તમથી આપવી તે પ્રશ્ન 
હતો. સર ચાર્લ્સ ટ્રેવેલ્ન, રાજા રામમોહનરાય વગેરે અંગ્રેજી કેળવણીના હિમાયતી હતા. વિલિયમ બૅન્ટિક પણ, 


52 
(લાસ, ધેર 12, 


અંગ્રેજી કેળવણી તથા પાશ્ચાત્ય જ્ઞાન-વિજ્ઞાન ભારતમાં દાખલ કરવાના મતનો હતો. તેણે કેળવણીના પ્રશ્નોનું 
અવલોકન કરવા માટે એક કેળવણી પંચ નીમ્યું, તેના પ્રમુખપદે ટી. બી. મેકૉલેની નિમણૂક કરી. 1835ના 
ફેબ્રુઆરીમાં મેકોલેએ પોતાનો અહેવાલ આપ્યો. તેણે પાશ્ચાત્ય શિક્ષણને ઉત્તેજન આપવાની હિમાયત કરી હતી. 
વિલિયમ બેન્ટિકે આ અહેવાલ સ્વીકાર્યો. તે પછી ગવર્નર જનરલ ડેલહાઉસીના સમવે (ઈ.સ. 1848-56) સર 
ચાર્લ વુડ નામના અધિકારીએ ભારતીય શિક્ષણના મેગ્નાકાર્ટા તરીકે જાણીતા 'શિક્ષણનો ખરીતો' પસાર કરી 
કેળવણીની દિશામાં ઝડપી ગતિ કરી. વાઇસરોય રિપને હન્ટર કમિશન મારકતે આ કામને કાયમી સ્વરૂપ 
આપ્યું. આ બધા પ્રયાસોને લીધે દેશભરમાં પાશ્ચાત્ય શિક્ષણનો વ્યાપ વધ્યો. તેનાથી વખત જતાં ભારતમાં 
“બુદ્ધિવાદીઓ'નો એક નાનકડો પરંતુ શક્તિશાળી વર્ગ ઊભો થવો. તેણે યુરોપ અને ઇંગ્લૅન્ડના ઇતિહાસ અને 
તેમના ખ્યાતનામ લેખ્પડોનો અભ્યાસ કર્યો. બર્ક, મિલ, સન્સર તગેરેના ઉદાસ્મતતાદી અને સ્તાતંન્યપ્રિમ, 
લખાણોએ આ વર્ગમાં રાષ્ટ્રવાદ અને સ્વશાસનની ભાવના પ્રેરી. વળી, ઇંગ્લેન્ડનો ઇતિહાસ તો ફરજિયાત 
ભજવવામાં આવતો. તેમાં મેગ્નાકાર્ટાની પ્રાપ્તિથી માંડીને સંસદીય પદ્ધતિ, ચૂંટણી, રાજકીય પક્ષો, લોકોના 
મૂળભૂત અધિકારો વગેરે બાબતોએ ભારતના શિક્ષિત સમાજ પર અસર કરી. 


મુદ્રણ અને સાહિત્યક્ષેત્રે પ્રભાવ 


રાષ્ટ્રીય ચેતના ફેલાવવામાં વર્તમાનપત્રો અને સાહિત્યએ પણ નોંધપાત્ર કાળો આખો. મુદ્રા-શેત્રે ભારતમાં 
છેક સોળમા સૈકાથી પોર્ટ્ગીઝો દ્વારા પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો હતો. ત્યારબાદ સત્તરમા સૈકામાં મુંબઈમાં ભીમજી 
પારેખ નામના ગુજરાતી વશિકે તયા બ્રિટિશ ઈશ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ મુદ્શાલથો સ્થાપ્યાં. ત્યારબાદ અઠારમા 
સૈકામાં કોલકાતા, મદ્રાસ (ચેન્નાઈ) અને મુંબઈ જેવાં મોટાં શહેરોમાં આવાં મુદ્રણાલયો શરૂ થયાં, જેને લીધે. 
ગ્રંથો, પત્રિકાઓ, સામયિકો અને વર્તમાનપત્રો છપાઈને લોકો સુધી પહોંચવા માંડ્યાં. આવા સમયગાળામાં 
(ઈ.સ. 1780) બંગાળમાં કોલકાતા મુકામે જેમ્સ ઓગસ્ટસ હિકી નામના અંગ્રેજે “બંગોલ ગેઝેટ' નામનું 
સર્વપ્રથમ સમાચારપત્ર શરૂ કરી વાણીસ્વાતંત્ર્ય, વૈચારિક અભિવ્યક્તિ અને પત્રકારત્વના ક્ષેત્રે ઉચ્ચ માપદંડોની 
સ્થાપના કરી. 


આ અરસામાં હિંદની ભાષાઓમાં પ્રસિદ્ધ થતાં અખબારોની સંખ્યામાં સારો એવો વધારો થયો. ઈ.સ. 
1888 સુધીમાં બંગાળમાં લગભગ 62, મુંબઈ ઇલાકામાં આશરે 100 તથા મદ્રાસ પ્રાંતમાં 50 જેટલાં 
વર્તમાનપત્રો દેશી ભાષાઓમાં પ્રસિદ્ધ થતાં હતાં. આ ઉપરાંત અંગ્રેજી ભાષામાં પણ સારી સંખ્યામાં અખબારો 
પ્રગટ થતાં હતાં. તેમાં ખાસ કરીને કોલકાતાથી પ્રસિદ્ધ થતાં “પેટ્રીઅટ', 'ઈન્ડિયન મિરર' અને “અમૃત બઝાર 
પત્રિકા' નામનાં અખબારોએ સરકારનાં અન્યાથી કાર્યો, ગળીના ખેતરોમાં કામ કરતા મજૂરો પરના અત્યાચારો 
વગેરેની આકરી ટીકા કરીને પ્રજામતને જાગૃત કર્યો. લોકમાન્ય ટિળકના માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રસિદ્ધ થતાં 'કેસરી' 
અને 'મરાઠા' સાપ્તાહિકોએ પણ રાષ્ટ્રવાદને ફેલાવવામાં મહતો કાળો આપ્યો. મદ્રાસથી પ્રસિદ્ધ યતા “હિન્દુ 
નામના વર્તમાનપત્ર પણ દક્ષિણમાં રાષ્ટ્રીય ચેતનાના ફેલાવામાં મહત્ત્વનો કાળો આપ્યો. 


આમ, ભારતમાં વર્તમાનપત્રો પ્રચલિત બનતાં લોકજાગૃતિ વધી. દેશભરમાં અંગ્રેજી માધ્યમના શિક્ષણને લીધે 
અંગ્રેજી ઉપરાંત ગુજરાતી, મરાઠી, બંગાળી, તામિલ, તેલુગુ, મલવાલમ, કન્નડ, પંજાબી, ઉર્દ્‌ અને હિંદી ભાષામાં 
ઘણુંબધું સાતિત્ય રચાવા માંડયું. આવી સાહિત્યિક રચનાઓમાં રાષ્ટ્રવાદ, પૌરાણિક ગૌરવ અને વૈચારિક જાગરણને 
લગતા વિચારો પૂરતા પ્રમાણમાં રહેતા. બંકિમચંદ્ર ચહોપાધ્યાય (ેટર્જ) લિખિત 'આનંદમઠ' નામની નવલકથાનું 
ગીત 'વંદે માતરમ્‌ યુવા કાંતિવીરોનું પ્રિય સૂત્ર બની ગયું. આ ઉપરાંત કવિવર રવીન્દ્રનાથની “ગીતાંજલિ”, દિનબંધુ 
મિત્રનું નિલર્પણ', રાજા રામમોહનરાય, ઈશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર, મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે, ગોપાલ હરિ દેશમુખ, 
થિષલૂજકર, લોકમાન્ય ટિળક ગુજરાતમાં ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી, વીર નર્મદ, કરસનદાસ મૂળજી વગેરેની રાષ્ટ્રવાદી 
અને સુધારાવાદી સાહિત્યિક કાંતિઓએ દેશભરમાં એક નવી જાગૃતિ અને લોકચેતના સર્જે. આમ, બંને માધ્યમો 
દ્વારા તત્કાલીન ભારતમાં ભારે પરિવર્તન આવ્યું. 


ક3 


સીય આંધેલનો (1857-1919) 


ભારતના ભવ્ય ભૂતકાળનું પુનઃ સંશોધન 

આ સમય દરમિયાન હિંદી સરકારના પુરાતત્વખાતાના વડા એલેક્ઝાન્ડર કનિંગહામ તથા તેના 
મદદનીશોએ ભારતનાં અનેક પ્રાચીન સ્થળોએ ખોદકામ કરીને ભારતીય સંસ્કૃતિની ગૌરવગાથા ગાતા અવશેષો 
શોધી કાઢયા. આજ અરસામાં ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજ જેવા ભારતીય પુરાતત્વવિદોએ પણ અનેક પુરાણા 
અવશેષો શોધી કાઢીને ભારતીઓને તેમના દેશની સંસ્કૃતિની ભવ્યતાનો ખ્યાલ આપ્યો. વળી, પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો 
જેવા કે કર્નલ જેમ્સ ટોડ, જેમ્સ પ્રિન્સેપ, સર એલેક્ઝાન્ડર, કિનલોક કાર્બસ, મેક્સમૂલર વિલ્સન, ફર્ગ્ય્સન, 
બુહલર, ફલીટ વગેરે તથા ભારતીય વિદ્વાનો જેવા કે રાજેન્દ્રલાલ મિત્ર, સમકૃષ્ણ ગો. ભાંડાસ્કર, ડૉ. હસમુખ, 
સાંકળિયા, હરિપ્રસાદ શાસ્તી, દયાનંદ સરસ્વતી, સ્વામી વિવેકાનંદ, રાજા રામમોહનરાય, ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજી, 
ડો. એસ, આર. રાવ, ડૉ. આર. એન. મહેતા, શ્રી પી. પી. પંડયા, આર. એસ. વિષ્ટ વગેરેએ 
પુચાતત્્વશાસ્રીઓ દ્વારા ભારતીય ગૌરવગાથાને પુનઃ જાગૃત કરવા પ્રથાસ કર્યો. અન્ય વિદ્વાનોએ પ્રાચીન 
શિલાલેખો, સિક્કાઓ, હસ્તપ્રતો વગેરેનો અભ્યાસ કરીને તેમના પર અભ્યાસપૂર્ણ લેખો લખ્યા. અશોકના 
શિલાલેખો, પાણિની અને પતંજલિની કૃતિઓ, કૌટિલ્નું અર્થશાસ્, અશ્ચધોપનાં લખાશો, કાલિદાસના પુસ્તકો, 
મહાન વ્યાકરણશાસીઓ અને ખગોળશાસ્્રીઓના ગ્રંથો વગેરે પર અભ્યાસીઓએ નવો પ્રકાશ નાંખીને, 
ભારતીયોની રાષ્ટ્રીય અસ્મિતાને જાગૃત કરી. તેમને લાગ્યું કે ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો ગ્રીક કૈ રોમના 
સાંસ્કૃતિક વારસા કરતાં જરાએ ઊતરતો ન હતો. આમાંથી પણ તેમની રાષ્ટ્રીય ભાવનાને વેગ મળ્યો. 
બ્રિટિશરોનું જાતિગત અભિમાન 

મ્રિટિશરોમાં જાતિગત મિધ્યાભિમાન શરૂઆતથી જ જોવા મળે છે, શાસકો અને શાસનપ્રણાલીએ તેને 
પ્રોત્સાહિત કર્યા. કંપનીસસ્કારે વર્ગધ તથા શાસકીય ચઢિયાતાપણાના ખ્યાલોએ હિંદીઓને સરકારી હોદાથી 
વંચિત રાખ્યા હતા તથા અંગ્રેજ નોકરશાહીની હિંદીઓ પ્રત્ધેની સૂગને લીધે લાયકાતના ધોરણે હિંદીઓને 
વહીવટમાં સ્થાન આપ્યું નહિ, એટલું જ નહિ પણ ભારતમાં આવેલા યુરોપિયનોને એક વિશિષ્ટ અધિકાર હતો 
કે તેમનો મુકદમો માત્ર યુરોપીય ન્યાયાધીશ સમક્ષ જ ચાલી શકે. 

1857ના સ્વાતંત્રયસંગ્રામ પછી અંગ્રેજોમાં જાતીય ગૌરવ અભિમાન તથા અહંકારની તેમજ ભારતીય પ્રત્મે 
ધૃણા, તિરસ્કાર તથા અલગતાની ભાવનામાં વધારો થયો, તેઓને તક મળે ત્મારે ભારતીયોને નીચા દેખાડવાની તક 
જતી કરતા નહિ. ભારતીયોને તેઓ નિમ્ન સમજતા હતા. ભારતીયોને યુરોપિયન કલબ, હોટલ, પાર્ક, સ્નાનગૃહોમાં 
જવાની મનાઈ હતી. તેઓ ગોરી ચામડીની શ્રેષ્ઠતા (0041 છાલક ઉમા) દેખાડવા જાગૃત રહેતા, યુરોપિયનો, 
સિવાય સર્વે એશિયાવાસીઓને પોતાનાથી નિમ્ન સમજતા હતા. તેઓ ભારતીયોને અસભ્ય, અસંસ્કૃત તથા જંગલી 
ગણતા હતા, “ગોરાઓનો અધિકાર ભારતીયો ઉપર જન્મજાત રહેલો” હોવાના સિદ્ધાંતનો પ્રચાર-પસાર કરતા. 

આ પ્રકારની અપમાનજનક પરિસ્થિતિનો સામનો ભારતીયોને અવારનવાર કરવો પડતો હતો. શાસક અને 
શાસિત વચ્ચે મોટી ખાઈ ઉદ્દભવી. અંગ્રેજોએ ભારતીયો સાથે સામાજિક રીતે હળવામળવાનું લગભગ બંધ કરી 
દીધું હતું. બંને વચ્ચે અરસપરસ દ્વેષ અને યૃણા ઉદ્ભવ્યાં. ભારતીયો પણ અંગ્રેજોના અત્યાચારો અને નિર્દોષ 
હત્યાઓ ભૂલ્યા નહોતા. હિંદીઓના ગૌરવને ઠેસ પહોંચી અને તેથી તેમની રાષ્ટ્રભાવના જાગી ઊઠી ! 
હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની પુરોગામી સંસ્થાઓ 

હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના થવા છતાં રાજકીય ક્ષેત્રોમાં આ પહેલાં પણર કેટલીક સ્થાનિક અને પ્રદેશ- 
સ્તરની રાજકીવ સંસ્થાઓ આ દિશામાં કામ કરતી હતી. પાશ્ચાત્ય કેળવણીના પ્રચાર-પ્રસારને લીધે હિન્દમાં 
રાષ્ટ્રવાદી, બંધારલવાદી અને લોકશાહીવાદી વિચારોનો સારો એવો ફેલાવો થવા પામ્યો હતો. પરિબ્રામે 19મા 
સૈકાના પ્રારંભકાબથી જ રાજકીયનરાષ્ટ્રીય તેમજ સામાજિક અને ધાર્મિક ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર ફાળો આપનાર સંસ્થાઓનો 
ઉદય થયો હતો. આ સંસ્થાઓએ 'હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભા' જેવાં સંગઠનો માટે પૂર્વભૂમિકા બાંધી અને યોગ્ય 
વાતાવરણ સર્જ્યું હતું. ઇંગ્લેન્ડની સંસદે પસાર કરેલ (1820) ધારાનુસાર કોઈપણ ભારતીય ન્યાયાધીશ યુરોપિયન 

54 


(હાસ, ધેર 12, 


તેમજ ખ્રિસ્તી તહોમતદાર સામેનો કેસ ચલાવી શકે નહિ કે ન્યાયપંચ(જઘૂરી)ના સભ્ય પણ રહી શકે નહિ. આ 
અન્યાયી અને અપમાનજનક ધારાનો રાજા રામમોઠનરાયે વિરોધ કર્યા. આ ધારાને રદ કરવા તેમણે અરજી કરી. 
વિન્દીઓની હજારો સહી કરાવી ઇંગ્લેન્ડ પાર્લામેન્ટમાં રજુઆત કરી પણ તેનું કોઈ હકારાત્મક પરિણામ આવ્યું 
નહિ, આ અન્યાથી ધારો ચાલુ રહ્યો. પરંતુ સરકારી જોહુકમીભરી નીતિનો વ્યવસ્થિત રીતે વિરોધ કરવા માટે જાગૃત 
હિંદીઓની કોઈ રાજકીય સંસ્થા હોવી જોઈએ એવો ખ્યાલ લોકોમાં દઢ થયો. 
બંગભાષા પ્રકાશિકા સભા (1836) 

બંગાળનું અને ભારતનું આ પ્રથમ રાજકીય સંગઠન હતું. તેની સ્થાપના (1836) સરકારની નીતિઓ અંગે. 
હિંદની પ્રજા સંદર્ભે વહીવટની સમીકા કરવા માટે થઈ હતી. બે વર્ષની કામગીરી બાદ એના સભ્યોને પોતાની 
ઊલ્પો જણાતાં સરકારી તંત્રો નિકટવતી સંબંધ ધરાવતાં અને તેમની સમક્ષ રજૂઆત કરવા સક્ષમ એવા જમીનદાર 
વર્ગને આ કામ સોંપાયું, 
જમીનદાર સંઘ (1838). 

બંગાળ, બિહાર અને ઓરિસ્સાના જમીનદારોએ દ્વારકાનાથ ઠાકુર 'કવિવર રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરના પિતામહ' 
ન પ્રેરણાથી કોલકાતા મુકામે “જમીનદાર સંઘ'ની સ્થાપના (1838) કરવામાં આવી. આ સંસ્થાના સંયુક્ત 
મંત્રી “ઇંગ્લિશમેન' અખબારના તંત્રી ડબલ્યુ, સી. ઠેરીન હતા. આ સંસ્થાનો મુખ્ય ઉદેશ જમીનદારો અને 
ચિંદીઓના પ્રશ્નોની રજૂઆત અને નિરાકરણ લાવવાનો હતો. આ માટે સંે બ્રિટનમાં તથા ત્યાંની સંસદ 
(પાર્લામેન્ટ)માં મિ. થોમ્પસન નામના એક સાંસદની હિંદનાં હિતોને લગતી રજૂઆત કરનાર પ્રવક્તા 
(પગારદાર પ્રતિનિધિ) તરીકે નિયુક્તિ કરી. આ પ્રકારનો એ સર્વપ્રથમ રાજકીય પ્રવાસ હતો. 
બ્રિટિશ ઇન્ડિયન એસોસિયેશન (1851). 

બ્રિટન ખાતે 'બ્રિટિશ ઈન્ડિયન સોસાથટી' નામની સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. હિન્દીઓને 
સરકાર દ્વાર થતા અન્યાયોની રજૂઞાત આ સંસ્થા હારા કરવામાં આવતી હતી. એ જ રીતે, કોલકાતા મુકામે 
*બંગાળ બ્રિટિશ ઇન્ડિન સોસાથટી' નામની એક સંસ્થા સ્થપાઈ (ઈ.સ. 1844). જોકે આ સંસ્થામાં ઉચ્ચ 
વર્ગના તથા જમીનદાર વર્ગના લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ હતું. આથી આમજનતાને તેની પ્રવૃત્તિઓ વિશે વિશેષ 
માહિતી ન હતી. આ બંને સંસ્થાઓની પ્રવૃત્તિ એકસરખી હોવાથી તેનું જોડાણ કરીને “બ્રિટિશ ઇન્ડિયન 
એસોસિવેશન' નામની નવી સંસ્થા ઉદ્દભવી (ઈ.સ. 1851). આ સંસ્થાનું સ્વરૂપ રાષ્ટ્રીય સ્તરનું હતું. દવારકાનાથ 
ઠાકુરના પુત્ર અને રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરના પિતા દેવેનદ્રનાથ ઠાકુરે તેની સ્થાપના કરી. તેમશે આ સંસ્થાની 
શાખાઓ મદ્રાસ, મુંબઈ વગેરે સ્થળોએ ખોલી હતી. તેમના પ્રયત્નોથી ઈ.સ. 1861ના ધારામાં હિન્દીઓને 
સૌપ્રથમ વખત ધારાગૃહમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું. 
અન્ય સંસ્થાઓની સ્થાપના અને કામગીરી 

કોલકાતા-બંગાળની ઉષર્યુક્ત સંસ્થાઓને ધોરણે મુંબઈ ખાતે બૉમ્બે એસોસિયેશન (ઈ.સ. 1852), મદ્રાસ 
ખાતે “મદ્રાસ નેટિવ સભા' (ઈ.સ. 1855) અને પૂના મુકામે “પૂતા એસોસિવેશન' (ઈ.સ. 1867) તથા 
'શાર્વજાનિક સભા' (ઈ.સ. 1870) જેવી કેટલીક અન્ય સંસ્થાઓની સ્થાપના થઈ. જેમાં અનુક્રમે જગન્નાથ 
શંકર શેઠ, દાદાભાઈ નવરોજી, ડૉ. ભાઉદાજી તથા જી. એમ. ચેડ્ટી અને મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે તેમજ 
ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે જેવા નેતાઓએ અગત્યની કામગીરી બજાવી. ત્યારબાદ ફિરોજશાહ મહેતા, કે.ટી. તેલંગ 
અને બદરુદીન તૈયબજીના પ્રયત્નોથી મુંબઈ મુકામે 'બોમ્બે પ્રેસિડેન્સી એસોસિયેશન' (ઈ.સ. 1885) અને 
“દ્વાસ નેટિવ એસોસિથેશન'ને સ્થાને 'મહાજન સભા' (ઈ.સ. 1884)ની શરૂઆત થઈ. કોલકાતામાં “ઇન્ડિનય 
લીગ'ની સ્થાપના થઈ (ઈ.સ. 1875). તેના મુખ્ય નેતાઓ “અમૃત બાઝાર પત્રિકા' મુષ્ય સંપાદક શિશિરકુમાર 
ઘોષ, શંભુચંદ્ર મુખરજી, કાલીમોહનદાસ અને જોગેશચંદ્ર દત્ત હતા. તેનો મુખ્ય ઉદેશ લોકોમાં રાષ્ટ્રીયતાની 
ભાવના વિકસાવવી અને રાજકીય તાલીમ આપવાનો હતો. 

કક 


સીય આંધેલનો (1857-1919) 


આ તમામ સંસ્થાઓની પ્રવૃત્તિઓ અને ઉદેશો પણ ઉપર્યુક્ત સંસ્થાઓ જેવાં જ હતાં. જ્યારે હિંદી રાષ્ટ્રીય 
મહાસભાની સ્થાપના (ઈ.સ, 1885) થતાં આમાંની મોટાભાગની સંસ્થાઓ પોતાના કાર્યક્ષેત્ર અને ઉદેશો સાથે 
મહાસભામાં વિલીન થઈ ગઈ. 
ઇન્ડિયન એસોસિયેશન (1876), 

કોલકાતા મુકામે ઈન્ડિયન એસોસિયેશન' ની સ્થાપના કરવામાં આવી (26 જુલાઈ, 1876), તેના મુખ્ય 
નેતાઓ સુરેન્્રનાથ બેનરજી અને આનંદ મોહન બોઝ હતા. આ સંસ્થામાં અંગ્રેજી શિક્ષણ મેળવેલ ભારતના 
મધ્યમ વર્ગના લોકોની બહુમતિ હતી. આ સંસ્થાએ રાજકીય આંદોલનમાં ભાગ લીધો ખાસ કરીને 'સિવિલ 
સર્વિસિઝ એજિટેઇશન'માં મુખ્ય ફાળો આ સંસ્થાનો હતો. સુરેન્દ્નાય બેનરજીની ધરપકડ કરવામાં આવી. તે 
અંગે સંસ્થાએ વિભિન્ન સ્યળોએ વિરોધપ્રદશંન યોજ્વાં. આ સંસ્થાની લગભગ સાઇઠ શાખાઓ કાયરત હતી. 
મદ્રાસમાં પણ “મહાજન સભા' ની સ્થાપના થઈ (16 મે 1884). તેના નેતાઓ પી. રંગિયા નાયડુ, વી. 
રાથવાચારી અને ઓનરેબલ મિસ્ટર પી. આનંદા ચાર્લ્‌ હતા. સંસ્થાનો મુખ્ય ઉદેશ જનતાની ભાવનાઓનો 
વિકાસ કરવાનો હતો. 

આ રીતે, (1870-1884 સુધી) ભારતના જુદા જુદા પ્રાંતોમાં કોઈ ને કોઈ સંસ્થા કાર્યરત હતી. લિટન દ્વારા 
આયોજિત દિલ્હી દરબારમાં (ઈ.સ. 1877) આવેલા લોકોને જોઈને ભારતીયોમાં પણ એ વિચાર સ્ફ્યો કે, 
“જુદાં જુદાં રાજકીય ક્ષેત્રોમાં કામ કરતા લોકોએ પ્રતિનિધિઓએ પણ વરસમાં એક વખત કોઈ સ્થળે મળવું 
જોઈએ.* સુરેન્દ્રનાથ બેનરજીના ભારતવ્યાપી પ્રવાસ, રિપનના વખતમાં પ્રસ્‍તાવિત ઈલ્બર્ટે બીલે આ વિચારને 
સમર્થન આખાં. 'ઇન્ડિયન એસોસિયેશન'નું વાર્ષિક અધિવેશન (ડિસેમ્બર, 1883) કોલકાતા મુકામે ભરાયું. તેમાં 
200 પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીષો હતો. આ સંસ્થાના બીજા અધિવેશન (25 થી 27 ડિસેમ્બર, 1885) 
દરમિયાન (જ્યારે હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાનું પ્રથમ અધિવેશન મુંબઈ ખાતે મળવા જઈ રહ્યું હતું ત્યારે) 
કરવામાં આવેલા ઠરાવો પજ્ન મહાસભાના ઠરાવો જેવા જ હતા પરંતુ આ સંસ્થાના આગેવાનોએ જ્યારે હિંદી 
રાષ્ટ્રીય મહાસભાને પોતાના ઇચ્છિત ધોરણો અનુસાર કામ કરતી જોઈ તથા તેને મળેલો લોક-પ્રતિસાદ જોયો 
એટલે આ પરિષદે પોતાની પ્રવૃત્તિઓ સંકેલી લીધી. 
હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભા અને રાષ્ટ્રીય આંદોલનનો પ્રારંભિક તબક્કો (1885 થી 1905). 
પિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના 

સર એલન ઓક્ટાવિયન લ્રુમ નામના એક નિવૃત્ત અંગ્રેજી અપિકારીની 
પ્રેરણાથી ભારતમાં (1885) હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના થઈ, સર લ્રુમ 
વાઇસરોયની કાઉન્સિલના ગૃહમંત્રીના અંગત સેકેટરી હતા તે પહેલાં તેઓ 
ઈટાવા જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ હતા (ઈ.સ. 1857). તે વખતે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની 
તેમણે થણી સારી સેવા કરી હતી. છતાં તે વખતથી તેમના મનમાં વિચાર રૂઢ 
થયો હતો કે “બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય ઉપરથી દેખાવ છે તેટલું સલામત નથી અને 
ચિંદી લોકોમાં તેમના વિશે ભારે અસંતોષ છે.” આ ભારતીયોના અસંતોષને 
ભ્યક્ત કરવા માટે જો કોઈ બંધારણીય સંસ્થા નહિ હોય તો તે ફરી પાછો 
દાવાનળના સ્વરૂપે ભભૂકી ઊઠશે તેવો તેમને વાજબી રીતે જ ડર લાગતો હતો. 
સર દ્રુમની આ વિચારસરણીના તે સમયના વાઇસરૉય ડકરિનનો સાથ અને 
પ્રેરશા મળ્યાં હતાં. ભારતના વિચારથીલ લોકોને તો એક અખિલ ભારતીય 
સંસ્થાની જરૂરિયાત લાગતી જ હતી. 

આથી દાદાભાઈ નવરોજી, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, કિરોજશાહ મહેતા, બદરૂદીન તૈયબજી, વ્યોમેશચંદ્ર બેનરજી 
વગેરેએ લ્રુમના વિચારને વધાવી લીધો અને હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની સ્થાપના થઈ. ભારતના લોકોની 

56 


૧82992" 


02000000 


(લાસ, ધેર 12, 


આકાંક્ષાઓ અને ફરિયાદોને વાચા આપવા માટે તથા લોકોની માગણીઓ બ્રિટિશ સરકાર સમક રજૂ કરવા 
માટે એ. ઓ. લ્રુમને એક દેશવ્યાપી સંસ્થા આપવાની જરૂરિયાત લાગી હતી. તેમણે ઈંગ્લેન્ડ જઈને બ્રિટિશ 
રજપુરુષો સમક્ષ આ વિચાર રજૂ કર્યો અને તેમાં તેમને સમર્થન મળ્યું, તેથી તેમણે ભારત પાછા કરીને હિંદી 
રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના કરી. 
1885 થી 1905 સુધીની હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની કામગીરી 

સર એ. ઓ, લ્ુમની પ્રેરણા અને પ્રપત્નોને આધારે (1885ના ડિસેમ્બરની 25મી તારીખે) પૂના સાર્વજનિક, 
સભાના આમંત્રણથી પાર્વતી ટેકરી, પેશ્વા બાગ, પૂના ખાતે મળવાનું નક્કી થયું, 
હતું પરંતુ આ અરસામાં પૂના અને તેની આસપાસના વિસ્તારમાં પ્લેગનો 
રોગચાળો ક્રાટી નીકળતાં કિરોજશાહ મહેતા, કે.ટી, તેલંગ અને બદરૂદીન 
તૈયબજીના નેતૃત્વ નીચે મુંબઈ પ્રેસિડેન્સી એસોસિયશને આ બેઠક મુંબઈના 
ગોવાળિયા ટૅન્ક ખાતે બોલાવી. અંતે 28 ડિસેમ્બર, 1885ના રોજ બપોરના 
12:00ના સુમારે મુંબઈની સાંસ્કૃતિક કક્ષમાં ગોવાળિયા ટૅન્ક ખાતેની સર 
ગોફુળદાસ તેજપાળ સંસ્કૃત મહાવિવાલયના સાંસ્કૃતિક કક્ષમાં મળી. તેનું 
પ્રમુખપદ વ્યોમેશચંદ્ર બેનરજી નામના કોલકાતા (બંગાળ)ના નેતા ખ્યાતનામ 
એડવોકેટને સોંપવામાં આવ્યું, જ્યારે આજીવન મહામંત્રીપદે હ્રુમની વરણી 
કરવામાં આવી. આ અધિવેશનમાં દેશભરમાંથી આવેલા કુલ 70 પ્રતિનિધિઓએ. 
ભાગ લીધો હતો. આ અધિવેશનમાં ગુજરાતના નેતાઓ સર્વશ્રી દાદાભાઈ 
નવરોજી, સર દિનશા વાચા, સર ફિરોજથાહ મહેતા વગેરે હતા. કુલ ચાર દિવસ (28 થી 31) સુધી ચાલેલા 
આ અધિવેશનમાં દેશની અનેક સમસ્યાઓ પર ચર્ચાવિચારણા કર્યા પછી કુલ નવ ઠરાવો કરવામાં આવ્યા. 
ત્યારપછીના વર્ષ (18 ડિસેમ્બર, 1886) મહાસભાનું હિતીય અધિવેશન કોલકાતા મુકામે મળ્યું, તેમાં ઉપસ્થિત 
400 પ્રતિનિધિઓનું પ્રમુખસ્થાન પારસી સુધારક અને ગુજરાતના લોકપ્રિય નેતા દાદાભાઈ નવરોજીએ સંભાળ્યું. 
પોતાના વક્તવ્યમાં તેમણે મહાસભાના ઠરાવો તરક સરકારે દર્શાવેલ ઉદાસીનતાની ટીકા કરી. સ્વાગતપ્રમુખનું 
સ્થાન રાજેન્દ્રલાલ મિત્રે શોભાવ્યું. આ બંને અધિવેશનોને ધારી સફળતા મળી નહિ, છતાં પણ મહાસભાના 
આગેવાનો ત્રીજા વર્ષે (ડિસેમ્બર, 1887માં) મદ્રાસ મુકામે જાણીતા મુસ્લિમ અગ્નણી બદરુદીન તૈયબજીના 
પ્રમુખપદે મળેલી મહાસભાના અધિવેશનમાં ઉપસ્થિત રહ્યા. તેમાં મહાસભાના બંધારણ-ઘડતર માટે પ્રધાસ થયો. 
આ અધિવેશનમાં કુલ 607 પ્રતિનિધિએ દેશભરમાંથી હાજરી આપી હતી. 

પ્રારંભમાં કોંગ્રેસે નરમ મવાલ વલણ અપનાવ્યું. તેના પ્રત્યેક ઠરાવમાં બ્રિટિશ તાજ પ્રત્મે વકાદારી રજૂ 
કરવામાં આવતી અને ઠરાવોની ભાષા સૌમ્ય, નમ્ર અને વિવેકી રાખવામાં આવતી. તેમાં ધારાસભાઓમાં 
ચૂંટાયેલા સભ્યોની બહુમતી રાખવા, પ્રાંતોમાં અને કેન્દ્રમાં જવાબદાર સરકારો રચવા, હિંદીઓને લાયકાતના 
ધોરણે સરકારી નોકરીઓ આપવા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્રને અલગ કરવા, ભારતના લરકરનું શક્ય ત્યાં સુધી 
ભારતીયકરણ કરવા, ખેડૂતો અને મજૂરોની સ્થિતિ સુધારવા, ભારતની ગરીબાઈ ઓછી કરવા વગેરેને લગતા 
કરવો કરવામાં આવ્યા હતા. કોંગ્રેસ ઠરાવો પસાર કર્ધા પરંતુ સરકાર પર તેની કોઈ ખાસ અસર થઈ નહિ. 

કોંગ્રેસનું ચોથું અધિવેશન અલ્હાબાદ ખાતે યોજવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું પરંતુ તે લશ્કરી વિસ્તાર 
હોવાથી શાંતિ અને સલામતી જોખમાવાના બહાના તળે આ અધિવેશન મળવા પર છેલ્લી ઘડીએ પ્રતિબંધ 
કરમાવવામાં આવ્યો. આવી મુશ્કેલીઓ વચ્ચે પણ પૂર્વનિર્ધારિત સમયે (ડિસેમ્બર, 1888) આ એતિહાસિક 
અપિવેશન મળ્યું. અધિવેશનની અધ્યક્ષતા જ્યોર્જ યૂલ નામના એક ઉદારમતવાદી અંગ્રેજ વ્યાપારીએ કરી હતી. 
આ અધિવેશન પણ સફળ રહ્યું. 


57 


સીય આંધેલનો (1857-1919) 


વિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભા (કોંગ્રેસ), પ્રથમ અધિવેશન, મુંબઈ-1885. 


તે પછી (1888) કૉંગ્રેસે પોતાની કાર્યપદ્ધતિને વળાંક આપીને બંધારણીય માર્ગ જવાનો નિર્શય કર્યા અને 
કડક શબ્દોમાં પોતાની માગશીઓની રજૂઆત કરી. 

અલ્હાબાદ અધિવેશન પછી પાંચમું અધિવેશન (1889) મુંબઈ ખાતે અને છઠ્ઠું અધિવેશન (1890) 
કોલકાતા ખાતે મળ્યું. જેમાં સરકારી અમલદારોને ભાગ લેવાનું તો દૂર પણ પ્રેશક બનીને ઉપસ્થિત રહેવા પર 
પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો. પ્રમુખસ્થાનેથી કિરોજશાઠ મહેતાએ આની ટીકા કરી. ત્યારબાદનું (1891નું) સાતમું 
અધિવેશન પ્રથમ હિંદુ પ્રમુખ ઓનરેબલ મિ, પિ. આનંદા ચાર્લૂના અધ્યક્ષપદે નાગપુર મુકામે અને તે પછી 
(1992)નું અલ્હાબાદ ખાતે વ્યોમેશચંદ્ર બેનર્જીના પ્રમુખપદે મળ્યું. હવે એ. ઓ. લ્યુમની વિચારસરણીમાં 
પરિવર્તન આવ્યું હતુ. તેમણે જહાાવ્યું કૅ મહાસભા અત્યાર સુધીના અધિવેશનોમાં થયેલા ઠરાવો પ્રત્યે સરકારે 
સહેજ પણ લક્ષ્ય આપ્યું નથી અને ખાસ કરીને 1892ના ધારામાં મહાસભાના એક પણ ઠરાવ પર ધ્યાન 
આપવામાં આવ્યું નથી. તે જોતાં તેનો વિરોધ કરવાનું દર્શાવાયું. છતાં તેમ ન થતાં સર લ્રુમે મહામંત્રીપદ 
છોડવા કહ્યું. જોકે તેમને કાર્યરત રહેવા મનાવી લેવામાં આવ્યા. આ અધિવેશન બાદ મહાસભામાં જહાલવાદી 
અભિગમ વિકસ્યો, એવા સંજોગોમાં દર વર્ષ લાખેક રૂપિયાનો ખર્ચ કરી અધિવેશનો બોલાવવાનો કોઈ ખાસ 
અર્ધ રહેતો નથી. તેથી મહાસભાએ રિંદમાંની પોતાની પ્રવૃત્તિઓ ઘટાડીને તે ઈંગ્લેન્ડના ઉદારમતવાદી સાંસદો 
સુધી વિસ્તારવી જોઈએ. પરંતુ નાગપુર અધિવેશન વખતે મહાસભાનાં અધિવેશનો પૂર્વવત્‌ રીતે મક્કમતાપૂર્વક 
ચાલુ રાખવાનો નિર્ણ લેવામાં આવ્યો. 

ત્યારબાદ (ઈ.સ. 1892 થી 1905 સુધી)ના સમયગાળામાં મહાસભાના મવાળવાદી નેતાઓ પોતાની રીતે 
સક્રિય રહ્યા. ઈ.સ. 1904ના મુંબઈ ખાતે મળેલા મહાસભાના વીસમા અને ત્યારબાદ (1905) બનારસ ખાતે 
મળેલા એકવીસમા અધિવેશનમાં ખાસ કોઈ અગત્યના ઠરાવ થયા નહિ, આ સમયગાળામાં મવાળવાદીઓની 
પ્રવૃત્તિઓ ઓછા પ્રભાવવાળી રહી. 

આ અરસામાં વાઇસરૉય કર્ઝને બંગાળના ભાગલા પાડતાં (1905) તેનો દેશવ્યાપી વિરોધ શરૂ થયો. 
મહારાજા મહેન્દ્રયદ્ર નાન્દી તથા સુરેન્દ્રનાથ બેનર્જના પ્રયાસોથી બંગભંગની સાથે “સવદેશી' ચળવળ જોડાતાં 
સ્વત્રતાપ્રાપ્તિની લડતને નવો વેગ મળ્યો. 
ભારતીય રાષ્ટ્રીય મહાસભાનો હરિતીય તબક્કો (1906-1919) 

કોંગ્રેસના બીજા તબક્કામાં કેટલાક મહત્ત્વના બનાવો બન્યા, જેમ કે, મવાળવાદ અને જહાલવાદ વચ્ચેનો 
સંધર્ષ, બંગાળના ભાગલા (1905) અને તેની સામે ચાલેલું બંગભંગ કે સ્વદેશી આંદોલન, ભારતમાં કોમવાદનો 

58 


(લાય, પેર 12 


ઉદય, હોમરૂલ આંદોલન, ભારતમાં અને વિદેશોમાં કાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ તથા સરકારની “ભાગલા પાડો અને 
રાજ કરો'ની નીતિને મૂર્તિમંત કરતા બે કાયદા 1909ના મોર્લે-મિન્ટો સુધારા અને 1910ના મોન્ટેગ્યુ ચેમ્સરફ્ડ 
સુધારા. આ અંગેની ચર્ચા અહીં કરવામાં આવી છે. “હિન્દી ધારાસભાના કાયદા-1892'થી ખાસ સંતોષ થયો 
નહિ. હવે તેની માંગણી અને અપેક્ષાઓ વધી રહી હતી. નવી પેઢીના જહાલવાદી (અર્થાત્‌ ઉગ્ર) યુવાનોને 
જુની પેઢીના નેતાઓની મવાળ (નરમ) નીતિ પસંદ ન હોવાથી બંને વચ્ચેનું વૈમનસ્ય વધ્યું. 

મવાળવાદ - જહાલવાદ વચ્ચેનું વૈમનસ્ય 

જૂની પેઢીના નેતાઓ જેમ કે વ્યોમેશચંદ્ર બેનરજી, દાદાભાઈ નવરોજી, રોમેશચંદ્ર દત્ત, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, 
દિનશા વાચ્કા, સર કિરોજશાહ મહેતા, મદનમોહન માલવિયા, સુરેન્દ્રનાથ બેનરજી વગેરે મુખ્ય મવાળવાદી 
નેતાઓ હતા. [ઉ્રાટેશરો સત્ય અને ન્યાયમાં માનનારા હોવાથી મવાળવાદીઓ બધારણાંય અને લોકશાહી પદ્ધાતે 
દ્વારા બ્રિટિશ શાસનની અયોગ્ય નીતિનો વિરોધ કરવામાં માનતા. કોંગ્રેસનાં વાર્ષિક અધિવેશનોમાં માંગણીઓ 
અંગે ચર્ચાઓ અને ઠરાવો કરી વિનંતીસ્વરૂષ અરજી વાઇસરોથને મોકલવામાં આવતી. તેમની આવી કાર્યશૈલીને 
લીધે તેઓ નરમ-મવાળવાદી કહેવાયા. તેમણે હિંદના શહેરી સુશિક્ષિત મધ્યમ વર્ગને સંગઠિત કરી રાષ્ટ્રીય 
ચળવળ માટેની પૂર્વભૂમિકા તૈવાર કરી. તેમણે સ્વશાસન, સમાનતા, લોકશાહી અને સ્વતંત્રતાના વિચારોનું 
ભારતીય પ્રજામાં બૉજારોપલ કર્યું. તેમ છતાં તેઓ અંગ્રેજોના આંધળા અનુયાયી નહતા, માટે જ ગોપાલકૃષ્ણ 
ગોખલેએ અંગ્રેજ સસ્કારે આપેલ “નાઈટ'નો ખિતાબ તેમજ સેક્રેટરી ઓક ધ સ્ટેટ ફૉર ઇન્ડિયાની કાઉન્સિલના 
શભ્યપદનો પણ અસ્વીકાર કર્યો. 

આમ, મવાળવાદીઓએ સમયને અનુરૂપ નીતિ અપનાવી હોવા છતાં, બ્રિટિશ સરકાર પર તેની કશી જ 
અસર થઈ નહોતી. આથી કૉંગ્રેસના યુવાવર્ગની ધીરજ ખૂટતાં કૉંગ્રેસમાં ઉગ્ર અને સક્રિય કામગીરીનો પ્રારંભ 
થયો. આવી વિચારધારામાં માનનારા જહાલવાદીઓ તરીકે ઓળખાય છે. જહાલવાદના મુખ્ય નેતાઓ બાળ 
ગંગાધર ટિળક, લાલા લજપતરાય અને બિપિનચંદ્ર પાલ હતા. લાલ, પાલ અને બાળની આ ત્રિપુટીએ નીચે 
પ્રમાણેનાં તેમનાં કાયો થકી સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું. 
લોકમાન્ય ટિળક (1856-1920). 

લોકમાન્ય ટિળક તરીકે જાણીતા બાબ ગંગાધર ટિળક જહાલવાદના મુખ્ય પુરસ્કર્તા હતા. તેમનો જન્મ 
(23મી જુલાઈ, 1856) મહારાષ્ટ્રમાં રત્નગિરિમાં થયો હતો. તેમશે બી.એ., એલએલ.બી.ની ડિગ્રીઓ મેળવી 
હતી. તેમજ તેમના વિચારોનો ફેલાવો કરવા “ધી મરાઠા' (અંગ્રેજી) અને 'કેસરી' (મરાઠી) નામનાં બે 
વર્તમાનપત્રો શરૂ કર્યા હતાં. મુંબઈ કૉંગ્રેસ અધિવેશનમાં તેમણે પ્રથમ વખત (ઈ.સ. 1890) ભાગ લીધો હતો. 
તેઓ રાષ્ટ્રીય ચળવળને માત્ર બુદ્ધિજીવીઓની નાનકડા વર્ગ પૂરતી મર્યાદિત રાખવાને બદલે લોકવ્યાપી 
બનાવવા માગતા હતા, જેથી જાગૃત થતી વિરાટ જનતાનું બળ સરકારની સાન ઠેકાણે લાવી શકે. 

આ માટે તેમણે મહારાષ્ટ્રમાં ગણપતિ ઉત્સવ અને છત્રપતિ શિવાજી મહારાજાના ઉત્સવો ઊજવવાનું ચાલુ 
કર્યું, અને તે દ્વારા લોકોને એકઠા કરી સરકારના જુલમો વિશે તેમને સભાન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેમશે 
“વરાજ મારો જન્મસિદ્ર અધિકાર છે' અને “સ્વરાજ પ્રાપ્તિ વગર આપલું જીવન અને ધર્મ નકામાં છે' તેવાં 
સુત્રો આપ્યાં1906). સરકારની આકરી ટીકા કરવા બદલ તેમને છ વર્ષની કેદની આકરી સજા કરવામાં આવી. 
તેમને માંડલેની જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા. તેમણે હોમરૂલ લીગની સ્થાપના (ઈ.સ. 1916) તેમજ તેની ચળવળમાં 
સક્રિય ભૂમિકા ભજવી. 
લાલા લજપતરાય 

શેર-એ-પંજાબ તરીકે જાણીતા લાલા લજપતરાય કિરોજપુરના કુકડે નામના ગામમાં જન્મ્યા. દયાનંદ 
સરસ્વતીએ શરૂ કરેલા આર્યસમાજથી તેઓ ખૂબ પ્રભાવિત થયા. તેમણે “ધી પંજાબી' અને “ધી પ્યુપિલ' જેવાં 
વર્તમાનપત્રો શરૂ કર્યા. પંજાબના ખેડૂતોની લડતની આગેવાની લેવા બદલ તેમને જેલની સજા કરવામાં આવી. 


59 


સીય આંધેલનો (1857-1919) 


સાથમન કમિશનનો વિરોધ કરતી વખતે પોલીસની લાઠીનો માર વાગતાં તેમને દવાખાનામાં દાખલ કર્યા, ત્યાં 
ટૂંકાગાળામાં (17 નવેમ્બર, 1928) તેમનું અવસાન ઘથું. 
બિપિનચંદ્ર પાલ 

તેમનો જન્મ બંગાળમાં સિલહર જિલ્લાના પ્યોલ ગામમાં થયો. બિપિનચંદ્ર પાલ, બંકિમચંદ્ર ચડોપાપ્યાય 
અને તેમના વર્તમાનપત્ર 'બંગ દરશન'થી ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા. શરૂઆતમાં તે બ્રહ્મોસમાજના સંપર્કમાં 
આવ્યા, તૈમણે બંગભંગ અને સ્વદેશી આંદોલનમાં સકરિષ ભૂમિકા ભજવી. તેમણે “ય્‌ ઇન્ડિયા' સાપ્તાહિક 
અને 'વંદે માતરમ્‌: વર્તમાનપત્ર શરૂ કર્યુ. તેમને પણ જેલવાસ ભોગવવો (ઈ.સ. 1907) પડ્યો હતો. 
બંગાળના ભ્રાગલા, (1005). 

વાઇસરૉય કર્ઝન 1899-1905 દ્વારા વિશાળ બંગાળ પ્રાંતમાં વહીવટી કાર્યકમતા લાવવાના બહાના હેઠળ 
બંગાળ (રાજયાની : ઢાકા) અને પશ્ચિમ બંગાળ (રાજધાની : કોલકાતા) એમ બે ભાગલા પડ્યા. એક જ. 
બંગાળી ભાષા અને સંસ્કૃતિ ધરાવતી પ્રજાએ આ ભાગલાનો સખત વિરોધ કર્યો. બંગભંગ (ઈ.સ. 1905) 
પાછળ કર્ઝનનો ઇરાદો સમગ્ર ભારતમાં સૌથી વધુ જાગૃત બંગાળી પ્રજાની - હિંદુ અને મુસ્લિમ પ્રજાની 
એકતાને તોડવાનો હતો. 


પશ્ચિમ બંગાળમાં બિહાર અને ઓરિસ્સાના પ્રાંતો મૂક્યા; જેની કુલ વસ્તી 5 કરોડ 30 લાખની ઘતી, 
જેમાં 4 કરોડ 40 લાખ હિન્દુઓ અને 90 લાખ મુસ્લિમો હતા. 

પૂર્વ બંગાળના નવા બનાવેલા પ્રાંતમાં આસામનો પ્રદેશ અને ઢાકા રાજશાહી, ચટગાંવ વગેરે પ્રદેશો, 
મૂકવામાં આવ્યા. તેની કુલ 3 કરોડ 20 લાખની વસ્તીમાં 1 કરોડ 80 લાખ મુસ્લિમો અને 1 કરોડ 40 લાખ 
હિન્દુઓ હતા. આમ, પૂર્વ બંગાળના નવા પ્રાંતમાં મુસ્લિમોની બહુમતી જાશીબૂઝીને રખાઈ કે જેથી 
બંગાળીભાષી હિન્દુઓ લઘુમતીમાં મુકાઈ જાય ! 

બંગાળી પ્રજા જ માત્ર નહિ પરંતુ ભારતના અન્ય લોકો પલ માનવા લાગ્યા કે, હિન્દમાં રાષ્ટ્રવાદનો 
જુવાળ જે જોરશોરથી શરૂ થયો છે તેને રોકવા માટે જ આ વિભાજન કરાયું છે. આથી (16 ઓક્ટોબર, 
1905) બંગાળ પ્રાંતના ભાગલાનો અમલ કરાયો. તે દિવસ સમગ્ર બંગાળ પ્રાંતમાં “રાષ્ટ્રીય શોકદિન' તરીકે 
મનાવાયો. સુરેન્દ્રનાથ બેનરજીએ પોતાના 'બંગાળી' છાપામાં “એક મોટી અને ભયંકર રાષ્ટ્રીય આપત્તિ' શીર્ષક 
દ્વારા પ્રજાની આંખ ખોલી નાખી. 
સ્વદેશી આંદોલન (1905) 

બંગભંગ અંતર્ગત (16 ઓક્ટોબર, 1905)તમામ વિદેશી માલના બહિષ્કારનું આંદોલન અને સ્વદેશી માલના 
ઉપયોગને ઉત્તેજન આપવાનું એલાન અપાયું. આ આંદોલનનાં મુખ્ય ત્રણ લક્ષણો હતાં (1) સ્વદેશી માલનો 
વપરાશ કરવો (2) વિદેશી માલનો બઝિષ્કાર કરવો અને (3) રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ લેવું. બંગભંગની લડતને આ. 
ત્રહ્ષ સ્વરૂપે ઉગ્ર અને વ્યાપક બનાવવાના હેતુથી એક લડત સમિતિની રચના કરવામાં આવી. એ સમિતિમાં 
સુરેનદ્રનાથ બેનરજી, બિપિનચંદ્ર પાલ, રાસબિહારી ઘોષ અને અરવિંદ થોષ વગેરે કૉંગ્રેસના આગળ પડતા 
નેતાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. સહીગુંબેશ, જાહેરસભાઓમાં પ્રવચનો, સરસો અને દેખાવો શરૂ કર્યા. 
સ્વદેશી માલને ઉતેજન આપવા માટે વિદેશી માલનો બહિષ્કાર માટેનું આંદોલન ઉગ્ર બન્યું. પૂરા એક વર્ષ માટે 
રાષ્ટ્રીય શોક'ની જાહેરાત કરવામાં આવી. સરકારી હોદાઓનો ત્યાગ કરવાની અપીલ કરવામાં આવી. 
આંદોલન ચલાવવા માટે મોટું ભંડોળ એકઠું કરવામાં આવ્યું. સ્વષંસેવકદબની રચના કરવામાં આવી. તમામ 
વર્ગના લોકોએ આ લડતને અભૂતપૂર્વ ટેકો આખો. વિદેશી માલ નહિ વાપરવાની લોકોએ જાહેરમાં પ્રતિજ્ઞા 
લીધી, ઇંગ્લેન્ડના કાપડ તથા અન્ય ચીજ-વસ્તુઓનો બહિષ્કાર કરવા વેચાણ કરતી દુકાનો ઉપર પિકેટિંગ 


60. 
(લાસ, ધેર 12, 


કરવામાં આવું. લડતને વધારે ઉગ્ર બનાવવા સરકારી અધિકારીઓ અને લડતનો વિરોધ કરનાર લોકોને ધોબી, 
વાળંદ, મોચી, રસોઈયા વગેરેની સેવાઓ મળતી બંધ થઈ. તેઓનો સામાજિક બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો. 
લોકોને સ્વદેશીનો ખ્યાલ સમજાવવા અખબારોમાં લખાણો, સરઘસો, જાહેરસભાઓ અને લોકગીતોનો આશરો 
લેવામાં આવ્યો, બંકિમચંદ્ર ચફ્રોપાધ્યાયનું 'આનંદમઠ' નવલકથાનું ગીત 'વંદે માતરમ્‌' ઠેરઠેર ગૂંજતું થઈ ગયું ! 
સરકાર તરફી વર્તમાનપત્રોએ પણ આ રાષ્ટ્રીય જુવાળની નોંધ લીધી. 


સ્વદેશી આંદોલનથી ભારતને ખૂબ લાભ થયો; જ્યારે વિદેશી માલના બહિષ્કારને પરિણામે ઈંગ્લેન્ડના 
વેપારને મોટો ફટકો પડ્યો. દા.ત., જૈસોર, બગુદા, ઢાકા, આરા, હજારીબાગ, નદિયા, માલદા અને બર્દવાન એમ 
ફક્ત 8 વેપારી કેન્દ્રોમાં સપ્ટેમ્બર, 1904માં ઇંગ્લેન્ડથી 76.200 રૂપિયાની ચીજવસ્તુઓની આયાત હિંદમાં થઈ 
હતી, તે થટીને 1905ના સપ્ટેમ્બરમાં ફક્ત 9700 રૂપિયાની થઈ ગઈ ! વિદેશી કાપડ લગભગ 3 કરોડથી વધુ 
મીટર ઓછું આયાત થયું. 1 કરોડ રૂપિયાના રૂ સૂતરની ઓછી આધાત થઈ. વિદેશી પગરખાંમાં 75 ટકા, 
સિગારેટની આયાતમાં 50 ટકા અને અન્ય ચીજવસ્તુઓની આયાતમાં પણ ભારે ઘટાડો થયો | આ ઘટાડો 
સ્પષ્ટરપે બહિષ્કાર અને સ્વદેશી આંદોલનની અસરનું જ પરિણામ હતું. પ્રેસ, શજ્મ વગેરે સરકારી જાહેર 
સાહસોમાં હડતાળો પડવાથી બ્રિટિશ સસ્કારને ભારે નુકસાન થયું. 


રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ 


બંગભંગની લડતમાં વિદ્યારથઓએ આગળ પડતો ભાગ ભજવ્યો. તેથી વિઘાર્થીઓને સામૂહિક દંડ કરવાથી 
માંડીને તેમને શાળા-કૉલેજોમાંથી કમી કરવા સુધીનાં પગલાં ભરવામાં આવ્યાં તેથી બંગાળમાં રાષ્ટ્રીય શાળાઓ 
સ્થાપવામાં આવી. બંગાળમાં ઈ.સ. 1907માં 25 રાષ્ટ્રીય માધ્યમિક શાળાઓ અને 300 રાષ્ટ્રીય પ્રાથમિક 
શાળાઓ હતી. રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની શાંતિનિકેતન વિદ્યાપીઠ આ દરમિયાન વિકાસ પામી હતી. 

બંગાળ ઉપરાંત હિંદના અન્ય પ્રદેશો પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, મુંબઈ, મદ્રાસ વગેરે પ્રાંતોમાં પણ 
લડતના પ્રત્યાઘાતો પડ્યા. ગુજરાતમાં પણ સ્વદેશીની લડતનો પડઘો પડ્યો હતો. 


મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના (1906), 


મુસ્લિમ લીગની સ્થાપનાનો વિચાર (ઈ.સ. 1906ના) સિમલા સંમેલનમાં રહ્યો છે. તે સમયના વાઇસરોય. 
મિન્ટો અને હિન્દી વજીર મોર્લેએ સાથે મળીને હિન્દના રાષ્ટ્વાદને કચડી નાખવાની યોજના બનાવી. મિન્ટોના 
સચિવે તે સમયના અલીંગઢ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ આર્કીબૉલ્ને જણાવ્યું કે, “જો સુષારા મેળવવા માટે 
મુસ્લિમોએ મળવું હોય તો, તેમણે અલગ મતાપિકારની માગણી કરવી હોય, તો વાઇસરૉય મુસ્લિમ 
પ્રતિનિષિમંડળને ખુશીથી મળશે.” 

પ્રિન્સિપાલ આર્કીબૉલો અલીગઢ કૉલેજના મંત્રીને આ અંગેનો પત્ર લખ્યો, જેમાં માગણીઓનો મુસદો તથા 
જરૂરી સૂચનો કર્યા હતાં. પત્ર મળતાં આગાખાનના નેતૃત્વ નીચે મુસ્લિમોનું એક પ્રતિનિધિમંડળ સિમલામાં 
વાઇસરોથને મળ્યું અને પોતાની માંગણીઓ સ્જૂ કરી. જોકે તેમણે કોમવાદની માગણીનો સ્વીકાર કર્યો નહિ. 
પરંતુ તે ધોરણે અલગ મતાષિકારની માગશી રજૂ કરવા મુસ્લિમોને સૂચન કર્યું, આમ, અલગ પ્રતિનિિત્વની 
માગણ્રી મુસ્લિમોની નહિ, પરંતુ અંગ્રેજોની નીતિની જ નીપજ હતી. મિન્ટોએ જ મુસ્લિમોને સહવોગી 
બનાવવાની નીતિની શરૂઆત કરી; તેથી તેમને કેટલાક લેખકો “મુસ્લિમ કોમવાદના પિતા' કહે છે. કોઈએ તો 
એમ પણ્ઞ લખ્યું છે કે, “પાકિસ્તાનના સાચા સર્જક મહંમદઅલી ઝીશ્ા કે રહિમતુલ્લા નહિ, પરંતુ મિન્ટો જ 
હતો.” એક અલગ મુસ્લિમ સંગઠનની રચના કરવા મુસ્લિમોના એક જૂથને સમજાવવા માટે અંગ્રેજો સફળ 

હા 


સીય આંધેલનો (1857-1919) 


રહ્યા. પરિજ્રામે મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના (ઈ.સ. 1906) થઈ. આ સંસ્થાની સ્થાપનામાં મુસ્લિમોના વડા 
આગાખાન, હાકાના નવાબ સલીમઉલ્લાખાં, વાઇસરૉય મિન્ટો અને તેના ખાનગમંત્રી ડનલોપ સ્મિથે મહત્ત્વની 
ભૂમિકા ભજવી. કરાંચી ખાતે (1907) તેનું વિગતવાર બંધારણ થડવામાં આવ્યું. લાહોર અધિવેશનમાં (ઈ.સ. 
1908) આ બંધારણને મંજૂરી આપવામાં આવતાં “અખિલ ભારતીય મુસ્લિમ લીગ'ની સ્થાપના થઈ. મુસ્લિમ 
બિરાદરો કૉંગ્રેસના વાર્ષિક અધિવેશનમાં હાજર ન રહે તે માટે કોંગ્રેસના અધિવેશનના દિવસોએ જ મુસ્લિમ 
ીગનું વાર્ષિક અધિવેશન ગોઠવવામાં આવતું. 
કૉંગ્રેસના ભાગલા-સુરત-1907 

નિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભા દ્વારા યોજવામાં આવેલાં (1905-1906) અધિવેશનોમાં જઠાલ અને મવાળ પક્ષ 
વચ્ચેની વિચારભિન્નેતા વધતી જતી હતી. આવા સંજોગોમાં 1906ના કોલકાતા અધિવેશનમાં ઉગ્રતાવાદીઓએ 
બાળગંગાધર ટિળકનું નામ સૂચવ્યું. જ્યારે મવાળવાદીઓએ દાદાભાઈ નવરોજીને અધિવેશનના પ્રમુખ બનાવવા 
આગ્રહ રાખ્યો. મહાસભાના આ ત્રેવીસમા અધિવેશનનું સ્થળ નાગપુર રાખવાનું નકકી થયું હતું, પરંતુ ત્યાં 
જહાલવાદી નેતઓનો. ભારે પ્રભાવ હોવાથી આ અધિવેશન સુરત મુકામે (27 ડિસેમ્બર, 1907) યોજાયું. 
જહાલવાદીઓ, લાલા લજપતરાયને પ્રમુખ બનાવવાના મતના હતા જ્યારે મવાળવાદીઓએ રાસબિહારી ઘોષને 
પ્રમુખપદે નીમવાની દરખાસ્ત કરી. જહાલવાદીઓ કોલકાતા અધિવેશનમાં પસાર કરવામાં આવેલા ઠરાવો ચાલુ 
રહે તે શરતે રાસબિહારી ઘોષને ટેકો આપવાની તૈયારી બતાવી. પરંતુ મવાળવાદીઓ આવી કોઈ બાંઢેધરી 
આપવા ઇંચ્છતા ન હતા. તેથી બંને પક્ષો વચ્ચે ઉગ્રતા વધી. છેવટે આ ઉગ્રતાએ મારામારીનું સ્વરૂપ ધારણ, 
કર્યુ. જહાલવાદીઓ મહાસભાથી અલગ થઈ ગયા. પરિણામે કૉંગ્રેસ જહાલ અને મવાળ એમ બે પક્ષોમાં 
વહેંચાઈ ગઈ. સુરતમાં મુલતવી રહેલું મહાસભાનું 23મું અધિવેશન પાછળથી મદ્રાસ મુકામે (8 [ડેસેમ્બર, 
1908) ડૉ. રાસબિહારી ધોષના વડપણ તળે મળ્યું; જેમાં મવાળવાદી વિચારજૂથનું પ્રભુત્વ છવાયેલું રહ્યું. 
મોર્લે-મિન્ટો ધારો (1909) 


અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટીના પ્રિન્લિપાલ આર્કબોલે મુસ્લિમ પ્રતિનિધિમંડળ પાસે વાઇસરૉય સમક્ષ 
મુસ્લિમોની માગણીઓ કરાવી. મુસ્લિમોની માગણીઓ મંજૂર રાખીને હિંદી વઝીર જ્હોન મોર્લે અને વાઇસરૉય 
મિન્ટોની અધ્યક્ષતા નીચે થડાવેલ મોર્લે-મિન્ટો ધારામાં મુસ્લિમોને 'અલગ મતદાર મંડળ' અનુસાર બ્રિટિશ 
હિંદના ઇતિહાસમાં સર્વપ્રથમ વખત ધર્મ, કોમ કે વર્ગને ધોરણે અલગ મતદાર મંડળ આપવામાં આવ્યું. તેને 
કારણે હિંદી રાજકારણમાં કોમવાદનું વિષ પ્રસ્યું. એટલું જ નહિ પરંતુ તેની બેવડી અને આડકતરી 
ચૂંટલરંપ્રથાને લીધે મધ્યસ્થ ધારાસભાના સભ્યો અને પ્રાથમિક મતદારો વચ્ચે કોઈ સંબંધ જ રહ્યો નહિ. આ 
અંગે બંધારણવિદ્‌ કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીએ તેને “હિંદની વિકાસ પામતી લોકશાહી ભાવનાનું ખૂન 
કરનાર સુધારો ગભ્રાવ્યો છે.” 


બંગભંગ રદ અને રાજધાનીનું સ્થાનાંતરણ (1911) 

બંગભંગ લડતનો પડઘો બ્રિટિશ પાર્લાગેન્ટમાં જબરજસ્ત પદ્વો અને પાર્લામેન્ટ પુનર્વિચારશ્ા કરીને માત્ર છ 
વર્ષ બાદ (ઈ.સ, 1911) બંગાળના ભાગલા ર૬ કરવાની ફરજ પડી. હિંદવાસીઓનો આ એક યાદગાર વિજય 
હતો. એકતા દ્વારા અને સંગઠિત રહીને આપણે શું સિદ્ર કરી શકીએ છીએ તેનો આ બોલતો પુરાવો હતો. આપણા 
દેશની ભાવિ રાષ્ટ્રીય લડતને ભાવિ ઇતિહાસ તથા ભવિષ્યની પેઢીઓને માટે પ્રેરણા અને પદાર્થયપાઠ બંગભંગનાં 
આંદોલનોએ પૂરાં પાડ્યાં. 


62 
(લાસ, ધેર 12, 


ષરઆંગણાની સ્થિતિ સંભાળી લેવાના ઇરાદા સાથે સરકારે બ્રિટેશ રાજવી જ્યોર્જ પંચમને હિંદની મુલાકાતે 
આમંત્રીને દિલ્હીમાં ભવ્ય દરબાર ભર્યો (12 ડિસેમ્બર, 1911). આ સમારંભમાં જ્યોર્જ પંચમના માધ્મમથી 
“બંગભંગ' રદ કરવાની તેમજ કાંતિકારી પ્રવૃત્તિના મથક બની જવા પામેલા કોલકાતાથી રાજધાની ખસેડીને દિલ્ડી 
લઈ જવાની જાહેરાત કરવામાં આવી. બંગાળના ભાગલા રદ થતાં કોમવાદી મુસ્લિમોએ સરકારની ભારે ટીકા સાથે. 
પોતાનો અજ્નગમો પ્રદર્શિત કર્યો અને સરકાર બહુસંખ્યક હિન્દુઓ આગળ ઝૂકી ગઈ છે એવો આક્ષેપ પણ કર્યો. 
હોમરૂલ આંદોલન (1916) 

જહાલવાદી નેતા બાળગંગાધર ટિળકને માંડલેની જેલમાં રાખવામાં આવ્યા, (ઈ.સ. 1908 થી 1914) અહીં 
ટિળક અને તેમના સાથીદારોને ખાતરી થઈ કે હોમ ૩લ (ગૃહસ્વરાજ) માટે આંદોલન કરવું જોઈએ, આથી 
તેઓએ પૂનામાં (28મી એપ્રિલ, 1916) હોમરૂલ લીગની સ્થાપના કરી. ટિળકે જાહેર કર્યું કે, “સ્વરાજ્ય મારો 
જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે અને તેને મેળવીને જ હૂં જંપીશ.” આમ તેમણે હોમરૂલ માટેનું આંદોલન શરૂ કર્યુ. 
શ્રીમતી એની બેસન્ટે પણ ચેન્નાઈ (મદ્રાસ) ખાતે (સપ્ટેમ્બર, 1916) “હોમરૂલ લીગ' ની સ્થાપના કરી. આ 
બંને સંસ્થાઓનો હેતુ બંધારણીય માર્ગ ગૃહસ્વરાજ (હોમરૂલ) મેળવવાનો હતો. ટિળકે પોતાનાં અખબારો 
'કેસરી' અને “મરાઠા'માં લેખો લખીને તથા ભાષણો આપીને હોમરૂલની તરફેશમાં લોકમત કેળવ્યો, આ 
દરમિયાન ટિળકને “લોકમાન્ય' તરીકે બિરદાવવામાં આવ્યા. 

એની બેસન્ટે “ધ કોમનવીલ' સાપ્તાહિક અને “ન્યૂ ઇન્ડિવા' દૈનિક દ્વારા હોમરૂલનો પ્રચાર કર્યો. કૉંગ્રેસ, 
મુસ્લિમ લીગ વગેરે સંસ્થાઓએ આ આંદોલનને ટેકો આપ્યો, મોતીલાલ નેહરુ, ચિતરંજનદાસ જેવા નેતાઓ, 
પણ આ આંદોલનમાં જોડાયા, સરકાર વિરૃદ્ઠ લખવા બદલ 'ધ કોમનવીલ' અને “ન્યૂ ઇન્ડિયા' બંધ કરવાની 
ફરજ પાડવામાં આવી. મદ્રાસ સરકારે એની બેસન્ટની ધરપકડ (જૂન, 1917) કરીને ઉટાકામંડમાં નજરકેદ 
રાખ્યાં. એની બેસન્ટને મુક્ત કરવા સમગ્ર દેશમાંથી માંગણી થઈ. સભાઓ અને સરસો દ્વારા ઠેર ડેર ભારે. 
વિરોધ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો. આથી એની બેસન્ટને છોડી દેવાની સરકારને કરજ પડી. અંતે (10મી ઓગસ્ટ, 
1917) બ્રિટિશ સરકારવતી હિન્દી વજીર મોન્ટેગ્યુએ જાહેર કરવું પડ્યું કે બ્રિટિશ સસ્કારનું ધ્યેય વહીવટીતંત્રમાં 
હિન્દીઓનું પ્રમાણ વધારવાનું તેમજ ભારતને જવાબદાર રાજ્યતંત્ર આપવાનું છે. હોમરૂલ લીગની શાખાઓ 
ઈંગ્લેન્ડ અને અમેરિકામાં પણ શરૂ થઈ હતી. 
આત્યંતિક રાષ્ટ્રવાદ 

રાષ્ટ્રીય આંદોલનની ત્રણ વિચારસરણીઓ જોવા મળે છે : (1) ઉદારવાદી (મવાળવાદી) (2) ઉગ્રવાદી 
(જહાલવાદી) અને (3) ઉગ્ર (અર્થાત્‌ આત્યંતિક) ક્રાન્તિકારી. જ્યારે પ્રથમ બે વિચારસરણીવાળા નેતાઓ 
પોતાના ઉદેશો સિદ્ધ કરવામાં નિષ્ફળ જતા લાગ્યા ત્યારે ભારતના નવઘુવાનોનો એક વર્ગ વિદેશી શાસનની 
ગુલામીમાંથી કોઈપણ ભોગે અને કોઈપણ રીતે (મોટે ભાગે હિંસાત્મક) આઝાદી મેળવવા માગતો હતો. ઉગ્ર 
ક્રાંતિકારી લડતના લડવૈયા માતૃભૂમિની સ્વતંત્રતા માટે હસતે મુખે બલિદાનો આપવા તત્પર હતા. તેઓ પ્રાણ 
આપી શકતા અને આઝાદીની પ્રાપ્તિ માટે બીજાનો પ્રાણ લઈ પણ શકતા હતા. 

ઉગ્ર કાંતિકારી ચળવળની શરૂઆત કર્ઝનના શાસનકાળથી શરૂ થઈ હતી. ચાકેકર ભાઈઓએ પૂનામાં 
પ્લેગ કમિશનર રેન્ડ અને તેના સાથીદાર એયર્સ્ટનનું ખૂન કર્યુ(1898). તે બંને ભાઈઓને ફાંસી આપવામાં 
આવી. વિનાયક સાવરકરે પૂનામાં 'અભિનવ ભારત સમાજ' નામની કાંતિકારી સંસ્થાની સ્થાપના કરી હતી. 

અમદાવાદમાં વાઇસરૉય મિન્ટો અને લેડી મિન્ટો ઉપર બે વખત બૉંબ ઝીંકામા (13મી નવેમ્બર, 1909). 
જોકે બંને વખતે તેઓ બચી ગયા. આ બોંબ પ્રથમ રાયપુર દરવાજા બહાર અને પછી તરત જ આસ્ટોડિયા 
દરવાજા અંદર કેંકાયા હતા. બોંબ ફેંકનારાઓમાં મોહનલાલ કામેશ્વર પંડયા (ડુંગળીચોર) અને એમના બે 
સાથીઓ પૂંજાભાઈ વકીલ તથા વસંતરાવ વ્યાસ હતા. જોકે સરકાર તેમને છેક સુધી પકડી શકી નહિ. 

63 


સીય આંધેલનો (1857-1919) 


બંગાળમાં સશસ્ર કાંતિદળનું સંચાલન અરવિંદ ધોષના ભાઈ બારીન્દ્ર ઘોષ અને સ્વામી વિવેકાનંદના ભાઈ 
ભુપેન્દરનાથ ક્તત કરી રહ્યા હતા. બારીન્દ્ર ઘોષે “અનુશીલન સમિતિ' નામની છૂપી કાંતિકારી સંસ્થાની સ્થાપના કરી. 
તેના થકી લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરની ટ્રેનને બોંબથી ઉડાડી મુકવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો (ડિસેમ્બર 1907), એજ રીતે 
હ્કાના મેજિસ્ટ્રેટ મિ. કિન્ઝઝફર્ડ પર બોંબ ફેંકવાના કાવતરા માટે ખુદીરામ બોઝ અને પ્રફુલ્લ ચાકી નામના બે 
બંગાળીઓ પકડાયા (ઈ.સ. 1908 ). જોકે પ્રફુલ્લ ચાકીએ તો ત્યાં ને ત્યાં જ રિવોલ્વર વડે આપઘાત કર્યો, પરંતુ 
ખુદીરામ પર કામ ચલાવી, તેમને ફૉસીએ લટકાવવામાં આવ્યાં. કોલકાતામાંથી બોંબ, ડાયનેમાઈટ, કારતુસો વગેરે 
પકડાયાં અને તે સંબંધમાં અરવિંદ ઘોષ, બારીન્દ્ર ઘોષ, હેમચંદ્રદાસ વગેરેની ધરપકડ કરવામાં આવી, જ્યારે કન્હાઈ 
દને ફાંસી આપવામાં આવી. પકડાયેલામાંથી નરેન્દ્ર ગોસાઈ 'તાજ'નો સાથી બન્યો પરંતુ તે કબૂલાત આપે તે 
પહેલાં તેના સાથીઓએ તેને વીધી નાખ્યો. ખુદીરામને પકડનાર પોલીસ ઈન્સ્મેક્ટર નંદલાલ તથા પોલીસ 
પ્રોસિક્યુટર આસુતોષ વિશ્વાસને ગોળીએ દેવામાં આવ્યા. 

પંજાબમાં કાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ બળવત્તર બની રહી. કેટલાક પંજાબી ક્રાન્તિકારી યુવાનો ગવર્નર જનરલ 
હાર્ડિનઝનું ખૂન કરવાના કાવતરામાં પકડાયા હતા. તેમાંથી ચારને ફાંસી આપવામાં આવી, મદ્રાસ અને 
પોંડિચેરી આત્યંતિક પ્રવૃત્તિનાં કેન્દ્રો હતાં. તિનીવેલીમાં વંચી આયરે ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ આશોનું ખૂન કર્યુ. 
આમ, બંગાળ અને મહારાષ્ટ્ર ઉપરાંત પંજાબ, રાજસ્થાન, બિહાર, ગુજરાત, મદ્રાસ, ઓરિસ્સા વગેરે પ્રાંતોમાં 
ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હતી. એ બાબતની નોંધ લેવી જરૂરી છે કે, આ ક્રાંતિકારીઓએ આડેધડ ગોળીઓ 
ચલાવી નહોતી પરંતુ જે અંગ્રેજ અધિકારીઓએ ભારતના લોકો પર ભારે અત્યાચારો ગુજાર્યા હતા તેમને જ. 
વીણી વીણીને ખતમ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. 
વિદેશોમાંની આત્યંતિક (ઉગ્ર) રાષ્ટ્રવાદી પ્રવૃત્તિઓ 

ભારતમાં ઉદભવેલી ઉગ્ર કાત્તિકારી પ્રવૃત્તિઓ ભારતની બહાર છેક ઇંગ્લૅન્ડ, કૅનેડા, અમેરિકા, જર્મની. 
ફાન, બર્મા (મ્યાનમાર), મલાયા, સિંગાપુર, કાબુલ (અફઘાનિસ્તાન), રશિયા વગેરે દેશોમાં પ્રસાર પામી હતી. 
આ પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય રીતે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા, સરદારસિંહ રાજ્ઞા, મૅડમ ભિખાઈજી કામા, મદનલાલ 
પીંગરા, વીર સાવરકર, મૌલાના અબ્દુલ, મૌલાના બશીર, ચંપક રમણ પિલ્લાઈ, ડો. મયુરસિંહ, ખુદાબખ્સ 
જેવા કાંતિકારીઓ સંકળાયેલા હતા. મદનલાલ પીંગરા નામના પંજાબી યુવાને લંડનમાં હિંદ સરકારના રાજદ્વારી 
અકસર સર વિલિયમ વાયલીનું ટ્રફાલ્ગર સ્કવેર પાસે (જુલાઈ, 1909) ભરબપોરે ખૂન કર્યું, તેને કાંસી 
આપવામાં આવી અને તેના સાથી વિનાધક સાવરકરને કાળાપાણીની સજા કરવામાં આવી. આ સમયે (ઈ.સ. 
1913 થી1916 સુધી), 

શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લાના માંડવીના વતની હતા. તેમણે ઇંગ્લેન્ડમાં કાંતિકારી પ્રવૃત્તિ શરૂ 
કરી હતી. તેમણે લંડનમાં “ઇન્ડિયન હોમરૂલ સોસાયટી' ની સ્થાપના કરી 
(ઈસ. 1905). આ સોસાયટીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ભારત માટે સ્વશાસન પ્રાપ્ત કરવાનો 
કતો. સંસ્થાના પ્રચાર માટે તેમણે 'ઇન્ડિયન સોશિયોલૉજિસ્ટ' નામનું સામયિક શરૂ 
કર્યુ, તેમણે “ઇન્ડિયન હાઉસ'ની સ્થાપના કરી. મદનલાલ પીંગરા, વિનાયક, 
સાવરકર અને લાલા હરદયાલ લંડન જઈ સ્થામજી કૃષ્ણ વર્માની સાથે જોડાયા. 
મદનલાલ ધીંગરા અને વિનાયક સાવરકરની પ્રવૃત્તિની માહિતી આપણે આગળ, 
જોઈ ગયા છીએ. લંડનમાં સ્હેવાનું સલામતીભર્યું ન લાગતાં શ્યામજી પેરિસ ગયા. 
થોડા સમય પછી (જિનિવા, ર્વિટ્ઝર્લન્) ગયા જ્યાં તેમનું (ઈસ. 1930) 
અવસાન થયું. તેમનાં પત્ની ભાનુમતી પ ત્યાં જ (ઓગસ્ટ, 1933) મૃત્યુ પામ્યાં. શ્યામજી કૃષક વર્મા 

વર 


ઉલવા, વોરલ 12 


મેંડમ કામા મૂળ ગુજરાત-નવસારીનાં હતાં. તેઓ મુંબઈ નિવાસી (પારસી સુધારક) 
સોરાબજી ફરામજી પટેલની પુત્રી અને રૂસ્તમ કામાનાં પત્ની હતાં. પાછળથી મેડમ 
ભિખાઈજી રુસ્તમ કામા (ઈસ. 1902) યુરોપ આવાં. તેઓ પૅરિસમાં કાંતિકારી પ્રવૃત્તિ 
સાથે સંકળાયાં. તેમણે (ઈ.સ. 1907) જર્મનીના સ્ટુર્ટગા્ડ શહેરમાં યોજાયેલી આંતરરાષ્ટ્રીય 
સમાજવાદી પરિષદમાં ભારતનો પહેલો ધ્વજ કરાવ્યો. તેમણે (20મી ફેબ્રુઆરી, 1909) 
લંડન ઈન્ડિયન સોસાયટીની મીટિંગમાં પ્રવચન કરતાં એ રેશમી ધ્વજ શ્રોતાઓ સમક્ષ રજુ 
પણ કર્યો હતો. એમાં સ્વદેશી અને “વંદે માતરમ્‌' એમ બે શબ્દો લખેલા હતા. 


મૅડમ કામા 


સરદારસિંહ રાણા ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્રના લીંબડી પાસેના કંથારિયા 
ગામના વતની હતા. તેઓ શાહી કુટુંબના અને લીંબડી રાજ્યના હકદાર, 
હોવા છતાંય લગભગ સ્વાતંત્ર-પ્રાપ્તિ સુધી પૅરિસ અને લંડનમાં રહીને 
ભારતની આઝાદ માટેનો પ્રવૃત્તિઓમાં સંલગ્ન રહ્યા. એમની આ બ્રિટિશ 
સસ્કાર વિરોધી પ્રવૃત્તિઓથી અકળાઈને કાઠિયાવાડના ગવર્નરના એજન્ટે 
બ્રિટિશ સરકારની સહમતીથી જાહેરનામું બહાર પાડીને (ઓકટોબર, 1911) 
ચશ્ાના બધા રાજકીય હક્ક છીનવી લીધા હતા અને બૌજા હૂકમ દ્વારા 
(મે, 1912) એમની લીંબડી રાજ્યની તમામ મિલકતો સરકારે જપ્ત કરી 
લીષી હતી. જોકે આ જપ્તીના હુકમનો અમલ એમના પિતા રેવાજી રતનસિંહ 
શશ્રાના અવસાન પછી કરવાનો હતો. 


સરદારસિંહ રાજ્ઞા 


અમેરિકાના કેલિફોર્નિયામાં “ઇન્ડિયન ઈન્ડિપેન્ડન્સ લીંગ' ની સંસ્થા સ્થપાઈ 

(1907) જેનું પાછળથી લાલા હરદધાળે “ગદર પાર્ટ' નામ આપ્યું. ચાર ભાષાઓમાં 'ગદર' સાપ્તાહિક શરૂ 

કચથું, આ પ્રવૃત્તિમાં તારકનાથ દાસ અને કરતારસિંહ પ જોડાયેલા. જર્મનીમાં ચંપક રમણ પિલ્લાઈએ “હિન્દી 

રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક દળ' ની રચના કરી. ઈરાકને વડું મથક બનાવી, ત્યાંથી ભારત ઉપર આક્રમણ કરવાની 
યોજના બનાવેલી. પરંતુ તેની બ્રિટિશ સરકારને જાણ થઈ ગઈ. 


અન્ય દેશોમાં કાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં પ્રસરી. 
અફઘાનિસ્તાનમાં તો રાજા મહેન્દ્ર પ્રતાપના 'રાષ્ટ્રીથ પ્રમુખ'પદે 
કામચલાઉ સ્વતંત્ર સરકારની રથના કરાઈ, જેમાં બરકતુલ્લા, 
આમિદુલ્લા, મૌલાના બશીર, શમશેરસિંહ, ડો. મથુરસિંહ વગેરે હતા. 
આ સરકારે રશિયા, ઈરાન, તુર્કી વગેરેમાંથી મદદ મેળવવા પ્રાસો 
કર્યા, તુર્કીના વડા અનવર પાશા અને ગવર્નરને પણ મળેલા, 'રેશમી 
રૂમાલ' ઉપર લખેલું “ગાલિબનામા' પડયંત્ર-તમામ મુસ્લિમોએ 
એકત્રિત સંગઠિત થઈ ખ્રિસ્તીઓના સામે જંગ માંડવો - એ પકડાઈ 
ગયું ! રાજા મહેન્દ્ર પ્રતાપે પોતાની સહીવાળી સોનાની પટ્ટી 
રશિયાના ઝારને મોકલાવેલી, જેમાં 'ઝારને ઈંગ્લેન્ડ સાથેના સંબંધો. 
તોડી નાખવા! જણાવેલું, રશિયાના કાન્તિવીર ટ્રોટસ્કીએ તો ભારતના 
કાંતિકારીઓને બધી જ મદદ કરવા વચન આપેલું. 

હક 


સીય આંધેલનો (1857-1919) 


બર્મામાં ક્રાન્તિકારી સોહનલાલ પાઠકે ભારતીય સૈનિકોને બળવો કરવા પ્રેરેલા; તો સિંગાપુરમાં ભારતીય 
લશ્કરમાં બળવો કરવા માટે ઉશ્કેરવામાં ક્રાંતિવીર ભાઈ પરમાનંદનો હાથ હતો, ઈરાનની મદદ મેળવવાના પણ 


પ્રયાસો કરાયા. કાંતિવીર સૂકી અંબાપ્રસાદનું મૃત્યુ તો ત્યાં જ થયેલું. જાપાનમાં રાસબિહારી ઘોષે પણ કાંતિકારી 
પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી, આમ, કાંતતિકારીઓએ વિદેશોમાં અંગ્રેજો વિરુદ્ઠ લાગણી જાગૃત કરવામાં પ્રેરક બળ પૂરું 
પાડ્યું. 


ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનાં અધિવેશનનાં સ્થળો (1885-1947) 
હહ 


(લાસ, ધેર 12, 


લખનૌ કરાર (1916) 


ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ લીગે (1913 પછી) પોતાનું નકારાત્મક વલણ બદલીને લખનૌમાં ભરાયેલ તેના 
વાર્ષિક અધિવેશનમાં જાહેર કર્યું કે, “તેનું ધ્યેય અન્ય કોમો સાથે રહીને હિંદ માટે સ્વશાસન સિદ્ધ કરવાનું 
છે.” કૉંગ્રેસ અને લીગે એકસાથે મુંબઈમાં અધિવેશન (1915) ભર્યું. ત્યારબાદ (ઈ.સ, 1916) લખનૌ 
મુકામે કોંગ્રેસ તથા મુસ્લિમ લીગનાં અધિવેશનો અલગ અલગ સ્થળે મળ્યાં. આ બંનેની સંકલન સમિતિઓએ 
ભેગી થઈને જે યોજના ઘડી તે લખનૌ અપિવેશનોમાં સ્વીકારાઈ. કોંગ્રેસ અને મુસ્લિમ લીગે સંઘુકતપણે 
સ્વીકારેલ ગદ ઢરાવ “લખનૌ કરાર” તરીકે ઓળખાયો. ગના કરાર મુજબ મધ્યર્મ ધારાસભામાં 80 ટકા 
ચૂંટાયેલા સભ્યો રાખવાની અને નિયુક્ત સભ્યોનું પ્રમાણ 20 ટકા રાખવાની માગણી કરવામાં આવી. કૉંગ્રેસે 
મુસ્લિમ લીંગ સાથે સમાધાન કરવા પંજાબ, બંગાળ તથા અન્વય પ્રાંતોમાં મુસ્લિમોને વસ્તીના પ્રમાણ કરતાં વધુ 
બેઠકો આપવાનું કબૂલ કર્યુ. તેથી હિંદુ-મુસ્લિમ વચ્ચે કોમી એકતાનું વાતાવરણ સર્જાયું. આ કરાર દ્વારા કૉંગ્રેસે 
અલગ મતદારમંડબોને સ્વીકૃતિ આપી. 


લખનૌ ખાતે મળેલા કોંગ્રેસના આ અધિવેશનમાં લોકમાન્ય ટિળકે હાજરી આપી, અંતે કોંગ્રેસનાં અલગ, 
પડેલાં મવાબવાદી તથા જહાલવાદી જૂથ એક થઈ જતાં રાષ્ટ્રવાદી ચળવળમાં નવું જોમ આવ્યું. 


ભારતની રાષ્ટ્રવાદી ચળવળના ઇતિહાસમાં 'લખનૌ કરાર' થણો મહત્ત્વનો ગણાય છે. આ કરારથી કૉંગ્રેસ 
તથા મુસ્લિમ લીગે રાજકીય પક્ષો તરીકે રાષ્ટ્રના હિતને મહત્ત્વ આપ્યું, તેથી સ્વરાજ માટેની લડતને બળ મળ્યું. 
શ્રોનટેગ્યુની જાહેરાત (ઓગસ્ટ, 1917) 

છિંદી વઝીર મોન્ટેગ્યુએ સરકારના અંતિમ ધયેય તરીકે હિંદને 'સાંસ્થાનિક સ્વરાજ' આપવા સંદર્ભ જાહેરાત 
કરી (20 ઓગસ્ટ, 1917). પરંતુ તેમાં રહેલી મર્યાદાઓ અને અનિશ્ચિતતાએ તેને નકામી પુરવાર કરી. જોકે, 
તેને લીધે આવેલો ધારો અર્થાત્‌ મોન્ટેગ્યુ-ચેમ્સર્ડ કે મોન્ટે-ફર્ડ ધારો (23 ડિસેમ્બર, 1919) પસાર થયો. આ 
ધારામાં દ્વિમુખી રાજ્યપદ્ધાતિ (1))811૪) જેવી પૂર્વે મિરઝાફરના બંગાળમાં અમલમાં મુકાયેલી નિષ્ફળ યોજનાનું 
પુનરાવર્તન કરાયું હોવા છતાં તે ભારતીય બંધારણનો ઘણો મહત્તવૂર્દ ધારો બની રહ્યો. 
મોન્ટેગ્ુ-ચેમ્સફર્ડ સુધારા (1919) 


મોન્ટેગયુ-શેમ્સફ સુધારામાં ધારાસભાઓમાંથી સૌધી ચૂંટણી દાખલ કરવામાં આવી. તેમની સત્તા વધારવામાં 
આવી. પ્રાંતોમાં અંશતઃ જવાબદાર રાજ્યતંત્રનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો. આમ પ્રાંતિક સ્વરાજ્ય તરફનું પ્રથમ, 
પગલું ભરવામાં આવ્યું. છતાં ગવર્નર જનરલની અને ગવર્નરોની અસાધારળ્ સત્તાઓ, કોમી અને વર્ગધિ 
મતદારમંડળો અને અબખામી હિરાજ્ય પદ્ધતિનો પ્રવેશ વગેરેને લીધે મોન્ટેગ્ુ-ચેમ્સર્ડ સુધારા સ્વીકાર્ય બન્યા 
નાહિ, છતાં અમૃતસર કૉંગ્રેસે (1919) મહાત્મા ગાંધીજીના આગ્રહને વશ થઈને મોન્ટગ્યુ-પેમ્સર્ડ સુધારાઓને. 
સહકાર આપતો ઠરાવ કર્યો. ત્યારબાદ નાગપુર અધિવેશન (1920) માં હવેથી ગાંધીજીના માર્ગદર્થનને. 
અનુસરવાનું ઠરાવવામાં આવ્યું, આથી જવાહરલાલ નેહરુ આ કોંગ્રેસને 'પ્રથમ ગાંધી કૉંગ્રેસ' કહે છે. ત્યારબાદ 
શરંગ્રેસની પ્રવૃત્તિઓનો ત્રીજો તબક્કો અથવા 'ગાંધીયુગનાં આંદોલનો' (1920-47) નો તબક્કો શરૂ થયો. 


67 


સષ્ીવ આંધેલનો (1857-1919) 


1. 


3. 


સ્વાધ્યાય 
નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત જવાબો આપો : 

(1) પાશ્ચાત્ય વિચારો તેમજ શિક્ષણનો હિંદ પરનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ રીતે સમજાવો. 

(2) ભારતના ભવ્ય ભૂતકાળના પુનઃ સંશોધનની પ્રક્રિયાનો ખ્યાલ આપો. 

(3) છિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાની પ્રારંભિક (ઈ.સ, 1885 થી 1905) કાર્યવાહીનો સંક્ષિપ્ત અહેવાલ આપો, 
(8) બંગભંગનું આંદોલન શા માટે શરૂ થયું ? તેનાં મુખ્ય પરિશ્ામોની ચર્ચા કરો. 

(8) ભારતમાં કાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓની માહિતી આપો. 

(6) વિદેશોમાં કાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓની વિગતો દર્શાનો. 


અ વિભાગમાં વર્તમાનપત્રોનાં નામો અને બ વિભાગમાં તે વર્તમાનપત્ર શરૂ કરનારનાં નામો દર્શાવ્યા 
છે. વિભાગ અ ની વિગતો વિભાગ બ ની વિગતો સાથે સાચી રીતે જોડો : 
અ બ 
(1) “સરી' (1) બિપીનચંદ્ર પાલ 
(2) “વી પંજાબી' (2) એની બેસન્ટ 
(3) “વંદે માતરમ્‌' (3) અરવિંદ યોષ 
(4) “યૂ ઇનિયા' (4) બાળગંગાધર ટિળક 
(5) “ઇન્ડિયન સોશિયોલૉજિસ્ટ (5) લાલા લજપતરાય 


(6) શામજી કૃષ્ણ વર્મા 

આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર આપો : 
(1) મવાળવાદી નેતા કોશ હતા ? 

(અ) એની બેસન્ટ (બ) મોતીલાલ નેહરુ (ક) ગોપાળકૃષ્ણ ગોખલે (5) બાળગંગાધર ટિળક 
(2) “સ્વરાજ મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે” - એ સૂત્ર કોણે આપ્યું ? 

(અ) લાલા લજપતરાય (બ) બાળગંગાધર ટિળક 

(ક) ભિષિનચંદ્ર પાલ (૭) ગોપાળકૃષ્્ ગોખલે 
(3) શાથમન કમિશનનો વિરોધ કરતી વખતે પોલીસના લાઠીમારથી કોનું અવસાન થયું હતું ? 

(અ) બાળગંગાધર ટિળક (બ) ગોપાળકૃષ્ણ ગોખલે (ક) લાલા લજપતરાય (ડ) બિપિનચંદ્ર પાલ 
(4) લંડનમાં 'ઇન્ડિયન હોમરૂલ સોસાથટી' ની સ્થાપના કોણે કરી હતી ? 


(અ) મદનલાલ ધીંગરા (બ) શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા 
(ક) સાવરકર (ડ) સરદારસિંહ રાણા 
(5) મોહનલાલ કામેશ્વર પંડ્યાએ કોના પર બૉંબ કેંકયા હતા ? 
(અ) વાઇસરૉય મિન્ટો અને લેડી મિન્ટો (બ) ન્યાયાધીશ કિંગ્સરફર્ડ 
(ક) ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ આશો (૭) કર્નલ વાયલી 
૦ 
48 


(લાસ, ધેર 12, 


9 સ્વરાજ માટેનો સંઘર્ષ (ઈ.સ. 1919-1947) 


ભારતીથ સ્વાતંત્ર સંગ્રામમાં ઈ.સ. 1919 થી ઈ.સ. 1947 સુધીના સમઘને 'ગાંધીયુગ' કહેવામાં આવે છે, કારણ, 
કે, આ આખાય કલક પર મહાત્મા ગાંધી છવાયેલા રહ્યા છે. તેમનાં મૂલ્યો, વિચારો અને કાર્યપ્રળાલીનો તથા તેમનાં 
સામાજિક, ધાર્મિક, નૈતિક અને આર્થિક વિચારોનો પ્રભાવ આ સમગ્ર અવધિ દરમિયાન ખાસ જોવા મળે છે. 
ઈ.સ. 1919 અને ઈ.સ. 1935માં કરાયેલાં બંધારણીય પરિવર્તનો 

પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પૂર્ણ થયા બાદ બ્રિટિશ સરકારે મોન્ટેગયુ-ચેમ્સકોર્ક ધારો આખો. મોન્ટેગ્યુએ ભારતમાં સ્વશાસન, 
આપવાની જાહેરાત કરી (ઈ.સ. 1917) હતી. જોકે, આ ધારામાં આનું કોઈ સ્વશાસન આપવાપાં આવ્યું ન હતું. તેમણે. 
આ ધારામાં શીખોને અલગ મતદારમંડળ આપ્યં. પ્રત્યશ ચૂંટણપ્રથા આપી અને પ્રાંતોમાં દવિમુખી શાસન પદ્ધતિ આપી. 
જોકે, તેનાથી ભારતીયોને કોઈ લાભ થયો નહીં. ગાંધીજીને એ ખાતરી થઈ કે અંગ્રેજો કાયદાકીય દષ્ટિએ કશું આપવા 
તૈયાર નથી. 

સવિનય કાનૂનભંગની ચળવળ દરમિયાન (ઈસ. 1931) ગાંધીજી અને ઈરવીન વચ્ચે કરાર થતાં બીજી 
ગોળમેજી પરિષદ ભરાઈ તેમાં ગાંધીજીએ ભાગ લીધો. અંગ્રેજ સરકારે આ પરિષદમાં અનુસૂચિત જાતિને અલગ 
મતદારમંડળ આપવાનો આગ્રહ કર્યો, ગાંધીજીએ તેનો વિરોધ કર્યો. ગાંધીજી ભારત પાછા ફરતાં તેમની ધરપકડ 
કરવામાં આવી અને પૂનાની થરવડા જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા. બ્રિટિશ વડઠ્રધાન રેષ્છે મોકડોનેલે (ઈ.સ. 1932) 
પોતાનો પ્રસિદ્ધ કોમી ચુકાદો જાહેર કર્યા. જેમાં અનુસૂચિત જાતિને ભારતીય વિધાન પરિષદમાં અલગ બેઠકો 
આપવામાં આવી હતી. આ ચુકાદાની વિરુદ્ધ મહાત્મા ગાંધીએ આમરલ્ાંત ઉપવાસ શરૂ કર્યા. છેવટે આંબેડકર સાથે 
સિંદુ મહાસભાની સમજૂતી થતાં કોંગ્રેસે અનુસૂચિત જાતિને સરકાર કરતાં પણ વધારે બેઠકો આપવાનું ઠરાવતાં 
કોમી ચુકાદાનો વિરોધ કર્યો. કરી એક વખત સવિનય કાનૃનભંગની ચળવળ શરૂ થતાં બ્રિટિશ સરકાર મુશ્કેલીમાં 
મુકાઈ, પરિલ્ામે તેશે આગામી સુધારાની બ્લૂ પ્રિન્ટ સમું શ્રેતપત્ર બહાર પાડ્યું (ઈસ. 1933). આ શ્ચેતપત્રને 
આધારે ઈ.સ, 1935નો પ્રતિક સ્વાયત્તતા ધારો ઘડવામાં આવ્યો. આ ધારામાં હિમુખી શાસન પદ્ધતિને કેન્‍દ્રમાં લાગુ 
કરવામાં આવી, પ્રાંતોને ચૂંટાયેલા સભ્યો સાથે સ્વાયત્તતા આપવામાં આવી. પરિણામે છ જેટલા પ્રાંતોમાં ઈસ. 
1937ની ચૂંટણી પ્રમાણે કોંગ્રેસની સરકાર અસ્તિત્વમાં આવી, આ ધારા અનુસાર સૂચિત સમવાયતંત્ર થડવામાં 
આવ્યું હતું. પરંતુ તેની સૌથી વિચિત્ર બાબત એ હતી કે તેમાં અડધા સભ્યો બ્રિટિશ પ્રાતોના ચૂંટાયેલા હતા જ્યારે 
અડધા દેશી રજવાડાના પ્રતિનિધિઓ હતા. દેખીતી રીતે તેમલે સૂચિત સમવાયતંત્ર અને પ્રાતિક સ્વાયત્તતા દાખલ 
કર્યાં પરંતુ ગવર્નર અને ગવર્નર જનરલને એટલી વિશાળ સત્તાઓ આપવામાં આવી હતી કે તેઓ કોઈપણ 
કાધદાને નાબૂદ કરી શકે. તેમને ખાસ વિટો વાપરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો હતો. 

ઉપરોક્ત બંને કાયદાઓ પ્રત્યાઘાતી સ્વરૂપના હોવા છતાં ભારતના બંધારણીય ઇતિહાસમાં તેનું વિશિષ્ટ 
સ્થાન છે. મોન્ટાડ (1919) કાયદાએ પ્રત્યક ચૂંટણીપ્રથાનો પ્રારંભ કરી આપ્યો તો ભારત સરકાર અધિનિયમે 
(1935) ભારતને પ્રાંતિક સ્વાયત્તતા આપી. આ જ વર્ષે જ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના થઈ એ દર્શાવે 
છે કે ભારત આર્થિક સ્વતંત્રતા તરક ઝડપથી ગતિ કરી રહયું છે. 
મહાત્મા ગાંધીજી અને સ્વાતંત્રય ચળવળ, તેમના સત્યાગ્રહ અને અહિંસા અંગેના વિચારો 

વિશ્વમાં ભારતીય સ્હતંત્રતાસંગ્રામ અનોખો છે. 20મી સદીનો પૂર્વાર્ધ દુનિયાભરમાં બે મહાયુદ્ધો અને 
સરમુખત્યારશાહીની દર્દનાક હિંસાથી ભરેલો છે. ત્યારે ભારતમાં સત્ય અને અર્હિસાના પાયા પર માનવયેતનાને 
સંકોરી તેલે સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિ તરક લઈ જવાનું મહાન કાર્ય ભારતમાતાના વીર સપૂત મહાત્મા ગાંધીએ કયું. 

રાષ્ટ્રપિતા અને બાપુથી પ્રષ્યાત મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધીનો જન્મ ગુજરાતમાં પોરબંદર ખાતે (ઈ.સ. 1869). 


69 


સાજ મટેનો કર્ય (ઈક. 19191947) 


થયો હતો. બ્રિટનની યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદાની ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરી ભારત પરત કર્યા. 
ત્યારબાદ વકીલાત કરવા દક્ષિણ આફ્રિકા પહોંચઆા (1893). દક્ષિશ આફ્રિકામાં રંગભેદ 
અને સામાજિક અસમાનતા સામે ન્યાયની ઉચ્ચ ભાવના સાથે લડતનો પ્રારંભ કરવો. 
ભારતમાં અસ્પૃશ્યો જેવી હાલત દક્ષિણ આક્િકામાં ભારતીયોની હતી. તેમને કોઈ માનવ 
અષિકારો મળ્યા ન હતા. ગાંધીજીએ દક્ષિણ આક્રિકામાં સત્ય અને અહિંસા પર 
આધારિત સત્યાગ્રહ નામનું મહત્તપૂર્ણ આંદોલન ચાલુ કર્યું, ગાંધીજી હિંસાને કાયરપલું 
ગણતા. તેમણે લખ્યું હતું અહિંસા માનવજાતિનો ધર્મ છે જ્યારે હિંસા પશુનો ધર્મ છે. 

ગાંધીજીનો દૃષ્ટિકોલ્ર એ રીતે પણ મહત્વપૂર્ણ હતો કે તેઓના વિચાર અને આચારમાં કોઈ અંતર ન હતું. 
સત્ય અને અહિંસા માત્ર ભાષણ અને લેખો માટે ન હતાં, રોજબરોજના જીવન માટે પલ હતાં. ગાંધીજીને જનતા 
પર અને તેમના સંઘર્ષની ક્ષમતા પર અતૂટ વિશ્વાસ હતો. 46 વર્ષની વયે તેઓ જ્યારે (ઈ.સ. 1915) ભારત 
આવ્યા ત્યારે ભારતવાસીઓમાં તેમના પ્રત્મે અપાર પ્રેમની લાગણી હતી. તેમનાં કાર્યોથી તેઓ ભારતમાં ખાસ્સા 
પરિચિત થઈ ચૂકયા હતા. ત્યારબાદ (ઈ.સ. 1916 સુધી) તેમણે ગોપાલકૃષ્ઠ્ ગોખલેની સલાહથી ભારત ભ્રમણ 
કર્યું અને (ઈસ. 1916માં) અમદાવાદ મુકામે કોચરબ આક્ચમની સ્થાપના કરી. ત્યારબાદ અમદાવાદમાં જ (ઈસ. 
1917-18) સાબરમતી આક્ચમની સ્થાપના કરી. અહીં એમલે સત્ય અને અહિંસાને વ્યાવહારિક સ્વરૂપ આપવાનું 
કાર્થ કર્યુ. પોતાના સતના પ્રયોગોનો તેમણે અહીયાં પ્રારંભ કર્યો. મહાત્મા ગાંધીએ ભારતમાં આવ્યા બાદ પ્રજાકીય 
લડતની શરૂઆત કરી. તેમણે આ પ્રકારનો પ્રથમ સત્યાગ્રહ (ઈ.સ. 1917) ચંપારણમાં કર્યો. ચંપાર્રમાં ગળીની 
ખેતી સાથે સંકળાયેલા ખેડૂતો તીન કઠિયા પ્રથાનો ભોગ બન્યા હતા. તેમણે તેમની જમીનના 3/20 ભાગ પર 
ફરજિયાતપણે ગળીની ખેતી કરવી પડતી હતી અને અંગ્રેજ માલિકો નક્કી કરે તે જ ભાવે વેચવી પડતી હતી. આ 
પ્રથાથી ગરીબ અને બેહાલ થયા હતા. ગાંધીજીના દકષિણ આક્િકા સત્યાગ્રહ વિશે સાંભળીને ચંપારણના ખેડૂત 
આમેવાનોએ ગાંધીજીની સહાય માંગી અને તેમણે ત્યાં આવવા આમંત્રજ્ન અપાવું. ગાંધીજીએ ત્યાં જઈ વિસ્તૃત 
તપાસ કરી ખેડૂતોનું નેતૃત્વ લીધું. સરકારે એક તપાસ સમિતિ નીમીને ગાંધીજીને ત્યાંના સભ્ય બનાવ્યા અને 
ખેડૂતોની સમસ્યા દૂર થઈ. ભારતમાં સત્યાગ્રહનું આ પ્રથમ આંદોલન સફળ થયું. એટલું જ નહીં ગાંધીજએ 
ભારતીય ખેડૂતના ભયંકર ગરીબીભર્યા જીવનને નજાકથી જોયું અને આજીવન તેમના માટે કામ કરવાનું નકકી કુ 

ચંપારણ સત્યાગ્રહ બાદ (ઈ.સ. 1918) અમદાવાદના મિલમજૂરો અને મિલમાલિકો વચ્ચે થયેલા વિવાદમાં 
બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાનકારીની ભૂમિકા ભજવી તેમણે મજુરોને હડતાળ પર જવા સલાહ આપી અને હિંસાથી 
દૂર રહેવા જણાવ્યું. એટલું જ નહીં પ્રથમ વખત તેમણે ઉપવાસ શસનો પ્રયોગ કર્યો. ગાંધીજીના ઉપવાસ 
આંદોલનને કારણે મિલ-માલિકો નરમ પડ્યા અને મજૂરોની મજૂરી વધારવા માટે સહમત થયા. 


માંપીજી 


એ અરસામાં જ (ઈ.સ. 1918) ગુજરાતના ખેઠા મુકામે ખેડૂતોના પ્રશ્ને ગાંધીજીએ મહત્તપૂર્ણ સત્યાગ્રહ, 
કર્યો. અતિવૃષ્ટિને કારણે પાક નિષ્ફળ જતાં સરકાર પૂરેપૂરું મહેસૂલ ઉઘરાવવા ઉગ્ર બની હતી. ગાંધીજીએ જ્યાં 
સુષી મહેસૂલમાં છૂટ ન મળે ત્યાં સુધી ખેડૂતોને મહેસૂલ ન ભરવા જણાવી સત્યાગ્રહ શરૂ કર્યો. સરકારે જ્યારે 
માત્ર ધનાદ્ય ખેડૂતો પાસેથી મહેસૂલ ચૂકવવાનો આગ્રહ રાખ્યો ત્યારે જ ગરીબ ખેડૂતોને મઢેસૂલમાં છૂટ આપી 
ત્યારે આ આંદોલન પાછું ખેંચાયું. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ગાંધીજીના પ્રખર અનુયાયી બન્યા હતા. 

ગાંધીજીનાં માર્ગદર્શન અને ફિલસૂકી પ્રમાણે બારડોલી ખાતે વલ્લભભાઈ પટેલે મહત્તવપૂર્ક ખેડૂત આંદોલન 
કરી સફળતા પ્રાપ્ત (ઈ.સ. 1928) કરી હતી. 
રચનાત્મક કાર્યકમો, રૉલેટ એક્ટના વિરુદ્ધમાં ચળવળ, 

પ્રથમ વિશ્વધુદ્માં કાંતિકારીઓ વિરૃદ્ધ આકરા કાયદાઓ પસાર કરવામાં આવેલ હતા. જેમાં કાંતિકારીઓને 


કોઈપણ પ્રકારના ગુના વગર પકડીને જેલમાં ઠાંસી દેવામાં આવતા હતા અતે તેમના પર અત્યાચાર કરવામાં 
70 


ઇલહાય, પોર 12 


આવતા. ભારતીયોને એવો વિશ્વાસ હતો કે યુદ્ધ બાદ સરકાર આવા કાયદાઓ પરત ખેંચશે. પરંતુ આવા 
અત્યાચારી કાયદાને સરકારે રૉલેટ એક્ટ બનાવી માર્ચ 1919માં પસાર કરતાં ભારતવાસીઓ ચોંકી ગયા. આ 
કાયદા અનુસાર કોઈપણ ભારતીય ઉપર અદાલતમાં કામ ચલાવ્યા સિવાય તેમને જેલમાં પૂરી શકાતા હતા. 
ોલેક્ટ કાયદા ભારતવાસીઓ માટે અત્યંત ધૃશાસ્પદ હતો. યુદ્ધ દરમ્યાન સરકારે ભારતવાસીઓને સ્વશાસન 
આપવાની હૈયાધારણ આપી હતી તેને બદલે આ કાયદા દ્વારા લોકોની ભાવના સાથે તેલે દ્રોહ કર્યો હતો. 
ગાંધીજીએ આ કાયદાને કાળો કાયદો કહ્યો અને તેનો વિરોધ કરવા ભારતીય સ્વાતંત્રતાસંગ્રામનું નેતૃત્વ 
પોતાના હાથમાં લીધું. એમફે એક સત્યાગ્રહ સભા રચીને (ઈ.સ. 1919) જેલ બરો આંદોલન શરૂ કું. 
સલેક્ટ એક્ટની વિરુદ્ધમાં ગાંધીજીએ સત્યાગ્રહ શરૂ કર્ય. 
જલિયાંવાલા બાગનો હત્યાકાંડ 

સૅલેક્ટ એક્ટ વિરુદ્ધ મહાત્મા ગાંધીનો સત્યાગ્રહ કચડી નાખવા સરકારે આકરાં પગલાં ભર્યા. મુંબઈ, 
અમદાવાદ, કોલકાતા, દિલ્હીમાં સત્યાગ્રીઓ ઉપર ગોળીઓ વરસાવતાં. (6 એપ્રિલ 1919) ગાંધીજીએ 
રાષ્ટ્રાપી હડતાળનું આહવાન કર્યું હતું. લોકો સ્વેચ્છાથી તેમાં મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. સસકારે લોકોના 
વિરોધનો સામનો કરવા ધારા-144નો અમલ શરૂ કર્યો. ખાસ કરીને પંજાબમાં આ સમયે સ્થિતિ સ્ફોટક હતી. 
પંજાબના અમૃતસરમાં (13 એપ્રિલ 1919) વિશાળ જનસમૂહ પોતાના લોકપ્રિય નેતાઓ ડૉ. સૈકુદીન કિચલુ 
અને ડૉ, સત્યપાલની ધરપકડનો વિરોધ કરવા એકઠો થયો હતો. જલિયાંવાલા બાગમાં વૈશાખીના તહેવારને 
અનુલક્ષીને અનેક લોકો આવ્યા હતા. નિઃશસ્ લોકોના સમૂહ ઉપર અમૃતસરના લશ્કરી કમાન્ડર જનરલ ડાયરે. 
ગોળીઓ વરસાવી, જાં સુધી લશ્કર પાસે ગોળીઓ સમાપ્ત ન થઈ ત્યાં સુધી ગોળાબાર ચાલતો રહ્યો. એક 
હજાર જેટલા લોકો આ ગોળીબારમાં મૃત્યુ પામ્યા અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા એટલું જ નહીં સરકારે 
પંજાબમાં માર્શલ લો લગાવી લોકો પર અપાર અત્યાચાર કર્યા. આ ઘટનાએ સમગ્ર ભારતવાસીઓને ક્ષુબ્ધ બનાવ્યા. 
સમગ્ર દેશમાં ભયનું વાતાવરણ વ્યાપી ગયું. સાપ્રાજ્યવાદી શાસનનો ભયંકર વિરોષ થયો. આ ઘટનાથી વ્યથિત થઈ 
ગાંધીજીએ સરકાર દવારા અપાયેલો “કેસે હિંદ'નો ઇલકાબ ત્યજી દીધો જ્યારે રવીન્દ્રનાથ ટાગોરે નાઈટની પદવી પાછી આપી. 
ખિલાફત અને અસહકારનાં આંદોલનો 

પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં તુર્કી જર્મનીને પક્ષે લડી રહયું હતું. ભારતીય મુસ્લિમો તુર્કના તુર્કી સુલતાનને ઇસ્લામ 
ધર્મના ધાર્મિક વડા માનતા હતા. તેમના મતે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં હારેલ તુર્કી વિરુદ્ધ જે કોઈ સંધિ કરવામાં આવે 
તેમાં ઇસ્લામિક પ્રમુખ એટલે કે ખલીફાની સ્થિતિને કોઈ આંચ આવવી જોઈએ નહીં. ભારતીય મુસ્લિમોના 
અગ્રણી અલીભાઈઓ (મુહમ્મદ અલી અને શૌક્તઅલી), મૌલાના આઝાદ, હકીમ અજમલ ખાં અને હસરત 
મુહાનીના નેતૃત્વમાં એક ખિલાફત સમિતિની નિમણુક કરવામાં આવી. તેમશે બ્રિટન વિરૃદ્ધ રાષ્ટ્રવ્યાપી 
ખિલાકત આંદોલન કરવાનું નકી કર્યું. દિલ્હીમાં નવેમ્બર 1919માં અખિલ ભારતીય ખિલાકૃત સંમેલન મળ્યું 
જેમાં સરકાર તેમની માંગોનો સ્વીકાર ન કરે તો સરકાર સાથે અસહયોગ કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. 
તેમણે કૉંગ્રેસના આંદોલનને ટેકો જાતેર કર્યો. ગાંધીજ અને તિલકે ખિલાફત આંદોલનને નિંદુ-મુસ્લિમ એકતા 
સ્થાપિત કરવા માટેનો સોનેરી અવસર ગણાવી ટેકો આપ્યો. તેમણે ખિલાકતને અને પંજાબના અત્યાચારને 
સાથે રાખી બ્રિટિશરો વિરૃદ્ધ લડવાનું નેતૃત્વ લીધું. સરકારે સૉલેક્ટ કાયદા અંગે વિચારવા અને પંજાબની 
ઘટનાઓ પર કાર્ય કરવાનું વિચારવાને બદલે લોકો પર અત્યાચાર ચાલુ રાખ્યા. તેથી (જુન 1920) 
અલ્ઠાબાદમાં તમામ પક્ષોએ ભેગા મળી સરકાર વિરુદ્ધ આંદોલન કરવાનું નક્કી કર્યું. છેવટે (31 ઓગસ્ટ 
1920) ખિલાકત આંદોલને આ અસઠકારની લડતનો પ્રારંભ કર્યો. 

કોંગ્રેસે 1920ના કોલકાતા અમિવેશનના અસહકારના આંદોલનનો ઠરાવ પસાર કર્યો. જયાં સુધી પંજાબના 
અત્યાચારો અને ખિલાકતની માંગ સંતોષાય નહીં ત્યાં સુધી સરકારનો અસઠકાર કરવાનું નક્કી કરવામાં 

ત 


સાજ મટેનો શ્ય (ઈક. 19191947) 


આવું. ગાંધીજીએ (ડિસેમ્બર 1920) નાગપુર કોંગ્રેસમાં ઘોષણા કરી કે સામ્રાજ્યને નષ્ટ કરવું પ્રત્યેક 
ભારતીયનું પરમ કર્તવ્ય છે. નાગપુર અધિવેશનમાં કોંગ્રેસે અસહકાર આંદોલનનો મુસદો થડી કાઢયો. ગાંધીજીને 
કારણે આજ સુધી ઉપલા વર્ગ સાથે કામ કરનાર કોંગ્રેસનું સ્વરૂપ બદલાયું અને તે નિર્ષન લોકો સુધી એટલે કે 
સામાન્ય લોકો સુધી પહોંચું. વિદેશી શાસનથી મુક્તિ માટે જે રાષ્ટ્રીય સંઘર્ષ શરૂ થયો તેમાં સામાન્ય લોકોએ 
મોટા પ્રમાણમાં હિસ્સો લીધો. જનતાએ ગુલામી મનોવૃત્તિનો ત્યાગ કર્યા. હિંદુ-મુસલમાન એકતા સ્થપાઈ. 
ત્યારબાદ (ઈ.સ. 1921-22) અસહકારના મહત્ત્વપૂર્ણ આંદોલનથી દેશનો મોટો ભાગ ગુંજી ઊઠ્યો. હજારોની 
સંખ્યામાં વિલાર્યીઓએ સરકારી શાળા-કૉલેજો છોડી રાષ્ટ્રીય કેબવજ્ષી આપતી સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ લીધો. આ 
સમે અલીગઢમાં જામિયા-મિલિયા-ઇસ્લામિવા (રાષ્ટ્રીવ મુસ્લિમ વિશ્વવિઘાલય), બિહાર વિધાપીઠ, કાશી 
વિદ્યાપીઠ અને ગૂજરાત વિલાપીઠની સ્થાપના થઈ. સકડો વકીલોએ પોતાની ધીક્તી વકીલાત છોડી 
સ્વતંત્રતાસંગ્રામમાં ઝુકાવ્યું, જેમાં મોતીલાલ નેહરુ, સરદાર પટેલ, [િતરંજન દાસ અને રાજેન્દ્રાસાદનો સમાવેશ 
થાય છે. આ આંદોલનમાં ઔઓએ મહત્તપૂર્ણ ભાગ ભજવ્યો હતો. તેમણે પોતાના કિંમતી દાગીના 
સતતંત્રતાસંગ્રામમાં દાન કરી દીધા હતા. 


અસહકારનું આંદોલન ચલાવવા તિલક સ્વરાજ્ય કંડ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું. વિદેશી વસ્રોનો 
બહિષ્કાર અને ખાદીપ્રવૃત્તિ આ આંદોલનનું મહત્તપૂર્ણ તત્વ હતું, કોંગ્રેસે સમગ્ર ભારતભરમાં આ આંદોલનનો 
પ્રચાર-પ્રસાર કરવાનું નકકી કર્યુ. તો સરકારે રાષ્ટ્રવાદીઓની ધરપકડ કરવાનું અને દમન ગુજારવાનું કામ ચાલુ 
કર્યું. લગભગ 3 હજાર જેટલા લોકોને જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા. બ્રિટનના પ્રિન્સ ઓફ વેલ આ સમયે ભારત 
આવ્યા ત્યારે તેમનો પણ વિરોધ કરવામાં આવ્યો, ગાંધીજી જનતાના આ અડિંસક આંદોલન બાદ નાકરની 
ચળવળ ચલાવવાના હતા. લોકો સતત મોટી સંખ્યામાં આંદોલનમાં જોડાઈ રહ્યા હતા. પરંતુ સંયુક્ત પ્રાંતના 
ગોરખપુર જિલ્લામાં ચૌરીચોરા નામના ગામમાં (5 કૅબ્રુઆરી, 1922) 3 હજાર ખેડૂતો ઉપર પોલીસે ગોળીબાર 
કર્યો. આથી ક્રોધિત ભીડે પોલીસસ્ટેશન પર હુમલો કરી આગ ચાંપી દીધી જેને કારણે 22 જેટલા પોલીસ 
કર્મચારીઓ માર્યા ગયા. આ ઘટનાથી દુઃખી થઈ મહાત્મા ગાંધીએ બારડોલી ખાતે (12 ફેબ્રુઆરી, 1922) 
આંદોલન પાછું ખેંચવાનો નિર્લથ લીધો અને ખાદીપ્રવૃત્તિ તથા સામાજિક એકતા જેવાં રચનાત્મક કાર્યોમાં 
લાગી જવાનું લોકોને આન્વાન ક્યું. ગાંધીજીના આ નિર્લયનો તેમના નજીકના સાથીદારોએ પણ વિરોધ કર્યો 
પરંતુ ગાંધીજી તેમના નિર્લયમાંથી ડગ્ધા નહીં. ગાંધીજી પર સરકારે અસંતોષ ઊભો કરવાનો આરોપ લગાવી છ 
વર્ષની જેલની સજા ફરમાવી. 
કાંતિકારીઓની ભૂમિકા 

અસહકાર આંદોલન બાદ કરી એક વખત આત્યંતિક રાષ્ટ્રવાદીઓએ કાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓની શરૂઆત કરી. 
આ ક્રાંતિકારીઓ સમાજવાદમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા હતા અને અસહકાર આંદોલનની નિષ્ફળતાને કારણે ઊભા થયા 
હતા. તેમણે સશસ્ કાંતિ માટે સંગઠન ઊભું કરવા હિન્દુસ્તાન પ્રજાતંત્ર સંઘની સ્થાપના (1924) કરી. 
સરકારે તેમની ધરપકડો કરી (ઈ.સ. 1925) કાકોરી કેસ ચલાવ્યો, રામપ્રસાદ બિસ્મિલ અને અશકાક ઉલ્લા 
અને અન્ય બે કાંતિકારીઓને ફાંસી આપવામાં આવી. (ઈ.સ. 1928) ચંદ્રશેખર આઝાદના નેતૃત્વમાં 
કાંતિકારીઓએ નવીન સંગઠન હિન્દુસ્તાન સમાજવાદી પ્રજાતંત્ર સંઘ શરૂ કર્યું, તેઓ વ્યક્તિગત વીરતા અને 
[હિંસાની પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહેતા હતા. પરંતુ સાથમન કમિશનનો વિરોધ કરનાર પંજાબના મહાન નેતા લાલા 
લજપતરાવનું પોલીસ લાઠીચાર્જમાં અવસાન થતાં આ કાંતિકારીઓ ઊકળી ઊઠ્યા. ભગતસિંહ, ચંદ્રોખર આઝાદ 
અને રાજગુરુએ લાલા લજપતરાય પર લાઠીચાર્જનો આદેશ કરનાર બ્રિટિશ પોલીસ અધિકારી સાન્ડર્સની (17 
ડિસેમ્બર, 1927) હત્યા કરી. ચંદ્રયોખર આઝાદ અને ભગતસિંહના કાંતિકારી સંગઠને પોતાના રાજકીય ઉદેશો 
જનતા સુધી પહોંચાડવા અને બ્રિટેશ સરકારને જાણ કરવા એક નવો જ રસ્તો અપનાવ્યો. ભગતસિંહ અને 


72 
ઉલહાય, મોરલ 12 


બટટકેશ્ર દતે (8 એપ્રિલ, 1929) કેન્દ્રીય ધારાસભામાં બૉમ્બ વિસ્ફોટ કર્યો, તેમના મતે તેમનો આશય કોઈની 
હત્યા કરવાનો ન હતો પરંતુ બહેરી થઈ ગધેલી બ્રિટિશ સરકારને જાશ કરવાનો હતો. બીજું આ બોમ્બથી 
કોઈની હત્યા પણ નહોતી કરવામાં આવી અને કોઈને ઈજા પણ્ન નહોતી પહોંચી. ભગતસિંહ અને બટ્કેશ્વર 
ભાગી જવાને બદલે પકડાયા અને ન્યાયાલયમાં અંગ્રેજ સરકાર વિરોધી દલીલો કરતા રહ્યા. 

બંગાળમાં પણ કાંતિકારી રાષ્ટ્રવાદી પ્રવૃત્તિઓ ફરી એકવાર ઊભી થઈ હતી. તેણે (એપ્રિલ 1930) 
ચટગાંવના સરકારી શસ્્રગાર ઉપર કાંતિકારીઓએ છાપો મારી લૂંટ ચલાવી. તેનું નેતૃત્વ માસ્ટર સૂર્યસેને કર્યુ 
હતું. તેમની સાથે મહિલાઓએ પણ ભાગ લીધો હતો. સરકારે આ પ્રવૃત્તિઓ દબાવી દેવા કાંતતિકારીઓની 
ધરપકડ કરી અને તેમના પર કેસ ચલાવ્યા. સરકારે ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગરૂની ધરપકડ કરી. તેમના 
પર કેસ ચલાવ્યો. ત્રણેયને (23 માર્ચ, 1931) ફાંસી આપવામાં આવી. 

આ કાંતિકારી રાષ્ટ્રવાદી આંદોલન મહત્વપૂર્ણ હતું. સૂર્યસેનને (ઈ.સ. 1931) પકડીને ફાંસી આપવામાં 
આવી. સરકારે તેમને ઉગ્ર હાથે દાબી દેવા માટે કાર્ય કું. આ ઉપરાંત કેટલાક સામ્ધવાદી નેતાઓને પકડીને 
તેમના પર મેરઠ કેસ ચલાવવામાં આવ્યો હતો. આમ, ક્રમશઃ આંદોલન સતત ચાલતું રહ્યું. 
સાયમન કમિશન અને ભારતના લોકોનો પ્રતિભાવ 

બ્રિટિશ સરકારે ઇન્ડિયન સ્ટેચૂટર કમિશનની નિમણૂક (નવેમ્બર 1927) કરી જે સાયમન કમિશન તરીકે 
ઓળખાય છે. જોહન સાયમન તેના પ્રમુખ હતાં. તેનો ઉદેશ ભારતમાં બંધારણીય સુધારા સૂચવવાનો હતો. જોકે, 
સાયમન કમિશનના તમામ કમિશન અંગ્રેજો હતા તે કારણે ભારતવાસીઓએ તેનો વિરોધ કર્યો. ભારતીયોએ 
કહયું કે સ્વરાજની યોગ્યતા કે અયોગ્યતાનો નિર્ણય માત્ર ગોરા લોકો કેવી રીતે લઈ શકશે. તેનાથી 
ભારતીયોના આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચી છે. કૉંગ્રેસ, મુસ્લિમ લીંગ અને હિંદુ મહાસભાએ સાયમન કમિશનનો 
વિરોધ કર્યો. 

સાથમન કમિશનના વિરોધની સાથે સાથે ભારતીય જૂથોએ બંધારણીય સુધારાની એક યોજના બનાવી 
શાથમન કમિશનને જવાબ આપવાનો પ્રથત્ન કર્યો, પરિણામે મોતીલાલ નેહરુએ (ઓગસ્ટ 1928) પ્રસિદ્ધ નેહરુ 
રીપોર્ટ પ્રસ્‍તુત કર્યો, જે ભારતના બંધારણની બ્લ્યૂ-પ્રિન્ટ ગણાય છે. કમનસીબે તમામ પક્ષોએ નેઠરુ રિપોર્ટ 
સ્વીકાર્યો નહીં. મુસ્લિમ લીંગ, હિંદુ મહાસભા અને શીખ પ્રતિનિધિ મંડળે તેનો વિરોધ કર્યો. કમિશન મુંબઈ 
પહોંચતાં જ હડતાલોની શરૂઆત થઈ. 'સાથમન ગો બૅક'ના નારાથી તેનો વિરોધ શરૂ થયો. ગાંધીજી પણ 
સાયમન કમિશનના વિરોધથી જનતા આંદોલન માટે તૈયાર છે એમ સમજતા હતા અને એ તરાઠમાં તેમણે 
પોતાની બીજી મહત્ત્વપૂર્ણ ચળવળ શરૂ કરી. 
સવિનય કાનૂનભંગની ચળવળ અને દાંડીકૂચ 

જનતાની ભાવનાનું સન્માન કરી મહાત્મા ગાંધી એક મહાન આંદોલન તરફ વળ્યા. કલતઃ લાહોર ખાતે 
શંગ્રેસતું અધિવેશન(ડિસેમ્બર, 1929) મળ્યું જેમાં કૉંગ્રેસે પૂર્ક 
સ્વરાજનું પોતાનું લક્ષ ઘોષિત કર્યું અને 26 જાન્યુઆરી, 
1930ને પ્રજાસત્તાક દિવસ મનાવવાનું નક્કી 
થયું. જો કે એ પહેલાં (31 ડિસેમ્બર, 1929) લાહોર ખાતે 
સ્વતંત્ર ભારતનો સ્વીકૃત તિરંગો ધ્વજ લહેરાવવામાં 
આવ્યો. એટલું જ નહિ પરંતુ દર વર્ષ 26મી જાન્યુઆરીનો, 
દિવસ પ્રજાસત્તાક દિવસ મનાવવો તેવું ઠરાવવામાં 
આવ્યું. એટલું જ નહીં એક સવિનય કાનૂનભંગનું 
આંદોલન કરવાનું નક્કી થયું જેનો નિર્શય મહાત્મા ગાંધી દન 


લેવાના હતા. આ આંદોલનની શરૂઆત મહાત્મા ગાંધીની 
73 


સાજ મટેનો શષ (ઈસ. 19191947) 


પ્રસિદ્ધ દાંડીયાત્રાથી થઈ. તેમણે (12 માર્ચ, 1930ના રોજ) અમદાવાદથી પોતાના 78 સાથીદારો સાથે 
375 કિ.મી. દૂર ભગવાદાંડી જઈ બ્રિટિશ કાયદાનો ભંગ કરવાનું નક્કી ક્યું. માર્ગમાં આવતાં સેંકડો 
ગામડાઓમાં તેમની સભાઓ થઈ, ગાંધીજીએ (6 એપ્રિલ, 1930ના રોજ) દાંડી મુકામે પહોંચી અને 
સમુદ્રાકેનારેથી મુઠ્ઠી ભરી મીઠું ઉપાડી આંદોલનનો પ્રારંભ કર્યો, તેમણે બ્રિટિશ સરકારનો મીઠાનો કાયદો તોડીને 
આ પ્રતીક દ્વારા સમગ્ર ભારતવાસીઓને સ્વતંત્રતાનો સંદેશો આખ્યો. તેમણે કહયું બ્રિટિશ શાસન ભારતીયો માટે 
અભિશાપ સમાન છે. હું આ શાસનપ્રણાલીને નષ્ટ કરવાના મતનો છું, રાજદ્રોહ એ મારો ધર્મ છે. ગાંધીજીના 
સવિનય કાનૂનભંગના આ કૃત્યથી સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં કાંતિની લહેર ફરી વળી. મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, મધ્યપ્રદેશ, 
પૂર્વથિ ભારતની પ્રજાએ જંગલના અને ચોકીદારીના કાયદાઓ તોડ્યા. હડતાળ પ્રદર્શન, વિદેશી વસ્ોનો 
બહિષ્કાર જેવાં મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્યો પ્રજાએ કર્યા, લાખો ભારતીયો આ સત્યાગ્રહમાં જોડાયા. ખેડૂતોએ કર 
ચૂકવવાની ના પાડી. હજારો સીઓએ આ સત્યાગ્રહમાં ભાગ લઈ વિદેશી વસ્ત અને દારૂ વેચતી દુકાનો પર 
પિકેટિંગ કર્યુ. 

આ આંદોલન છેક ભારતના ઉત્તર પાશ્ચિમી ભાગ સુધી પહોંચ્યું હતું. સરહદના ગાંધી તરીડે ઓળખાતા 
ખાન અધ્દુલ ગકાર ખાનના નેતૃત્વ નીચે ખુદાઈ ખિદમતગાર નામનું સંગઠન ઊભું કર્યું. તેઓ લાલ 
ખમીસધારી કહેવાતા તેઓ અર્હિસાપૂર્ણ સત્યાગ્રહમાં માનતા. અહિંસા એક મહત્ત્વપૂર્ણ ઘટના બની હતી. 
પેશાવરમાં ગઢવાલી સેનાપતિ ચંદ્રસિંહ ગઢવાલી અને અન્ય સૈનિકોએ આ અહિંસક કાંતિકારીઓ પર ગોળીઓ 
ન ચલાવવાનો નિર્ણવ લીધો. બ્રિટિશ સરકારે તેમના પર કોર્ટમાર્શલ કરી આજીવન જેલની સજા કરી. પરંતુ આ 
ઘટનાએ એ સાબિત કર્યું કે ગાંધીજીના આદર્શો અને રાષ્ટ્રવાદની ભાવના ભારતીય સેના સુધી ફેલાઈ ચૂકી છે 
જે બ્રિટિશ શાસનનો મુખ્ય સ્તંભ હતો. આ રીતે સમગ્ર દેશમાં આંદોલન વ્યાપક બન્યું નાગાલૅન્ડમાં રાણી 
શિડાલુએ માત્ર 13 વર્ષની વધે ગાંધીજીના આંદોલનમાં ભાગ લઈ બ્રિટિશ શાસન વિરુદ્ધ વિદ્રોહ કર્યો. રાણી, 
શિડાલુને પકડીને આજીવન કેદની સજા કરવામાં આવી. જેમાંથી દેશને સ્વતંત્રતા મળ્યા બાદ જ રાણીને 
મુક્તિ મળી. જવાહરલાલ નેહરુએ લખ્યું એક દિવસ એવો આવશે જવારે ભારત તેને વાદ કરશે અને તેનું 
સન્માન કરશે. સરકારે આંદોલનકારો વિરુદ્ધ ભયંકર અત્યાચાર કર્યા. ગાંધીજી સહિત 90 હજાર કરતાં વધારે 
કાંતિકારીઓને પકડવામાં આવ્યા. કોંગ્રેસ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો, સમાચારો પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં 
આવ્યો, 110 જેટલા લોકોને ગોળીબારમાં મારવામાં આવ્યા. ત્યારબાદ (ઈ.સ. 1930) લંડનમાં ગોળમેજી 
પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેનો આશય સાયમન કમિશનના રિપોર્ટ પર વિચાર કરવાનો થતો. પરંતુ 
કોંગ્રેસે તેનો વિરોધ કર્યો. અંતે વાઇસરૉય ઇર્વિન અને ગાંધીજી વચ્ચે (માર્ચ 1931) કરાર થયો અને ગાંધીજી 
સવિનય કાનૂનભંગનું આંદોલન રોકીને બીજી ગોળમેજી પરિષદમાં ભાગ લેવા લંડન ગયા. જોકે, ગાંધીજીની 
માંગણી સરકારે સ્વીકારી નહીં અને ભારતીયોને કોઈ જ અધિકારો ન મળતાં ગાંધીજી પાછા ફર્યા. કરી એક 
વખત આંદોલન શરૂ કરવામાં આવ્યું. ઉત્તર ભારતમાં જવાહરલાલ નેહરુએ આ આંદોલનનું નેતૃત્વ લીધું. કરીયી 
સરકારી દમન શરૂ થયું અને ધીમે ધીમે આંદોલન પણ ઠંડું પડ્યું. 
મીઠાના સત્યાગ્રહો 

દાંડીની સાથે સાથે મીઠાના સત્યાગ્રહો દેશના વિભિન્ન ભાગોમાં શરૂ થયા હતા. ગુજરાતમાં ધરાસણા ખાતે. 
ગાંધીજીએ સત્યાગ્રહ કરવાની જાહેરાત કરી. તેમની ધરપકડ (5મી મે, 1930ના) થતાં મીઠાના સત્યાગ્રહોની, 
નેતાગીરી અબ્ાસ તૈયબજીને મળી. જોકે તેમની પણ ધરપકડ થતાં અંતે સરોજિની નાયડુએ મીઠાના સત્યાગ્રહનું 
નેતૃત્વ લીધું. પરાસલા સિવાય સુરજકરાડી અને વડાલા ખાતે પણ મીઠાનો સત્યાગ્રહ થયો હતો. ઉત્તર ભારત અને 
ભિહારનાં થા બધાં ક્ષેત્રમાં લોકોએ પોતાના ઘરે જ મીઠું બનાવી મીઠાના કાયદાનો વ્યાપક ભંગ કર્યો હતો. 

74 


ઇલહાય, મોરલ 12 


કૉંગ્રેસી પ્રધાન મંડળની રચના 

ભારત સરકાર અધિનિવમ-1935 અનુસાર પ્રાંતોમાં સ્વાયત્તતા આપવામાં આવી. આ કાયદા અનુસાર 
થયેલી ચૂંટણીમાં જનતાએ કોંગ્રેસને બહુમતી આપી. 11 માંથી 7 પ્રાંતોમાં કોંગ્રેસ મંત્રીમંડળ અમલમાં આવ્યું. 
બે પ્રાંતમાં કૉંગ્રેસ અન્ય પક્ષના ટેકાથી સરકાર બનાવી થકી. માત્ર પંજાબ અને બંગાળ પ્રાંતમાં કોંગ્રેસ 
સિવાયના પક્ષોએ સરકાર બનાવી હતી. પંજાબમાં ધુનિથનિસ્ટ પાર્ટીએ અને બંગાળમાં કૃષક પ્રજા પાર્ટી અને 
મુસ્લિમ લીગે સાથે મળીને સરકારની રચના કરી હતી. 

કોંગ્રેસ મંત્રીમંડળે ભારતમાં બ્રિટિશ શાસનતંત્રના સામ્રજ્યવાદી સ્વરૂપને બદલવાનું કાર્ય કર્યું. જોકે તેમને 
બહુ ઓછા અધિકારો મળ્યા હતા. તેમ છતાં તેમણે ઈમાનદારીપૂર્વક કાર્ય કર્યું. તેમણે મજૂરો, ખેડૂતો અને 
નાગરિકોને માટે સારું કાર્ય કર્યું. પોલીસના અધિકારો ઓછા કર્યા, ખેતમજૂરો માટે કૃષિ કાયદા બનાવ્યા. 
મજુરોની મજૂરીનો દર વધાર્યો. નશાબંધી અને દારૂબંધી લાગુ કરી. અનુસૂથિત જાતિના કલ્યાણ માટે કાર્ય કર્યુ. 
પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષણ, ટેક્નિકલ શિક્ષણ અને લોકોના આરોગ્ય માટે સારું એવું ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. ખાદી 
અને ગ્રામીણ હસ્ત-ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપ્યું. કોમવાદી તોફાનો વિરુદ્ધ મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્ય કર્યું, લોકોને લાગ્યું કે 
તેમની પોતાની સરકાર ચાલી રહી છે. ઈ.સ. 1939માં દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થતાં ભારતને બ્રિટને વુદ્ધમાં જોડી 
દેતાં તેનો વિરોધ કરવા કોંગ્રેસી મંત્રીમંડળોએ સામૂહિક રાજીનામાં આપી દીધાં. 
હિંદ છોડો ચળવળ-1942 

આપશે જોયું તેમ બ્રિટિશ સરકારે રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ કે કેન્દ્રીય ધારાસભાના સભ્યોની સાથે વિચારવિમર્શ કર્યા 
વગર યુદ્ધમાં જોડાઈ જતાં કોંગ્રેસે તેનો વિરોધ કર્યો. કૉંગ્રેસે કયું એક ગુલામ રાષ્ટ્ર બીજાના મુક્તિસંઘર્ષમાં કેવી 
રીતે ભાગ ભજવી શકે, પહેલાં ભારતને સ્વતંત્રતા આપવી જોઈએ તો જ તેઓ આ યુદ્મમાં ભાગ લઈ શકે. બ્રિટિશ, 
સરકારે કૉંગ્રેસની માંગણીનો અસ્વીકાર કરી પોતાનો નિર્ણથ અકબંધ રાખ્યો. ત્યારબાદ (ઓક્ટોબર-1940) 
ગાંધીજીએ બક્તિગત સત્યાગ્રહની શરૂઆત કરી. સરકારે લગભગ 25 હજાર કરતાં વધારે સત્યાગ્રહીઓને પકડીને 
પૂરી દીધા હતા. વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહ કરનાર પ્રથમ નેતા વિનોબા ભાવે હતા. જાપાને ઈન્ડોનેશિયાના માર્ગ બર્મા 
ઉપર અધિકાર (ઈ.સ. 1941) કરી લેતાં મહાયુદ્ધ ભારતની સરહદ સુધી પહોંચી ગયું. આવા સંજોગોમાં 
ભારતીયોનો યુદ્મમાં સહયોગ પ્રાપ્ત કરવા બ્રિટિશ સરકારે સ્ટેફ્ડ કિપ્સના નેતૃત્વ નીચે કિપ્સ મિશન (ઈ.સ. 1942). 
ભારતમાં મોકલ્યું. તેણે ઘોષણા કરી કે બ્રિટિશ સરકાર બહુ ઝડપથી ભારતીયોને સ્વશાસન આપશે. તેમણે કોંગ્રેસની 
એ માંગ ફગાવી દીધી કે ભારતીયોને તાત્કાલિક સ્વતંત્રતા આપવામાં આવે, ગાંધીજીએ કિપ્સ દરખાસ્તોને “વિતિ 
ગયેલી તારીખનો (પોસ્ટડેટેડ) ચેક” કહ્યો. કૉંગ્રેસની સાથે સાથે મુસ્લિમ લીગે પણ તેનો વિરોધ કર્યો. યુદ 
દરમ્યાન ભારતમાં ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો અને મોંઘવારી પણ વધી તેથી પ્રજામાં સતત અસંતોષ વધતો ગયો. આ. 
બધી બાબતોએ મહાત્મા ગાંધીને તેમનું એક મહાન આંદોલન કરવા પ્રર્યા. મુંબઈમાં મળેલ અખિલ ભારતીય કૉંગ્રેસ 
કમિટીની મિટિંગમાં હિંદ છોડો પ્રસતાવ પસાર કરવામાં આવ્યો (8 ઓગસ્ટ, 1942) અને ગાંધીજીના નેતૃત્વમાં 
આંદોલન કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. એ જ રાત્રે કોંગ્રેસના હોદેદારોને સંબોધન કરતાં મહાત્મા ગાંધીએ કહ્યું 
'હું તો ઇચ્છું છે કે સવાર પહેલાં આપણને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થાય. હું પૂર્ણ સ્વતંત્રતાથી ઓછું કશું જ સ્વીકારીશ, 
નહીં, કરો થા મરો'. આપણી પરાધીનતાને ફગાવી દઈશું અથવા તો મૃત્યુ પામીશું. તેથી (9 ઓગસ્ટ, 1942) 
ગાંધીજીની ધરપકડ કરવામાં આવી. પરંતુ રાષ્ટ્રભરમાં સ્વયંસ્ફુરણાથી એક મહાન આંદોલન શરૂ થઈ ચૂકયું હતું. 
ગાંધીજીએ કહયું હતું કે હવે તમે જ તમારા નેતા છો. એ રીતે આ આંદોલન નેતાવિહીન અને સંગઠન-વિઠીન 
જનતાનું પોતાનું પોતાની રીતે ચાલતું આંદોલન હતું. કારખાનાઓ, શાળાઓ, કૉલેજોમાં હડતાળો પડી. સરકારે 
લાઠીચાર્જ અને ગોળીબાર કર્યા. પરિણામે જનતાએ પણ પોલીસસ્ટેશન, રેવવેસ્ટેશન અને પોસ્ટઓફિસ જેવાં બ્રિટિશ 
પ્રતીકો ઉપર હુમલા કર્યા. ટૅલિકોનના તાર ઉખાડી નાખ્યા. રેલવેના પાટા પણ ઉખાડી નાખ્યા અને સરકારી 


મકાનોમાં આગ લગાડી દીધી. મદ્રાસ અને બંગાળમાં સ્થિતિ કાબૂ બહાર હતી. બિહાર, પશ્ચિમ બંગાળ, સંયુક્ત 
75 


સાજ મટેનો સર્ષ (ઈક. 19191947) 


પ્રાંત, તામિલનાડુ, ઓરિસ્સા, આંધ્રપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં આંદોલન વ્યાપક બન્યું એટલું 
જ નહીં ઘણી બધી જગ્યાએ બ્રિટિશ શાસનનો અંત આવ્યો અને સ્થાનિક સરકારોની સ્થાપના થઈ. ઉતતર પ્રદેશના 
બલિયામાં, બંગાળના મિદનાપુરમાં, મુંબઈના સતારામાં, ગુજરાતના અમદાવાદમાં કાંતિકારીઓએ સમાંતર સરકારની 
સ્થાપના કરી. ખેડૂતો, મજૂરો અને વિદ્યાર્થીઓએ 1942ના હિંદ છોડો આંદોલનમાં સૌથી મોટો ભાગ ભજવ્યો હતો. 
સરકારે આંદોલનને કચડી નાંખવા પોતાની તમામ તાકાત લગાવી દીધી હતી. પ્રેસ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો 
હતો. 10 હજારથી વધારે લોકોને ગોળીબારથી મારી નાખવામાં આવ્યા. ઈસ. 1857ના મહાવિદ્રોઠ પછીનું આ 
સૌથી મોટું દમનકારી કાર્ય હતું. આ આંદોલનની એક વિશેષતા ભૂગર્ભ સંચારબ્વસ્યા હતી. મુંબઈમાં ઉપા મહેતા 
આ આંદોલનનું ભૂગર્ભ રેડિયો સ્ટેશન સંભાળી રહ્યાં હતાં. આ આંદોલનમાં અરુણા આસફઅલી અને ઇન્દિરા 
ગાંધીએ પન અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો હતો. આ આંદોલને સાબિત કરી દીધું કે ભારતીય પ્રજાની ઇચ્છા વિરુ 
અંગ્રેજો ભારતમાં લાંબો સમવ શાસન કરી શકશે નહીં. 
સુભાષચંદ્ર બોઝ અને આઝાદ તિંદ કોજ 

હિંદ છોડો આંદોલનની સાથે સાથે ભારતીય પ્રજાની બહાદુરી અને સ્વતંત્રતાપ્રાપ્તિની ધગશને ઉજાગર કરતું 
મહત્ત્વપૂર્ણ આંદોલન હતું. આઝાદ હિંદ ફોજના સુભાષચંદ્ર બોઝના નેતૃત્વ નીચે ચલાવવામાં આવેલા આ 
આંદોલને ભારતમાં વિશિષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. સુભાષચંદ્ર બોઝે કૉંગ્રેસ છોડી ફોરવર્ડ બ્લૉકની સ્થાપના કરી 
(ઈસ. 1939) હતી. સરકારે તેમની ધરપકડ કરી 
નજરકેદ કર્યા હતા, યોગ્ય તક મળતાં (માર્ચ-1941) 
સુભાષચંદ્ર બોઝ કેદમાંથી છૂટી દેશની બહાર નીકળી 
ગયા. તેઓ જર્મની ગયા અને ભારતની સ્વતંત્રતાની 
લડાઈ માટે મદદ માંગી. ત્યાંથી (કેબ્રુઆરી 1943) 
જાપાનની સહાયતા પ્રાપ્ત કરવા જાપાન ગયા. ભારતની 
સ્વતંત્રતા માટે લશ્કર ઊભૂં કરવા સિંગાપુરમાં 
રાસબિહારી બોઝની સહાયથી આઝાદ હિંદ કોજનું 
નેતૃત્વ લીધું. જનરલ મોહનસિંહે ભારતીય સૈનિકોની 
એક ટુકડી ઊભી કરી આઝાદ હિંદ ફોજ બનાવી હતી. તેમણે જયહિંદનું સૂત્ર આપી આઝાદ હિંદ ફોજની 
કાર્મવાઠી ચાલુ કરી. સુભાષચંદ્ર બોઝ બર્માથી ભારત ઉપર આક્રમણ કરવાના મતના હતા. જોકે, બીજા 
વિશ્રયુદમાં (ઈ.સ. 1944-45) જાપાનનો પરાજય થતાં આઝાદ હિંદ ફોજની હાર થઈ. સુભાષચંદ્ર બોઝ ટોકિયો 
જતી વખતે રસ્તામાં વિમાન દુર્ષટનામાં મૃત્યુ પામ્યા. (જો કે, આજે પણ આ વશ-ઉકલ્યું રહસ્ય છે.) સરકારે 
આઝાદ વિંદ ફોજના ત્રણ મહત્તપૂર્ણ નેતાઓ જનરલ શાહનવાઝ, જનરલ ગુરૂદયાલસિંહ હિલ્લો અને જનરલ 
પ્રેમ સટેગલ પર દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લાનો કેસ ચલાવ્યો. તેની વિરુદ્ધમાં ભારતીયોએ પ્રદર્શન શરૂ કર્યા. છેવટે 
આઝાદ હિંદ ફોજના આ અધિકારીઓને છોડી દેવામાં આવ્યા. 
હિંદમાં કોમવાદનો ઉદય, વિકાસ અને હિંદના ભાગલા 

ઈસ. 1857 બાદ ભારતમાં અંગ્રેજોએ ભાગલા પાડો અને રાજ કરોની ઉક્તિ સાચી ડેરવવા મુસ્લિમોને 
પોતાના પક્ષે લેવાની શરૂઆત કરી હતી. 19મી સદીનો. અંત આવતાં સુધીમાં ભારતમાં સાંપ્રદાયિકતાનો વિકાસ 
ધથો જે સ્વતંત્રતાસંગ્રામ માટે સૌથી મોટો ખતરો હતો. સાંપ્રદાથિકતા એક વિચારધારા છે. તેના મતે ભારતમાં 
હિંદુ-મુસ્લિમ, શીખ અને ખ્રિસ્તી અલગ અલગ વિશિષ્ટ સમુદાય છે. જેમનાં હિતો પણ અલગ છે. ભારતીય રાષ્ટ્ર 
નામની કોઈ થીજ અસ્તિત્વમાં છે નહીં. કોમવાદનો ઉદય બ્રિટિશ શાસનને કારણે ભારતમાં થયો. તેમલે મુસ્લિમોને 
અલગ ધર્મ અને જાતિનો દરજ્જો આપી હિન્દુઓથી અલગ કરવાની વૃત્તિ પોષવાનું કામ કર્યું, આ પ્રવૃત્તિમાં શૈષદ 


76 


સુભાષચંદ્ર બોઝ અને આઝાદ તિંદ ફોજ 


ઇશહાય, મોરલ 12 


અહમદ ખાં મહત્ત્વપૂર્ણ હતા. તેઓ માનતા કે મુસલમાનોના રાષ્ટ્રીય હક્કો હિંદુઓ કરતાં અલગ છે. અલીગઢ 
મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી તેમના આ વિચારોને આગળ વધારવાનું કાર્ય કરતી હતી. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસની સ્થાપના 
સમથે તેમશે તેનો વિરોધ કર્યા. તેઓ માનતા કે બ્રિટિશ શાસન સમાપ્ત થવાથી બહુમતી હિંદુઓના હાથમાં શાસન 
આવશે અને તેઓ મુસ્લિમોને નુકસાન કરશે. જોકે, કોમવાદના ઉદય માટે મુસ્લિમોમાં નિરક્ષરતા અને અજ્ઞાન 
વધારે જવાબદાર હતાં. 19મી સદીના પ્રારંભમાં જ હિંદુઓ પશ્ચિમી જ્ઞાન-વિશાન સાથે સંકળાયા હતા જ્યારે 
મુસ્લિમો અશિક્ષિત રહ્યા હતા. સરકારી નોકરીઓ, વેપાર-વાણિજ્યની પ્રહૃત્તિઓ અને ઉવોગોમાં પણ તેઓ હિન્દુઓ 
કરતાં ઘણા પછાત હતા. આ બાબતોને લીધે તેઓ અસુરક્ષાનો અનુભવ કરતા હતા. આ પ્રવૃત્તિ ત્યારે ચરમસીમા 
પર પહોંચી જ્યારે શિક્ષિત મુસ્લિમો, મુસ્લિમ નવાબો અને જમીનદારોએ જનાબ આગાખાન, હાકાના મોઠસીન- 
ઉલ-મુલકના નેતૃત્વ નીચે અખિલ ભારતીય મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના કરી. આ જૂથ સાંપ્રદાધિક અને રૂઢિવાદી 
રાજકીય સંગકન તરીકે કામ કરતું હતું. તેણે બ્રિટિશ સંસ્થાનવાદનો વિરોધ કરવાને બદલે બંગાળના વિભાજનનું 
સમર્થન કર્યું અને સરકારી નોકરીઓમાં મુસ્લિમો માટે અનામત બ્વસ્થા દાખલ કરવાની માંગ કરી. ઈસ. 
1909ના કાવદામાં તેમને અલગ મતદારમંડળ આપવામાં આવ્યાં અને વિદેશી શાસને તેમને વધારે ક્ટર બનાવ્યા. 
તેઓ રાષ્ટ્રવાદી આંદોલનથી દૂર રહ્યા. મુસ્લિમ લીંગના આ પગલાને કારણે દેશભક્ત મુસ્લિમો વિચલિત થયા. 
અનેક મુસ્લિમ રાષ્ટ્રવાદીઓએ સ્વતંત્રતાસંગ્રામમાં સકિય ભાગ લીધો. મૌલાના આઝાદ આવા જ એક સાહિપ્કુ અને 
રાષ્ટ્રવાદી મુસ્લિમ હતા. જોકે ધીમે ધીમે મુસ્લિમ લીંગ તાકાતવર થતું જતું હતું. એ અરસામાં (ઈ.સ. 1909) 
પંજાબમાં ્િંદુ સભાની સ્થાપના થઈ. તેમણે પહેલાં નિંદુ પછી ભારતીયનું સૂત્ર આપ્યું ત્યારે (ઈ.સ, 1915) 
કાસીમબજારના મહારાજાના નેતૃત્વ નીચે અખિલ ભારતીય હિંદુ મહાસભાનું સંગઠન બન્યું. પરિલ્ામે હિંદુઓ અને 
મુસ્લિમો વચ્ચે ખાઈ વધતી ચાલી. ઈસ. 1935ના ધારા પ્રમાણે થયેલી ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને બહુમત પ્રાપ્ત થયો પરંતુ 
તે મુસ્લિમો માટે મોટા પ્રમાણમાં બેઠકો મેળવી શકી નહીં. મુસ્લિમોની 482માંથી કોંગ્રેસને માત્ર 26 બેઠકો પ્રાપ્ત 
થઈ. [ઠંદુ મહાસભાની પણ હાર થઈ. કૉંગ્રેસ જમાંનદારો વિરુદ્ધ કાર્ય કરતી હોવાથી મુંસ્લેમ જમીનદારો તેનાથી 
વિમુક્ત થયા. પરિજ્રામે સાંપ્રદાયિક પક્ષો મજબૂત થયા. આદેશ થતાં (ઈસ. 1922 પછી) ઝીજ્ઞા કોંગ્રેસના વિરોધી 
બનતા ગયા હતા. તેઓ વધારે ને વધારે ક્ટર બનતા ગયા હતા. તેમલે કહ્યું હિંદુ અને મુસલમાન એ બે 
અલગ અલગ રાષ્ટ્ર છે. તેઓ ક્યારેય એકસાથે રહી શકે નહિ. તેમની આ નીતિ હિરાષ્ટ્ર સિદ્ધાંત (1380 1005 
18૮૦૪) કહેવાય છે. મુસ્લિમ લીગે એક પ્રસતાવ પસાર કરી સ્વતંત્રતા બાદ દેશના ભાગલા કરી પાકિસ્તાન 
નામનું એક અલગ રાષ્ટ્ર આપવાની માંગળ્રી (ઈ.સ. 1940) કરી. 

મિંદુ મહાસભા જેવાં હિંદુ સંગઠનો મુસ્લિમ લીગની જેમ સાંપ્રદાયિક બનતાં જતાં હતાં. તેમણે પણ 
છિરાષ્ટ્રનો સિદ્ધાંત સ્વીકાર્યો હતો. આ રીતે સાંપ્રદાથિકતાને બંને પકષ સ્વીકારતા રહ્યા. તેથી બંને વચ્ચે સંઘર્ષ 
વધ્યો. અસહકારના આંદોલન બાદ અને આર્યશમાજના શુદ્ધિ આંદોલન બાદ હિંદુઓ અને મુસ્લિમો વચ્ચે મોટા 
પાયે કોમી રમખાણો ફાટી નીકળ્યાં. સ્વતંત્રતાસંગ્રામનું આંદોલન આ સાંપ્રદાથિક શક્તિઓનો વિરોષ કરતું રહયું 
પરંતુ તે તેમાં સફળ થયું નહીં. આ દરમિયાન (ઈ.સ. 1937 થી ઈ.સ. 1939 સુધીમાં) કૉંગ્રેસના નેતાઓ 
અને ઝીણા વચ્ચે અનેક મુલાકાત થઈ પરંતુ તેનું કોઈ પરિણામ ન આવું. ત્યારબાદના (ઈ.સ. 1946-47) 
ગાળામાં હિંદુઓ અને મુસ્લિમો વચ્ચેની ખાઈ વધારે પહોળી થઈ. કૈબિનેટ મિશન આવ્યા બાદ (ઈ.સ. 1946) 
મુસ્લિમ લીગે સીધાં પગલાંના દિવસ મનાવવાની શરૂઆત કરી. પરિણામે ભારતમાં મોટાપાયે કોમી 
રમખાલ્રો ફાટી નીકબ્યાં. ખાસ કરીને પૂર્વ બંગાબના નોઆખલીમાં મોટા પાથે કોમી રમખાણોનું તાંડવ થયું. 
અનેક નિર્દોપની હત્યા થઈ. મહાત્મા ગાંધીએ જાતે ત્યાં જઈ પરિસ્થિતિને સંભાળવાનો પ્રધત્ન કર્યો. 
માઉન્ટબેટનની 3 જૂનની યોજના અન્વધે છેવટે મુસ્લિમ લીંગની માંગણી સ્વીકારાઈ અને સ્વતંત્રતા પ્રાપ્તિના 
સમયે ભારતના ભાગલા થયા. 


77 
સાજ મહેનો સર (ઈસ. 19191947) 


સ્વતંત્ર બનેલા ભારત અને તેની સમક્ષની તત્કાલીન સમસ્યાઓ 

બીજા વિશ્વયુદ્નો અંત આવતાં ભારતીય સ્વતંત્રતાસંગ્રામમાં એક નવો જ વળાંક આવ્યો. યુદ્ધને કારણે 
વિશ્વક્ાએ શક્તિનું સંતુલન બદલાયું હતું. અમેરિકા અને સોવિયેટ રશિયા હવે વિશ્વની મહાસત્તાઓ તરીકે 
આગળ આવ્યાં હતાં. આ બંને રાષ્ટ્રો સંસ્થાનવાદ અને સાપ્રાજ્યવાદમાંથી મુક્તિનો મત ધરાવતાં હતાં. યુદ્ધમાં 
બ્રિટન વિજેતાના પક્ષે હોવા છતાં તેની આર્થિક પરિસ્થિતિ ડામાડોળ થઈ ચૂકી હતી, એટલું જ નહીં બીજા 
વિશ્વયુદ્ધ બાદ બ્રિટનમાં રૂઢિચુસ્ત પાર્ટીની જગ્યાએ લેબર પક્ષની સરકાર આવી હતી. મુંબઈમાં ભારતીય 
નૌસેનાના સૈનિકોએ વિદ્રોહ (ઈ.સ. 1946) કર્યો. આથી સરકારને લાગ્યું કે ક્રમશઃ સેના પણ તેના હાથમાંથી 
સરકી રહી છે. પોલીસ અને સરકારી અધિકારીઓ પણ સ્વતંત્રતાસંગ્રામની તરફેણ કરી રહ્યા હતા. એ સમયે 
દેશી રજવાડાઓમાં પણ મોટા પાથે આંદોલનો કાટી નીકળ્યાં હતાં, એટલું જ નહીં બ્રિટિશ ભારતમાં પણ મોટા 
પાયે હડતાબો શરૂ થઈ ચૂકી હતી. ત્યારે (22 ફેબ્રુઆરી, 1946) મુંબઈમાં મોટા પાયે હડતાળો પડી હતી જેમાં 
250 કરતાં વધારે લોકો માર્યા ગયા હતા. તો દક્ષિણ ભારતમાં રેલવેમજૂરોએ પણ મોટી હડતાળ શરૂ કરી 
હતી. આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં લઈ સસકારે કેબિનેટ મિશન (ઈ.સ. 1946) ભારતમાં મોકલ્યું, જે 
ભારતીયોને સત્તાની સોંપી માટેનું હતું. તેના એક પ્રસતાવ મુજબ ભારતીયો પોતાનું બંધારણ તૈયાર કરે તે 
સિવાય તેની બાકીની માંગશીઓ બધા પક્ષે ફગાવી દીધી. આ યોજના અન્વષે જવાહરલાલ નેઠરુતા વડપણ 
હેઠળ વચગાળાનું મંત્રીમંડળ સ્થાપવામાં આવ્યું (સપ્ટેમ્બર, 1947) જેમાં મુસ્લિમ લીગ પણ સામેલ થયું. 

અંતે બ્રિટનના વડાપ્રધાન ક્લેમેન્ટ એટલીએ વોષણા કરી (20 હેબ્રુઆરી, 1947) કે બ્રિટન જૂન, 1948. 
સુધીમાં ભારત પરનું પોતાનું શાસન છોડી દેશે. એટલીની ઘોષ બાદ મુસ્લિમ લીંગ વારે આક્રમક બત્યું. સમગ્ર 
દેશમાં ભારે કોમી રમખાણો કાટી નીકળ્યાં. આવા સમયે (માર્ચ-1947) માઉન્ટબેટન ભારતના વાઇસરૉય તરીકે 
નિમણૂક પામ્યા. તેમણે ઇંગ્લેન્ડના નેતાઓ અને ભારતના જુદા જુદા પક્ષો સાથે વાર્તાલાપ કરી (3 જૂન 1947) 
પોતાની યોજના જાહેર કરી. તે પ્રમાણે ભારતમાં (15 ઓગસ્ટ, 1947) એકસાથે બે રાજ્યો ભારત અને 
પાકિસ્તાનનો જન્મ થયો. ભારતીય રાષ્ટ્રવાદી નેતાઓએ વિભાજનનો સ્વીકાર કર્યો. (14 ઓગસ્ટ, 1947) 
જવાહરલાલ નેઠરુએ બંધારણસભા સમક્ષ પ્રવચન કરતાં કલુ હતું જ્યારે સમગ્ર વિશ્વ સૂઈ રલું છે ત્યારે ભારત 
જીવન અનેસ્વતંત્રતા તરહ અગ્રેસર થશે. 

સ્વાધીનતાની પ્રાપ્તિની સાધે ભારત સમક્ષ અનેક સમસ્થાઓ મોં ફાડીને ઊભી હતી. લગભગ 562 જેટલાં 
દેશી રજવાડાઓ જે સ્વતંત્ર રહેવા ઇચ્છતાં હતાં તે ભારત માટે મોટી આકતરૂપ હતાં. સરદાર પટેલે કહ્યું હતું 
કે જો દેશી રજવાડાંઓ વિશે યોગ્ય નિર્ણય નહીં કરવામાં આવે તો ભારતની સ્વતંત્રતા દેશી રજવાડાઓના 
પાછળના બારણેથી નીકળી જશે. બીજી તરફ ભારત અને પાકિસ્તાન એવા બે ભાગલા થતાં ભારતીય પ્રજાનું 
સ્થબાંતરણ બહુ જ મોટી સમસ્થા સર્જાઈ. ખાસ કરીને પંજાબ અને બંગાળમાં સ્થિતિ સ્કોટક હતી. આ સમસ્યાએ 
મોટા પાયે હિન્દુ-મુસ્લિમો વચ્ચે કોમી રમખાણો ઊભાં કર્યા. ખુશવંતસિંહ જેવા સમર્ષ સાહિત્યકાર દ્વારા રચિત 
પુસ્તક 'ટ્રૈન ટુ પાકિસ્તાન'માં આવી પટનાઓનો હૃદયદ્રાવક અટેવાલ મળે છે. 200 વર્ષના અંગ્રેજી શાસને 
ભારતનું ભયંકર આર્થિક શોષણ કર્યું હતું. નિરલર અને ગરીબ તથા બેહાલ ભારતને આર્થિક અને શૈક્ષણિક 
રીતે પગભર બનાવવાનો એક મોટો પડકાર સ્વતંત્ર ભારત સમક્ષ હતો, કૃષિ અને ઔઘોગિકીકરણ તથા શિક્ષણ 
અને ટેક્તોલોજીના વિકાસથી જ તે પડકારનો જવાબ આપવાનો હતો. ભારતમાં પ્રાંતરચનાનો એક મોટો મુદો 
સ્વતંત્રતા પછી તરત જ ઊભો થયો હતો. જેણે કરી એક વખત ભારતની એકતા અને અખંડિતતાને ભયમાં 
મૂકી હતી. સૌઓની, અનુસૂથિત જાતિની અને અનુસૂચિત જનજાતિની વિકાસની સમસ્યાઓ પલ સ્વતંત્ર 
ભારત સમક્ષ હતી. જોકે, આજે ભારતે ખાસ્સો વિકાસ કરી આ સમસ્માઓ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે અને 


ભારતને વિશ્વની મહાસત્તા બનાવવા સમગ્ર પ્રજા કૃતનિશ્ચિથી બની છે. 
78 


ઇશહાય, પોલ 12 


સ્વાધ્યાય 
1. નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત જવાબો આપો : 
(1) મહાત્મા ગાંધીના સત્યાગ્રહ અને અહિંસાના વિચારો સમજાવો. 
(2) સ્વંત્રતાસંગ્રામમાં કાંતિકારીઓની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરો. 
(3) સવિનય કાનૂનભંગની ચળવળ ઈસ. 1930ના કારણો અને પરિજ્રામો જણાવો. 
(4) ભારતીય સ્વતંત્રતાસંગ્રામમાં સુભાષચંદ્ર બોઝનું પ્રદાન સ્પષ્ટ કરો. 
(8) સ્વતંત્રતા બાદ ભારત સમક્ષ કેવી સમસ્યાઓ હતી. સમજાવો. 
2. આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તરો આપો : 
(1) લેટ એક્ટ (1919) વિશે જણાવો. 
(2) ઈસ. 1935ના કાયદાએ ભારતીયોને શું આપ્યું ? 
(3) અસહકારના આંદોલન વિશે નોંધ લખો. 
(4) કોમવાદના ઉદય માટેનાં કારણો ટૂંકમાં જણાવો. 
(8) સાયમન કમિશનનો શા માટે વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો ? 
3. આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર આપો : 
(1) મહાત્મા ગાંધીનો પ્રથમ સત્યાગ્રહ કયો ? 


(અ) ચંપારણ (બ) અમદાવાદ (ક) ખેડા (8) બારડોલી 
(2) ક્યા મહાન નૈતા સાયમન કમિશનના વિરોધ વખતે મૃત્યુ પામ્યા ? 
(અ) ભિષિનચંદ્ર (બ) તિલક (ક) લાલા લજપતરાય (ડ) દાદાભાઈ નવરોજી 
(3) વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહના પ્રથમ સત્યાગ્રહી કોણ ? 
(અ) ગાંધીજી (બ) વિનોબા (8) નેહરુ (6) સરદાર 
(8) કઈ યોજના અન્વયે ભારતનું બંધારણ ષડવામાં આવ્યું ? 
(અ) ઓગસ્ટ ઓફર (મ) કિપ્સ મિશન (ક) વેવેલ યોજના (ડ) કેબિનેટ મિશન 
(8) મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના ક્યારે થઈ ? 
(અ) 1905 (બ) 1906 (ક) 1907 (5) 1908 
૦ 
79 


સાજ મટેનો શર્ષ (ઈક. 19194947) 


10 |[ પ્રગતિનો પંથ અને સુટઢ રાષ્ટ્રનિર્માણની પ્રક્રિયા 


આર્થિક વિકાસનાં મૉડેલ્સ 

કોઈપણ દેશનો આર્થિક કે સર્વાગી વિકાસ કરવો હોય તો તે માટે આયોજન જરૂરી છે. ભારતમાં બ્રિટિશ 
શાસન સમધે જ મહદંશે આ દિશામાં કાર્ય થયેલું જણાય છે. શ્રી એમ વિશ્વસરૈયાએ ભારતમાં સર્વપ્રથમ 
આર્થિક આયોજનનો વિચાર તેમના પુસ્તક 191801તત [૮૦૦૪ [છદ 1ળહાંક' માં કર્યો. એ અરસામાં પંડિત 
નેહરુના અધ્યક્ષપણ્ઞા હેઠળ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસે આયોજન સમિતિની રચના કરી (1938). જેમાં પ્રખ્યાત 
અર્થશાસ્ત પ્રો. કં. ટાં. શાહનાં અધ્યક્ષતા નાંચં 29 જંટલાં પેટાસામાંતેઆં રચાઇ. પરતુ ભારતના અને [વેશ્વનાં 
અસ્થિર પરિસ્થિતિ અને રાજકીય ઊથલપાથલના લીધે (1942 થી 1946) આ સમિતિ ધાર્યું કાર્ય ન કરી 
શકતાં તેનો અહેવાલ ષોડોક મોડો (1949) રજૂ થયો. 

આ સમથ દરમિયાન દેશના આર્થિક વિકાસ માટે “મુંબઈ થોજના', “જનતા યોજના, “ગાંધીવાદી યોજના', 
'ધુદ્ધતર પુનઃરચના યોજના' વગેરે પણ રજૂ કરવામાં આવી. આઝાદી પહેલાં વચગાળાની સરકારના વડા 
નેહરુના નેતૃત્વ નીચે શ્રી કે. સી. નિયોગીના અધક્ષપણા હેઠળ એક સલાહકાર આયોજન બોર્ડની રચના 
કરવામાં આવી (1946). ટૂંકાગાળામાં આ સમિતિએ રજૂ કરેલા અહેવાલમાં કાયમી ધોરણે એક 'આયોજન 
પંચ'ની રચના માટે ભલામણ કરી હતી, જોકે સ્વતંત્રતા બાદ ઊભા થયેલા પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓને લીધે આ 
દિશામાં કોઈ કાર્ય થઈ શક્યું નહીં, પરંતુ સરકારે આ પ્રશ્ન (જાન્યુઆરી, 1950) હાય પર લીધો અને 
બંધારણનાં ધ્યેયો અને આદર્શોને પૂર્ણ કરે તેવા 'આયોજન પંચ'નો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો (15 માર્ચ, 1950). આ સાથે 
ભારતમાં વ્વવસ્થિત અને આયોજનબદ આર્ચિક વિકાસ માટેની યોજનાઓ રજ થઈ. (હવે તે નીતિ આયોગને નામે કાર્થરતા છે.) 


આયોજન પંચમાં સભ્ય સંખ્યા 6 થી 12ની નક્કી કરવામાં આવી. આ આયોજન પંચ નિષ્ણાત 
અર્ધશાસ્રીઓ, વહીવટી નિષ્ણાતો અને વિવિધ ક્ષેત્રના વિદ્વાનોનું બનેલું હોય છે. તેના અધ્યક્ષ હોદાની રૂએ 
વડાપ્રધાન હોય છે અને ઉપાધ્યક્ત આયોજન ખાતાના પ્રધાન રહે તેમ ઠરાવાયું. ઉપાધ્યક્ સરકાર અને પંચના 
સભ્યો વચ્ચે કડીરૂપ કામ કરે છે. 
ભારતનું આર્થિક આયોજન લાંબાગાળા તેમજ ટૂંકાગાળા એમ બંને ઉદેશ ધરાવે છે. લાંબાગાળાનો ઉદેશ 
અર્થતંત્રમાં પીરે મીરે મહત્તતના ફેરફાર કરવા બાબતના છે. જ્યારે ટૂંકાગાળાના ઉદેશમાં નક્કી થયેલ 
સમયમર્યાદામાં લક્યાંકો સિદ્ધ કરી આર્થિક વિકાસ કરવાનો છે. 
ભારતમાં આર્થિક આયોજનના મુખ્ય ઉદેશો નીચે મુજબ છે : 
* ઝડપી આર્થિક વિકાસ : રાષ્ટ્રના ઉત્થાનમાં ઝડપી અને સતત વધારો કરી પ્રજાના જીવનધોરણમાં 
સુધારો લાવવો તથા ભૌતિક જીવનની ગુણવત્તા સુધારવી. 
* આર્ષિક અસમાનતામાં ઘટાડો : ગરીબો અને અમીરો વચ્ચેની આવક અને સંપત્તિની અસમાનતા 
ઘટાડવી, 
* પૂર્ણ રોજગારી પ્રાપ્ત કરવી : દેશના નાગરિકોની શક્તિનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરી બેરોજગારી 
ઘટાડવી અને નવી તકો ઊભી કરી પૂર્ણ રોજગારીનું ધ્મેય હાંસલ કરવું. 
* સ્વાવલંબન : વસ્તુઓ, યંત્રો, સાધનો અને ટેક્નિકલ જાણકારી જેવી બાબતોમાં સ્વાવલંબન પ્રાપ્ત 
કરવું, ખાસ બાબત તરીકે અન્ન ઉત્પાદનમાં પગભર થવું. 
80 


ઇલહાર, પોરસ 12 


# ભાવસ્થિરતા : ભાવો સ્થિર રહે અને વિકાસ થાય તેવી જરૂરી નાલ્રાકીય અને રાજકોષીય નીતિઓ 
અમલી બનાવવી. 


* શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે વિકાસ : શિક્ષણનો વ્યાપ વધારી તેમજ સમાજ-સુધારણા દ્વારા રાષ્ટ્રની કાયાપલટ કરવી. 
પંચવર્ષીય યોજનાઓ : 


ઉપર્યુક્ત ઉદેશો સિદ્ધ કરવા દેશના આર્થિક આયોજનના ઇતિહાસમાં સીમાચિક્રૂપ પંચવર્ષીય યોજનાઓ 
શરૂ કરાઈ. મૂળે તો આ યોજનાઓનો સામ્યવાદી રશિયામાં સફળ પ્રયોગ થઈ ચૂકયો હતો. આથી સામ્યવાદી 
રશિધાના ધોરશે ભારતનો પહ ઝડપથી આર્થિક વિકાસ થાવ તે માટે પંચવર્ષવ વોજનાઓ રાડ કરવામાં આવી. 

પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજના (1951-1956) સમયગાળા દરમિયાનના સમયગાળા માટે હતી. બીજું વિશ્વયુદ્ધ, 
દેશના ભાગલા, કોમી હુલ્લડોના લીધે દેશમાં અર્થતંત્ર ડામાડોળ સ્થિતિમાં હતું. આ સંજોગોમાં પ્રથમ યોજના 
માટે બે ધ્યેયો નક્કી કરવામાં આવ્યા. 

# અનાજની બાબતે ઉત્પાદન વધારી આત્મનિર્ભર થવું. 

* રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો કરવો અને લોકોનું જીવનધોરણ સુધારવું. 

આ વોજનાના ઘડતર માટે 'હેરોડ ડોર મૉડેલ'નો ઉપયોગ કરાવો. આ યોજનાના અંતે આપણે ખેતી, 
કંચાઈ, વીજળી અને વાહનવ્યવહાર ક્ષેત્રે સારી પ્રગતિ કરી શક્યા. આપશી રાષ્ટ્રીય આવકમાં 18%નો વધારો 
થયો. 

બરીજા પંચવર્ષય યોજના (1956-1961) સમયગાળા દરમિયાન હતી. આઝાદીનાં આઠ વર્ષોમાં ગરીબીમાં 
નોંધપાત્ર ઘટાડો થઈ શક્યો ન હતો. ભારતીય સંસદે આર્થિક નીતિના ધ્ેયમાં 'સમાજવાદી સમાજરચના'નો 
આદર્શ જાહેર કર્યો. એ મુજબ આર્થિક વિકાસના કાર્યક્રમો એવી રીતે અમલમાં મૂકવાના હતા કે જેથી જે લોકો 
ગરીબ છે અથવા સમાજના છેવાડે રહી ગયેલા છે તેમની પણ પ્રગતિ થાય, 

બીજી યોજના થકી ભારતમાં ભાવિ ઔદ્યોગિક વિકાસનો પાયો નંખાયો. પરંતુ સામા પે ભાવવધારો અને 
કૃગાવાનું વિષચક્ર શરૂ થયું. યોજનાના અંતે લોખંડ-પોલાદ, સિમેન્ટ, રસાયણો, ભારે યંત્રસામગ્રી, વીજળીને 
લગતો સામાન વગેરેના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો કરી શકાયો. 

ત્રીજી વોજના (1961-1966) સમયગાળા દરમિયાન હતી. આ યોજનાનું મુખ્ય લક્ષ્યાંક આત્મનિર્ભર અને 
સ્વરષસ્પષ્ટ, (181: ૦0 કામ) અર્થવ્યવસ્થાની સ્થાપનાનું હતું. આ થોજનાની અસફળતાનું મુખ્ય કારણ ચીન 
સાથે યુદ્ધ (1962) તથા પાકિસ્તાન સાથે યુદ્ધ (1965) તથા દેશમાં પડેલા ભીષણ દુષ્કાળો ગણાવી શકાય. આ 
પરિસ્થિતિને લઈ કિંમતોમાં થયેલ વધારો અને યોજનાના ઉદેશો માટે સંસાધનોમાં ઊભય હોવાથી ચોથી 
યોજનાને અંતિમ સ્વરૂપ આપી શકાયું નહિ. આ સ્થિતિના કારણે ચોથી યોજનાને બદલે (1966 થી 1969 
સુધી) ત્રણ વાર્ષિક યોજનાઓ બનાવાઈ. તેથી આ સમયગાળાને 'યોજના અવકાશ” (મક 11બાતક)/) કહેવાયો. 

શોથી પંચવર્ષીધ યોજના (1969-1974) સમવગાળા દરમિયાન હતી. આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદેશ સ્થિરતા 
સાથે આર્થિક વિકાસ અને આત્મનિર્ભરતા પ્રાપ્તિનો હતો. આ યોજના દરમિયાન 14 બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ 
(1969) કરવામાં આવ્યું. 


કા 
પ્રમતિનો પમ અને શુડ શનિની પ્રકા 


પાંચમી પંચવર્ષીય વોજના (1974-1978) સમયગાળા માટે હતી. આ યોજનાના પ્રથમ વર્ષને બાદ કરતાં 
ચાર વર્ષો સાનુકૂળ નીવડતાં પાંચમી થોજનાની કામગીરી સંતોષકારક રહી. પાંચમી યોજના એક વર્ષ વહેલી 
સમાપ્ત કરાતાં છઠ્ઠી યોજના અમલમાં મુકાઈ (1978) જેનું નામ વાર્ષિક યોજનાઓ ((૦ા॥પણ 880) રાખવામાં 
આવ્યું. પરંતુ જાન્યુઆરી 1980માં કેન્દ્રમાં સત્તાપરિવર્તન થતાં છઠ્ઠી પંચવર્ષષ યોજના (1980-1985) 
દરમિયાનની રહી હતી. આ યોજનાનો મુખ્ય ભાર ગરીબી નાબૂદી, રોજગારસર્જન, લોકોની ન્યૂનતમ જરૂરિયાતો 
પૂર્ણ કરવી, ઉત્પાદનમાં ક્ષમતા વધારવી વગેરે હતો, છઠ્ઠી યોજના પ્રમાણમાં સફળ રહી. 

સાતમી પંચવર્ષધ યોજના (1985-1990) સમયગાળા દરમિયાનની હતી. આ યોજનામાં ઉત્પાદનકષમતા 
વધારવા, રોજગારીનું સર્જન કરવું, ગરીબીનું પ્રમાણ ઘટાડવું, પર્યાવરણનું સંરલણ કરવું અ 
ક્ષેત્રમાં સ્વનિર્ભરતા પ્રાપ્ત કરવી તે ધ્યેય રાખવામાં આવ્યાં. આ યોજના દરમિયાન વિકાસદરનો લક્ષયાંક સિદ્ધ 
કરી શકાયો પરંતુ આ માટે જરૂરી આંતરિક નાણાકીય સાધનો અને વિદેશી મુદ્રા મેળવવાનું કામ મુશ્કેલ બન્યું. 

આઠમી પંચવર્ષાય યોજના(1992-1997) રાજકીય અસ્ઉિરતાના કારણો બે વર્ષ મોડી શરૂ થઈ. આ 
યોજનામાં પ્રાથમિક શિક્ષણનું સાર્વત્રીકરણ કરવું, 15-35ની વયજૂથના લોકો એટલે કે યુવાનોમાંથી 


શક્ય તેટલા 


નિરક્ષરતા નાબૂદ કરવી, પીવાના પાણી તેમજ ખેતીનો વિકાસ મુખ્ય હતો. આ યોજનાનો એ સમથે સ્વીકાર 
કરવામાં આવ્યો જ્યારે દેશ ભારે સંકટનો સમાનો કરી રહ્યો હતો જેમાં બજેટમાં ખોટ, ચુકવણીના સમતોલનનું સંકટ, 
વધતું દેવું અને ફગાવો મુખ્ય ગણી શકાય. જેથી ગરીબી, બેકારી અને આર્થિક અસમાનતા જેવા પ્રશ્નો 
ચાધુરલ્રા 

નવમી પંચવર્ષીય યોજના (1997-2002) સમયગાળા દરમિયાનની હતી. આ યોજનામાં અગાઉની 
યોજનાના ઉદેશો યથાવત, રાખી દેશને મંદીના સંકટમાંથી બહાર લાવવો, રોજગારીનું સર્જન, ગરીબીનિવારણ 
માટે ખેતી અને ગ્રામવિકાસને અગ્રિમતા જેવા ઉદેશો પ રખાયા. આ યોજનામાં ગરીબોના કલ્યાણ પર ભાર 
મુકાયો. પરંતુ આ ઘોજનાના અંતે ફુગાવા પર અંકુશ એેળવી શકાયો નહિ. સાથરતાનું પ્રમાણ 65.38 %6 સુધી 
જ વધી શક્યું. વસ્તીવૃદ્ધિદર અટકી શક્યો નહિ અને ઔદ્યોગિક વિકાસદર પણ ધીમો રહ્યો. આમ આ યોજના 
તૈના લક્ષાંકો પૂરેપૂરી પૂર્ણ કરી શકી નહિ. 


દસમી પંચવર્ષીધ યોજના (2002-2007) સમથગાળા દરમિયાન હતી. આ યોજના આવક-જાવકના મૉડેલ 
પર આધારિત હતી. આ યોજનામાં સૌપ્રથમ વખતે 'રાજ્ય દીઠ વિકાસદર' નક્કી કરવામાં આવ્યો. આ 
યોજનામાં આર્થિક લક્યાંકો સાથે સામાજિક લક્યાંકો પર પણ નજર રાખવાની વ્યવસ્થા હતી. ગરીબીની 
ટકાવારી 28%થી ઘટાડી 21% સુધી લાવવી. દરેક ગામમાં પીવાનું પાલ્રી પૂરું પાડવું, ખાતર પરની 
સબરસિડીમાં થટાડો કરવો, પેટ્રોલિયમ પરની સબસિડી નાબૂદ કરવી, ખાનગી રોકાક્ષથી વિમાનીમથકો બાંધી 
ઉડનકષેત્રનો વિકાસ કરવો, બાળમરણનો આંક પટાડવો, વિદેશી રોકાશને પ્રોત્સાહન આપવું, ખાઘ કરતાં 
જાહેર ક્ષેત્રનાં એકમોનું ખાનગીકરણ કરવું જેવા લક્યાંકો રાખવામાં આવ્યા, આ યોજનામાં 8% વિકાસદરની 
પ્રાપ્તિ માટે 6 સૂત્ર કાર્યક્રમની ઘોષણા કરવામાં આવી. 

અગિયારમી પંચવર્ષીય યોજના (2007-2012) સમયગાળા દરમિયાન હતી. આ યોજનામાં વરઆંગશ્ાના 
વિકાસની વૃદ્ધિ 7.8 % રહી અને ખેતીમાં વિકાસદર 3.3 % રહ્યો. 

બારમી પંચવર્ષીય યોજના (2012-2017) સુધીની છે. જેમાં 8% ના વાર્ષિક વૃદ્ધિદરનો લક્ષયાંક રાખવામાં 
આવ્યો છે. 


82 
ઇલહાર, પોરસ 12 


જુદી-જુદી પંચવર્ષીય યોજનામાં રોકાણ, વૃદ્ધિદર અને પ્રાથમિકતા ક્ષેત્ર 


યોજના અને | પ્રાસ્તાવિક | વાસ્તવિક ] વિકાસદર | પ્રાપ્ત પ્રાથમિકતા 
સમયગાળો [ રોકાણ | રોકાણ | લક્યાંક [ વિકાસદર શ્ર 

પ્રથમ યોજના 2,070 1,960 2.1% 3.6% ખેતી, સિંચાઈ, વીજળી 
1951-56 

બીજી યોજના 4,800 4,672 45%. 4.2%. ભારે ઉદ્યોગ, ચિકિત્સા 
1956-61 અને આરોગ્ય 
ત્રીજી યોજના 7,300 8,577 56%. 28% ખાવાલાયક પાક, ઉદ્યોગ 
1961-66 

ચોથી યોજના 15799 | 57% | 34% રેતી, સિંચાઈ 
1969-74 


પાંચમી યોજના 37,250 | 39,426 | 44% | 49% જનઆરોગ્ય, સમાજકલ્યાણ 
1974-79. 


છઠ્ઠી યોજના | 95,500 | 1,03,292 | 5.2% | 54% ખેતી, ઉદ્યોગ, ઊર્જા 
1980-85. 
સાતમી યોજના | 1,80,000 2,18,730 | 50% | 56% ઊર્જા, ખાવાલાયક પાક 
1985-90. 
આઠમી યોજના | 4,34,000 | 4,95,670 | 5,6% | 67% | માનવ-સંસાધન શિક્ષણ- 
1992-97 આરોગ્ય અને રોજગાર વિકાસ 
નવમી યોજના | 8,59,200 | 9,41,041 57%. સામાજિક ન્યાય, ગ્રામ- 
1997-2002 વિકાસ રોજગાર 
દસમી યોજના | 15,92,300] 16,53,065 7.9 7.6 સુધાર અને સામાજિક 
007. સંર્ચનાનો વિકાસ 
અગિયારમી યોજના | 36,44,718] 37,50,9781 9.0 80 | વિકાસ સર્વહિતકારી બનાવવો 


અને ઝાપી વિકાસની સાથે 
વૃદ્ધિની બેવડી રણનીતિ 


વૃદ્ધિદર અને પ્રાથમિકતા ક્ષેત્ર 
ઔદ્યોગિકીકરણ 

સ્તંત્રતા પૂર્વની બ્રિટિશ સરકારને ભારતના ઉવોગોના વિકાસમાં બહુ રસ ન હતો. આ સરકારનો 
એકમાત્ર ઉદ્દેશ ભારતનું આર્થિક શોષણ કરવાનો હતો. સ્વતંત્રતાપ્રાપ્તિ બાદ પંચવર્ષીય યોજનાઓના અમલ 
થકી આયોજનબદ્ર રીતે આ દિશામાં વિકાસના પ્રથાસો થઘા. ભારે અને પાથાના ઉવોગોની સ્થાપના કરવામાં 
આવી. જેથી ભાવિ ઔદ્યોગિક વિકાસનો પાયો નાંખી શકાયો. સુતરાઉ કાપડ, ખાંડ, વનસ્પતિ જેવા વપરાશી 
માલ પેદા કરતા ઉલોગોની સાથે સાથે મંત્રઉ્લોગોના ઉત્પાદનનો ઉદ્યોગ પણ વિકસી શક્યો છે. લોખંડ- 
પોલાદનો ઉદ્યોગ, ભારે રસાયણ-ઉદ્યોગ, કોલસા-ઉદ્યોગ, વગેરેનો આયોજનકાળ દરમિયાન સારો એવો વિકાસ 
થયો છે. 


83. 
પ્રમિનો પં અને શુક રષનિમની પ્રકા 


ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનમાં આપશે મહદંશે સ્વાવલંબી બની શકયા છીએ. એટલું જ નહીં નિકાસ કરતા પલ 
થયા છીએ. આઝાદી બાદ સરેરશ વિકાસદર 6% થી 7% રહ્યો છે. દેશમાં ઉદ્યોગો માટે અનુરૂપ વાતાવરણ 
તૈયાર થયું છે. કામદારોમાં શિક્ષણ થકી નવું કૌશલ્ય આવ્યું છે. સંચાલકોનો એક નવો વર્ગ ઊભો થયો છે. 
આમ, આઝાદી પછી આયોજનકાળ થકી આપણે ઝડપી ઔદ્યોગિક્ીકરણની દિશામાં મહત્ત્વનાં પગલાં ભરી 
શક્યા છીએ. 
હરિયાળી કાંતિ 

હરિયાળી કાંતિ વીસમી સદીની એક ખાસ ઊપજ, મહાન ઘટના અને સિદ્ધિ ગણાય છે. તેની શરૂઆત 
મેક્સિકોમાં (1940ની આસપાસ) થઈ. ત્યારબાદ વિશ્વના અન્ય દેશોમાં તેનો પ્રસાર થયો. 

હરિયાળી ક્રાંતિ એટલે “હેક્ટર દીઠ વધારે ઉત્પાદન આપી શકે તેવાં બીજને પૂરતા પ્રમાણમાં રાસાયણિક 
ખાતર અને જંતુનાશક દવાઓ તથા યોગ્ય પાણી પૂરું પાડીને થતી ઉત્પાદનવૃદ્ધિ”, ભારતમાં ખેતીક્ષેત્રે 
આધુનિકીકરણ આવવાથી અનાજના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શક્યો છે. ખેતીક્ષેત્રે દેશમાં વિવિધ 
કાંતિઓની હારમાળા સર્જાઈ છે. જેમ કે કૃષિવિકાસ માટે હરિયાળી કાંતિ, દધ-ઉત્પાદન વધારવા માટે શ્રેતકાંતિ, 
સસાથણિક ખાતરનું ઉત્પાદન વધારવા માટે ભૂરી કાંતિ, તેલીબિમાંનું ઉત્પાદન વધારવા પીળી કાંતિ, 
માંસટામેટાંના ઉત્પાદનમાં વધારો કરવા માટે લાલ કાંતિ, બટાટાનું ઉત્પાદન વધારવા માટે ગોળ કાંતિ. નવી 
ટેક્તોલૉજીના વધુ ને વધુ ઉપયોગ માટે દેશના ખેડૂતો જાગૃત અને ઉત્સાઠી બનતા જાય છે. ખેતી-શેત્રે ધઉના 
વધુ ઉત્પાદન થકી આપણે સ્વાવલંબી બની શક્યા છીએ. ચાના ઉત્પાદનમાં ભારત વિશ્વમાં પ્રમ છે. 1998યી 
ભારત વિશ્વનો સહુથી મોટો દૂધ ઉત્પાદક દેશ બની ગયો છે, ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ ભૌતિક સુવિધાઓનું 
પ્રમાણ આર્થિક સદ્ધરતાને લીધે વધતું જણાથું છે. 

જો સમાજના અમુક લોકો પોતાના જીવનની પાયાની જરૂરિયાતો પણ પૂરી કરી શકતા ન હોય અને 
જીવન જીવતા હોય તેને ગરીબ ગણવામાં આવે છે. સ્વતંત્રતા પહેલાં ભારતમાં દાદાભાઈ નવરોજીએ 
જીવનનિર્વાહની પડતરના આધાર પર સર્વપ્રથમ ગરીબીરેખાનો ખ્યાલ રજૂ કર્યો હતો. 

સ્તતંત્રતા બાદ આર્થિક અસમાનતા દૂર કરવા ગરીબી નિવારણનો કાર્યક્રમ અમલી બનાવાયો. પંચવર્પથિ 
યોજનાઓ થકી રાષ્ટ્રીવ આવક અને માથા દીઠ આવકમાં વધારો થયો પરંતુ ગરીબોની સંખ્યામાં ઘટાડો થઈ 
શક્યો નહીં, ધનિકો વધુ ને વધુ ધનવાન બનતા ગયા. સાક્ષરતાનું પ્રમાણ ચોક્કસ વધ્યું છે પરંતુ નિરક્ષરતાનું 
પ્રમાણ નોંધપાત્ર રીતે ઘટયું નથી. નિરકરો મોટેભાગે ગરીબ જ રહે છે. પરિવાર નિયોજન કાર્યક્રમને 
ગરીબવર્ગમાં અસરકારક રીતે લાગુ કરી શકાયો નથી. આથી, વસ્તીવધારાને લીધે પણ ગરીબાઈનું પ્રમાણ 
વિશેષ જોવા મળે છે. 

ગરીબાઈની સમસ્માનો હલ કપરો છે પરંતુ અશકય નથી. શિક્ષણનો પ્રચાર-પ્રસાર ઉત્પાદનમાં અનાજ અને 
કૃષિકષેત્રને પ્રાધાન્ય આપવું જ રબયું. વાજબી ભાવે ગરીબોને આવશ્યક ચીજવસ્તુ મળી રહે અને પોષણશમ 
આહાર થકી દૈશના વિકાસમાં યોગદાન આપી શકે તે જોવું રહયું. આર્થિક અસમાનતામાં થટાડો પણ મુખ્ય 
બાબત બની રહે, પરંતુ આ બધી બાબતોનો આધાર દઢ રાજકીય નિર્યાર અને પ્રજાના સહકાર પર રહેલો છે. 
સ્વતંત્ર ભારતમાં પ્રાથમિક શિક્ષણનો વિકાસ 

મ્રિટિશ અમલ દરમિયાન ભારતમાં શિક્ષણક્ષેત્રે કોઈ નોંધપાત્ર વિકાસ થઈ શક્યો નહીં પરંતુ આધુનિક 
શિક્ષણની મરૂઆત ચોક્કસ થઈ શકી. લોર્ડ વિલિયમ બૅન્ટિકના શાસન સમવથી ભારતમાં આધુનિક શિક્ષણની 
શરૂઆત થયાનું ગણાવી શકાય, સ્વતંત્રતા સમયે પ્રાથમિક શાળાઓમાં ધોરણ 1 થી 5માં 6 થી 11ની 
વથજૂથનાં કુલ બાળકો પૈકી 35 % જેટલાં જ બાળકોને શાળાએ લાવી શકાયાં હતાં. વળી, 6 થી 11ની વયનાં 
બાળકો માટે પ્રાથમિક કેળવણી ફરજિયાત બનાવવામાં આવી અને દરેક પંચવર્ષય યોજનામાં પ્રાથમિક શિક્ષણને 
વધુ ને વધુ મહત્ત્ત આપવામાં આવ્યું. પંચાયતી રાજ થકી દેશમાં પ્રાથમિક શિક્ષણનો પ્રસાર ઝડપી બની શક્યો. 

84 


ઇલહાર, પોરસ 12 


ભારત સરકારે પ્રાથમિક શિક્ષણમાં બુનિયાદી શિક્ષણનો સિદ્ધાંત સ્વીકાર્યો. શ્રી બી. જી. ખેરના અધ્યક્ષણા 
નાચે એક સમિતિ નિમાઈ (1948) જેશો ત્રજ્ન પંચવર્ષષિ યોજનાના ગાળા દરમિયાન દેશમાં સંપૂર્ણપણે 
બુનિયાદી શિક્ષણ દાખલ કરવાનું નક્કી કર્યું, ત્રણ યોજનાઓ દરમિયાન અનેક જુનિયર બુનિયાદી અને 
સિનિયર બુનિયાદી શાળાઓ શરૂ થઈ. ત્રીજી યોજનાને અંતે પ્રાથમિક તાલીમ સંસ્થાઓનું સંપૂર્ણ બુનિયાદીકરણ 
થઈ શકયું છે તે અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ ગણી શકાય. સામાન્ય પ્રકારની પ્રાથમિક શાળા કરતાં બુનિયાદી શાળા વધારે 
ખર્ચાળ હોય તે હકીકત પણ તેની મંદ પ્રગતિનું એક કારણ છે. સ્વતંત્રતાપ્રાપ્તિ બાદ દેશમાં પ્રાથમિક શિક્ષણનું 
પ્રમાણ વધુ હોવા છતાં તેની કેટલીક સમસ્યાઓ છે જેવી કે ગ્રામ્ય વિસ્તારની શાળાઓમાં પૂરતી સંખ્યા હાજર 
ન રહેવી. અધવચ્ચેથી અભ્યાસ છોડી દેવો, કેટલીક શાળાઓમાં તો આજે પણ ભૌતિક સુવિધાઓનો અભાવ 
જોવા મળે છે. ગ્રામ્વ વિસ્તારોમાં સરકાર તેમજ ગ્રામપંચાયતો આ કૈત્રે સજાગતા કૅબવી સમસ્યાનું નિવારણ 
લાવી શકે. 
સ્વતંત્ર ભારતમાં ઉચ્ચ શિક્ષણનો વિકાસ 

બ્રિટિશકાળ દરરમયાન શાળાશિક્ષણ કરતાં ઉચ્ચ શિક્ષણના વિસ્તરણ અને વિકાસને વધુ પ્રોત્સાહન અને. 
સહાય મધ્થાં. જેથી ભારતમાં કેળવલીક્ષેત્રે પાયા કરતાં ઉચ્વ શિક્ષણકષેત્રે વધુ પ્રચાર થઈ શકયો. 

સ્વતંત્રતાપ્રાપ્તિ સમવે “મધ્યસ્થ શિક્ષણ સલાહકાર બોર્ડ' ઠરાવ કરી દેશમાં માધ્યમિક શાળાના શિક્ષણ 
બાબતે એક પંચ નીમવા ભલામણ કરી હતી (1948) તે અનુસાર સરકારે મદ્રાસ યુનિવર્સિટીના ઉપકુલપતિ ડો. 
એ. લંકાસ્વામી મુદલિયારના અધ્યક્ષપણા હેઠળ માધ્યમિક શિક્ષણ પંચ નીપ્યું. તેનો અહેવાલ મળતાં સરકારે 
આ પંચ પર સક્રિય પગલાં ભર્યાં. જેથી આ પંચની મોટાભાગની ભલામણો સ્વીકારાઈ, આ પંચે 183 
ભલામણો કરી હતી. 

ડો. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્કનૂના અધ્યક્ષા હેઠળ ભારત સરકારે એક યુનિવર્સિટી શિક્ષણપંચ નીમ્યું (1948) 
જેણે એક વર્ષમાં પોતાનો અહેવાલ રજૂ કર્યો. 

સરકારે આ પંચની મોટાભાગની ભલામશોનો સ્વીકાર કરતાં-. 

* યુનિવર્સિટીઓના મોટાભાગના અભ્યાસક્રમો એકસરખા રાખવામાં આવ્યા. 

* શિક્ષણનું માધ્યમ બહુધા માતૃભાષા રખાયું. 

# દેશમાં ખેતીવાડી, ઇજનેરી, તબીબી, કાનની વ્યવસાયલક્ષી ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમ આપતી કૉલેજો તથા 

સંસ્થાઓમાં વધારો કરવો. 

* યુનિવર્ચિટી ગ્રાન્ટસ કમિશન સ્થાપવું. 

* કૉલેજમાં વિધાર્થીઓની સંખ્યાની મર્યાદા નક્કી કરાઈ. 

* અભ્યાસક્રમ તેમજ પરીક્ષાપદ્ધતિમાં સુધારા 

* અધ્યાપકોના પગારમાં વધારો 

ભારતીય કેળવણીના ઇતિહાસમાં કાંતિકારી પરિવર્તન અને અનન્ય કહી શકાય તેવો કોકારીપંચનો અહેવાલ 
(1966) પ્રગટ થયો. તેની મોટાભાગની ભલામણોનો સ્વીકાર થયો અને ભારત સરકારે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનીતિ 
ઘડી કાઢી (1968). આ નવી નીતિ મુજબ શૈક્ષણિક ધોરણોની જાળવણી ઉપરાંત પ્રાથમિક શિક્ષણના 
સાર્વત્રિકરણ અને પ્રૌઢ શિક્ષણ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો જેમાં દૂરવર્તી શિક્ષણ (ઝંડાશ0૮૯ 1તાલ્યા1૦0) ને 
પણ સ્થાન અપાયું. 
યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપના 

સ્વતંત્રતા બાદ ભારતમાં યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપનામાં ઉત્તરોત્તર વધારો થતો ગયો છે. શિક્ષણને. 


રાજ્યયાદીમાં સ્થાન અપાયું હોવા છતાં બનારસ, દિલ્હી, અલીગઢ, વિશ્વભારતી અને જવાહર લખનૌ 
85 


પ્રમતિતો પમ અને શૂ રટિમની પ્રકા 


યુનિવર્સિટી કેન્દ્રીય યુનિવર્સિટીઓ છે. તદુપરાંત યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટસ કમિશનની સહાયથી કેટલીક વિશિષ્ટ 
સંસ્થાઓ પણ ચાલે છે. 

# ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ (બેંગ્લોર) 

* ઇન્ડિયન એગ્રિકલ્યરલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (દિલ્ડી) 

* ઇન્ડિયન સ્કૂલ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટડિઝ (દિલ્હી) 

૬ તાતા ઇન્્ટિટયૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સ (મુંબઈ) 

* બિરલા ઇન્સ્ટિટૂટ ઓફ ટેકનોલૉજી એન્ડ સાવન્સ (પિલામી) 

# ઇન્ડિષન સ્કૂણ ઓફ સાથન્સ (ધનબાદ) 

યુ. જી. સી. ધારા મુજબ ભારતમાં સ્વાયત્ત દરજજો ધરાવતી ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, કાશી વિદ્યાપીઠ, જામિયા- 
મિલિયા ઓસ્માનિયા, અલીગઢ, ગુરુકુલ કાંગડી જેવી સંસ્થાઓ પણ કાર્યરત થઈ છે. ઉચ્ચ શિક્ષણકેત્રે આટલો 
નોંધપાત્ર વિકાસ આપશે કરી શકયા છીએ. 
ટેક્નિકલ અને આઇ.આઇ.ટી. 

કોઠારીપંચે શિક્ષણની સંસ્થાઓમાં ગુણવત્તાનો વિકાસ થાય અને ભારતીય ઘુનિવર્સિટીઓમાં વિઘાકીય 
તાલીમ અને સંશોધનનાં ક્ષેત્રોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પોરણની સમકક્ષનું ધોરણ સ્થપાય એ માટે ભલામણ્રો કરી હતી.. 
એ મુજબ એક આઈ.આઈ.ટી. અને કૃષિવિષયક યુનિવર્સિટીનો સમાવેશ થાય. પરિણામે ધીરે પીરે દેશમાં 
ટેકનેક્લ સંસ્થાઓમાં વધારો થતો રહ્યો છે. દેશમાં એન્જિનિયરિંગકષત્રે સર્વપ્રથમ થોમ્પસન કૉલેજ (1845) 
હતી. આ કૉલેજ સ્વતંત્રતાપ્રાપ્તિ બાદ “રૂરકી એન્જિનિયરિંગ યુનિવર્સિટી' બની હતી. (1948). 

આજે ટેક્નોલોજીના ક્ષેત્રે 20 સંશોધન સંસ્થાઓ કાર્યરત છે. જેવી કે કેન્દ્ર, કાચ અને માટીકામ 
શોધસંસ્થા (જાદવપુર), કેન્દ્રીય ઊર્જા સંશોષન સંસ્થા(બિહાર)ને ગણાવી શકાય, આ ઉપરાંત માનવ તબીબી, 
કાયદો, કૃષિ, સંગીત, સ્થાપત્ય, ડેરીઉવોગ, પત્રકારત્વ, પ્રાણી તબીબી જેવી વ્યવસાયી શિક્ષણ આપતી 
સંસ્થાઓમાં પણ વધારો થયો છે. 

પૂર્વ પ્રાથમિક તેમજ પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકો માટે ટ્રેનિંગ કોલેજો અને તેનું સ્તર સુરયયું 
છે. ભારત સરકારે 84012 (નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ સંસ્થા) સ્થાપી, આ. 
સંસ્થાના નેજા હેઠળ દરેક રાજ્યમાં રાજ્યવાર સ્ટેટ કાઉન્સિલ ઓક એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ એન્ડ ટ્રેનિંગ સંસ્થાઓ 
સ્થાપવામાં આવી છે. 
અણુ સંશોધન, અવકાશ સંશોધન અને અન્ય વૈજ્ઞાનિક તેમજ ટેક્નોલૉજિકલ વિકાસ 

ભારતીય સંસદે વૈજ્ઞાનિક નીતિનો ઠરાવ પસાર કર્યો (1958) જેના થકી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન તાલીમ અને 
વિકાસનાં નવાં દ્વાર ખૂલ્યાં. 

પદાર્થનો નાનામાં નાનો એકમ તે અબુ. આ અલુ 
સૂક્માતિસૂ#ભ કણો ધરાવે છે, જેને પરમાણુ કહે છે. 
અલુ- શક્તિપંચની સ્થાપના (1948) ઘતાં ડો. 
હોમીભાભા આ સંસ્થાના અધ્યક્ષ બન્યા. દેશમાં પ્રથમ 
'અષ્સર' નામે અભુભકી તૈયાર થઈ (1956) અને ટ્રોમ્બ 
(મુંબઈ નજીક) એટોમિક એનર્જ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ (4121) 
નામે સંસ્થાની સ્થાપના થઈ (1957). ડો. હોમીભાભાનું 
અવસાન થતાં તેમની સ્મૃતિને કાયમ રાખવા સરકારે 
ભાભા એટોમિક રિર્ય શેન્ટર, એટોમિક એનર્જી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટને ભાભા એટોમિક 

86 


ઇલહાર, ધેર 12 


રિસર્ચ સેન્ટર (3/1૨€) એવું નામ આપું. ડૉ. વિક્રમ સારાભાઈ તેમના અનુગામી બન્યા. તેમની સિદ્ધિઓ બદલ 
તેમને ડો, શાંતિસ્વરૂપ ભટનાગર મેમોરિયલ અવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો. અલુશક્તિ મેળવવા હેવી વોટરની જરૂરિયાત ઊભી 
થતાં નાંગલ ખાતે હેવી વોટર પ્લાન્ટ નંખાયો (1962). ચેન્નાઈ નજીક કલપક્કમ ખાતે “ઇન્દિરા ગાંધી સેન્ટર કોર 
એટોમિક રિસર્' સ્થાપવામાં આવ્યું (1971), બેંગલોર પાસે ગૌરીબુદાનપુર ખાતે સેસ્મિક મથક સ્થાપ્યું (1965). 
આ મથકની ઉપયોગિતા અભુધડાકા કયા સ્થળે કરવા તે માટે થાય છે. ભારતે રાજસ્થાનના પોખરણ ખાતે પ્રથમ 
અણુધડાકો કર્યો (1974). તે આ સંસ્થાની મદદથી સ્થળ પસંદ કરાયું હતું. આ સાથે ભારત અણુપરીક્ષણ માટે 
વિશ્વનું છક ક્રમનું રાષ્ટ્ર બન્યું, ભારતનાં કુલ સાત અણુમષકોના આયોજન, સંચાલન અને વ્યવસ્થા માટે 
“યૂકિલવર પાવર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા'ની સ્થાપના 
કરવામાં આવી (1987). 

ભારતમાં “ઇન્ડિયન નેશનલ કમિટી કોર સ્પેસ 
રિસર્થ'ની રચના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એટમિક એનર્જી દ્વારા 
થઈ (1962). ત્યારબાદ નાનાં રોકેટ છોડવાનું શરૂ કરાયું. 
થુમ્બા ખાતે 'ઈક્વેટોરિયલ રોકેટ લોન્ચિંગ સ્ટેશન' સ્થપાયું 
(1963). વળી, થુમ્બા ખાતે બીજા “સ્પેસ સાયન્સ એન્ડ 
ટેક્તોલૉજી સંન્ટર' ની સ્થાપના થઈ ત્યારબાદ 
અમદાવાદમાં જોધપુર ટૅકરા ખાતે “સ્પેસ એપ્લિકેશન પં 
શેન્ટર' ની સ્થાપના થઈ (1969). સરકારમાં “ડિપાર્ટમેન્ટ  મોખશા અધુધાતો 
ઓફ સ્પેસ' અને “સ્પેસ કમિથન'ની સ્થાપના થઈ. 
પ્રજાસત્તાક ભારતમાં બેંગ્લોર ખાતે 'ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગનાઇઝેશન' ની સ્થાપના થઈ. આ જ ઇસરો 
સંસ્થા દ્વારા “આર્યભટ્ટ' નામે કૃત્રિમ ઉપગ્રહ અવકાશમાં તરતો મૂકવામાં આવ્યો જે થકી ભારતનો 
અવકાશયુગમાં પ્રવેશ થયો. ભાસ્કર-1 (1979) અને ભાસ્કર-2 (1981) અવકાશમાં છોડાયા. શ્રી હરિકોટા 
અવકાશી મથકેથી રોહિણી (ર8-1) કૃત્રિમ ઉપગ્રહને સફળતાપૂર્વક અવકાશમાં તરતો મુકાયો (1980). તે માટે 
ફ1:3 નામે અવકાશયાનનો ઉપયોગ થયો જે થકી ભારત અવકાશ કલબનું વિશ્વમાં છડું સભ્ય બન્યું, 
સંદેશા-વ્યવહાર અને ઈન્ફર્મેશન ટેકનોલૉજી 

ઈન્શેટ-1-બી અવકાશમાં છોડાતાં (1983) ભારતમાં દૂરસંચાર, દૂરદર્શન, આકાશવાણી અને હવામાન 
વિભાગમાં કરાંતિનાં મંડાશ થયાં, ઈન્શેટ-1-બીનું આયુષ્ય માત્ર સાત વર્પનું જ હતું, આથી ઈન્શેટ-1-ડીને તરતો 
મુકાયો (1990). 

185-14 (ઇન્ડિયન રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ) સોવિવેટ રશિાના બૈકાનુર મથકેથી વ્યાપારી ધોરણે 
છોડાચો. ત્યારબાદ 1ર5-1 બી તરતો મુકાયો (1991). અવકાશવિશ્ઞાનકષેત્રે કૃત્રિમ ઉપગ્રહ છોડવા માટે 
એ.એસ.એલ.વી. (ઓગમેન્ટેડ સૅટેલાઈટ લૉન્ચ વ્ડિકલ) ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોએ તૈયાર કરી લીધું હતું (1980) 
આથી કૃત્રિમ ઉપગ્રહ થકી દરદર્શન અને સંદેશા-ગ્યવહારથી દેશને આજે આવરી લેવાયો છે. 

ભારતમાં રેડિયોની શરૂઆત કોલકાતા અને ચેન્નાઈથી ખાનગી ટ્રાન્સમિટર ક્રારા થઈ. સરકારે રેડિયો 
પ્રસારણ પોતાના હસ્તક લઈ લીધું (1930) અને તેને ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો એવું નામ આપ્યું (1936). 
આકાશવાણી કેન્દ્રો તરીકે જાશીતાં સ્થાનોની સંખ્યા (1985) 71 હતી તે વધીને (1994) 160ની થઈ. 

ભારતમાં દ્રદર્શનનો પ્રથમ પ્રયોગ 1965માં થયો. સર્વપ્રથમ મુંબઈ(1972) અને તે પછી કોલકાતા, 
શેન્નાઈ, શ્રીનગર, અમૃતસર, જલંધર અને લખનૌ કેન્દ્રો હરા દૂરદર્શનની સેવાઓનું પ્રસારણ શરૂ કરવામાં 
આવ્યું. ભારતમાં આકાશવાણી અને દ્રદર્શનને અલગ કરવામાં આવ્યાં. (1976) દૂરદર્શન પર રાષ્ટ્રીય 
કાર્યક્રમો(1987)થી બપોરનું પ્રસારણ (1989)થી શરૂ કરવામાં આવ્યું અને પ્રાયોજિત શ્રેણીનો પ્રારંભ (1984) થયો. 

87 


પ્રગતિનો પમ અને શૂ રખનિમની પ્રકા 


સ્વતંત્રતા બાદ સંદેશા-વ્યવહારકષેત્રે સારી પ્રગતિ સધાઈ છે. આઝાદી સમયે 23,326 જેટલી પોસ્ટઓકિસો 
હતી. જે બરે લાખ કરતાં વધુની છે. ટપાલની સુવિધા ઝડપી બની છે. જોકે તારસેવા બંધ થઈ ચૂડી છે. 
શેલફોનના ધુગમાં એસ.એમ.એસ, અને સોશિયલ મીડિયા સંદેશા-વ્યવહારનાં નવાં માધ્યમો બન્યાં છે. ઈ-મેલનું 
ચલણ વ્યાપક બનતું જાય છે. સરકારી ટેલિકોમ્યુનિકેશન સંસ્થાઓની સાથે સાથે ખાનગી સંસ્થાઓનું પ્રમાણ 
પણ વધી રહ્યું છે. મોબાઈલ અને ઇન્ટરનેટ દવારા એસ.ટી.ડી. કોનસેવાનો લાભ સામાન્ય લોકો લેતા થયા છે. 
ઉપગ્રહની મદદથી મનીઓર્ડર મોકલવાની શરૂઆત થઈ (1994) પરંતુ આજે ઓનલાઇન બૅન્કિંગ અને 
મોબાઇલ બૈન્કિંગ સિસ્ટમથી મનીઓર્ડરસેવા પણ લુપ્તપ્રાવઃ બની રહી છે. 

ઇન્ફર્મેશન ટેક્નોલોજાક્ષેત્રે ભારત વિકસિત દેશોની હરોળમાં આવી ગયેલું છે. ભારતમાં આ ક્ષેત્ર 
હૈદરાબાદે અસાધારણ પ્રગતિ હાંસલ કરી છે. ગુજરાતમાં પણ ઇન્ફોસિટીની સ્થાપના થઈ છે. પ્રવેશ, નોકરી 
અને અદાલતી કાર્યવાહીમાં આ ટેક્તોલૉજીનો ઉપયોગ સામાન્ય બન્યો છે. ગુજરાતે વહીવટીકષત્રે પોતાનું નેટવર્ક 
(૦53૪4)પ-0પંત્તા ઊણાટ [16 તત પિંતપ01) વિકસાવ્યું છે, આથી કહી શકાય કે આજનું વિશ્વ એ 
ઓનલાઇન અને ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીનું મહત્તમ ભાગ બની રહયું છે, 
સર્વોચ્ચ સત્તાઓ અને પડોશી દેશો સાથે સંબંધો 

સ્વતંત્રતાપ્રાપ્તિ બાદ ભારતે પોતાની વિશિષ્ટ વિદેશનીતિ દ્વારા પડોશી દેશો તથા વિશ્વની મહાસત્તાઓ સાથે. 
સંબંધો કેળવી સમતુલન સાધવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેમાં ભારત મહદંશે સફળ પણ રહયું છે. 
અમેરિકા 

સ્વંત્રતાસંગ્રામ સમયે વિશ્વની મોટાભાગની સત્તાઓએ ભારતને ટેકો આપ્યો હતો તેમાં અમેરિકા પણ, 
બાકાત ન હતું. છતાં ભારતના રશિયા સાથેના સંબંધોને લીધે અમેરિકાએ યુ.એન.ની સુરક્ષા પરિષદમાં 
પાકિસ્તાનને સમર્થન આપવાનું શરૂ કર્યુ. અમેરિકા ભારતને તેની ઈચ્છા મુજબની વિદેશનીતિ મુજબ ઢાળવા 
ઇચ્છતું હતું. ભારતે તેનો અસ્વીકાર કરતાં બંને વચ્ચેના સંબંધો ઉપરછલ્લા રહ્યા. તદુપરાંત ચીનના સંયુક્ત 
રાષ્ટ્રોમાં સમાવેશ બાબતે પણ અમેરિકા સાથે ભારતના સંબંધો મૈત્રીપૂર્ણ ન રહી શક્યા. આ સ્થિતિ હોવા છતાં 
પણ બંને દેશો વચ્ચે આર્થિક અને ટેક્નિકલકેત્રે પરસ્પર આદાનપ્રદાન થતું રહયું. અમેરિકાના પ્રમુખ આઈઝન 
હોવર અને કૅનેડીની ભારત મુલાકાત છતાં ભારતના સંબંધો અમેરિકા સાથે ઊંડાણવાળા તેમજ ગાઢ મૈત્રીપૂર્ણ 
રહા નથી તે હકીકત છે. 

ભારતે પરમાણુ શસ સંબંધી સંધિઓ પર હસ્તાકર કર્યા નથી કારણ કે 'ર્વગ્રાહી પરમાણુ પરીક્ષણ સંપિ' 
અને સર્વગ્રાહી “પરમાણુ પરીક્ષણ પ્રતિબંધ સંપિ' પર ભારત હસ્તાલર કરે એ વાતનો યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સે આગ્રહ 
ચાખ્યો છે. આ બંને સંધિઓ ભેદભાવયુક્ત અને રાષ્ટ્રીય હિતોને નુકસાનકર્તા હોવાથી ભારતે તેના પર હસ્તાક્ષર 
કર્યા નથી. પોતાના ઈરાદાઓ અને આગ્રહની અવગણના થતાં યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ભારત પર નારાજ થું. ભારતે 
પોખરલ્ર (રાજસ્થાન) ખાતે સફળ પરમા અખતરો કર્યા (1998) ત્યારે તેણે ગંભીર નોંધ લઈને તેણે ભારત સામે 
કેટલાક પ્રતિબંધો મૂક્યા, જે સમથ જતાં હળવા થતા ગયા. ત્યારબાદ આર્થિક અને ટેકનિકલ જેવાં કેત્રેમાં તો 
ભારતને અમેરિકાની મદદ પણ મળતી રહી છે. 

યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સના ન્યર્યોકના વર્લ ટ્રેડ સેન્ટર પર (11 સપ્ટેમ્બર, 2001) થધેલા આતંકવાદી હુમલા પછી 
બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોમાં સુધારો થયો છે. ભારતે પણ આર્થિકકષેત્રે પ્રગતિ સાધી છે, તે બાબતનો હવે તે 
સ્વીકાર કરે છે. અને બંને દેશો વચ્ચે ગાઢ સંબંધો બંધાય તેવી ઈચ્છા ધરાવતા થયા છે. 


તાજેતરમાં (2014 અને 2015) ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અમેરિકાની મુલાકાતે ગયા. ત્યાં તેમલે સંયુક્ત 
રાષ્ટ્રો (0:પ.) ની મહાસભાને પશ સંબોધી. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ અમેરિકાના પ્રમુખ બરાક ઓબામાએ 26મી જાન્યુઆરી, 
88 


ઇલાર, પોરસ 12 


2015ના રોજ ભારતના 66મા પ્રજાસત્તાક દિન (ગલતંત્ર દિન)ની ઉજવલીના સમારોહમાં મુખ્ય મહેમાન બની 
ભારતની મુલાકાત લીધી, ભારતીય ગલતંત્ર દિવસમાં ભાગ લેનારા તેઓ અમેરિકાના પ્રથમ પ્રમુખ બન્યા. આમ, 
ભારત અને અમેરિકાના સંબંધો સુમેળભર્યા થઈ રહ્યા છે. આતંકવાદના જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સમસ્યા સંદર્ભે બંને 
રાષ્ટ્રોના વડાઓ ચિંતિત છે. 
સોવિથેટ સંઘ (યુ.એસ.એસ.આર.) 

અમેરિકાની જેમ સોવિયેટ સંધે પણ ભારતની સ્વતંત્રતાપ્રાપ્તિની ચળવળને ટેકો આપ્યો. આઝાદી બાદ 
ભારતના ખાસ મિત્ર તરીકે સોવિયેટ રશિયા રહયું. કાશ્મીર પ્રશ્ન અંગે હંમેશાં તે ભારતની પડખે રહયું. સોવિયેટ 
પ્રમુખ ખુથેવની ભારત મુલાકાતથી બંનેના સંબંધો વમુ ગાઢ બ-યા અને ઘણી બાબતો અંગે સમજૂતી પઈ જેમાં 
ભારતની પંચવર્પીય યોજનામાં પણ સોવિયેટે આર્થિક મદદ કરી. ભારત-ચીન યુદ્ધ (1962)ના કોક્ટીભર્યા 
સમવે સોવિવેટે લશ્રીકષેત્રે મિગ-યુદ્ધ વિમાનો બનાવવામાં ખાસ મદદ કરી. આંતરરાષ્ટ્રીયલેત્રે સોવિવેટ 
રશિયાએ ભારતની બિનજોડાણવાદી અને તટસ્મતાની નીતિને સંપૂર્ણ સમર્થન આપ્યું. 
ભારત-પાક સંબંધો 

બ્રિટિશ ભારતમાંથી, ભારત અને પાકિસ્તાન એવાં બે રાષ્ટ્રો અસ્તિત્વમાં આવતાં બંને દેશોના સંબંધો તંગ 
રહ્યા. તેમાં વળી કોમી રમખાણો તથા ભાગલા સમયની સ્થિતિએ બળતામાં ધી હોમવાનું કામ કર્યું. પાકિસ્તાન 
સાથેની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદો બાબતે આજ સુધી વિવાદ રહ્યો છે. પાકિસ્તાન સાથેના સંબંધોમાં કાશ્મીર મુદો 
હંમેશાં મહત્ત્વનો રહ્યો છે. જેના કારણે પાકિસ્તાન સાથે 1948, 1965, 1971 અને 1999માં યુઢધો થયાં. જેમાં 
તેની હાર થઈ છતાં આજે પણ પાકિસ્તાન સાથેના આપણા સંબંધો સુધરી શક્યા નથી, તાથકંદ કરાર અને. 
શિમલા કરારને ભારત સંપૂર્ણ સમર્થન આપે છે પરંતુ પાકિસ્તાન નહીં. વડાપ્રધાન અટલબિહારી વાજપેથીની 
લાહોર બસયાત્રા અને તે પછી પાકિસ્તાનના લશ્કરી શાસક પરવેઝ મુશર્રફની સાથે ગ્નાગ્રા ખાતેની શિખર 
મંત્રણા છતાં સંબંધો તનાવપૂર્ણ રહ્યા છે. 

પંજાબમાં શીખ ઉગ્રવાદીઓ, જમ્મુ-કાશ્મીરમાં અલગાવવાદીઓ અને આંતકવાદીઓને સક્રિય મદદ આપી 
ભારતને પરેશાન કરવામાં પાકિસ્તાને કંઈ બાકી રાખ્યું નથી. ભારતના અલુપરીક્ષણ બાદ પાકિસ્તાને પણ 
અણુપરીક્ષણો કર્યા, બંને દેશો હવે અણુશસર ધરાવતા દેશ બન્યા છે ત્યારે લશ્કરીકષેત્રે સતત યુદ્ધસામગ્રીમાં 
વધારો થતાં બંને વચ્ચેના સંબંધો તંગ જ રહ્યા છે. શાંતિપૂર્ણ સંબંધો જાળવવાની બાસ્તની નીતિનો પાડિસ્તાને 
યોગ્ય પ્રતિભાવ આખો નથી. 
ભારત-ચીન સંબંધો 

ચીનમાં સામ્યવાદી કાંતિ (1949) બાદ તેણે તિબેટ પર કબજો જમાવ્યો. આથી આ સંબંધો સુધારવા 
વડાપ્રધાન નેહરુએ ચીન સાથે 'પંચશીલના કરાર' કર્યા. આ કરાર થકી બંને દેશો વચ્ચે ઉષ્માપૂર્ણ સંબંધોની 
શરૂઆત થઈ અને હિંદી ચીની ભાઈ ભાઈ' ના નારા શરૂ થયા જે એક ભ્રમણા હતી. આ અરસામાં (1954), 
ચીને પોતાના નકશા પ્રગટ કર્યા જેમાં ભારતના ઘણા પ્રદેશોનો સમાવેશ પોતાનામાં કર્યો. ચીનના આ પગલાથી 
બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો બગડવાની શરૂઆત થઈ, ચીને મેકમોહન રેખાનો પણ અસ્વીકાર કર્યો, ભારત-ચીન 
વચ્ચે બફર સ્ટેટ જેવા તિબેટને પોતાનામાં ભેળવી દેતાં બંને દેશો વચ્ચે મતભેદ ઊભા થયા. ચીને આ 
નકશાઓ જૂના છે તેમ કહી વાતને ટાળી ભારતીય પ્રદેશમાં ઘૂસણખોરી ચાલુ કરી. પૂર્વે (1959 સુધી) ભારત, 
ચીન સાથેના સંબંધો શાંતિપૂર્ણ માર્ગ ઉકેલવા માંગતું હતું. પરંતુ ચીને આક્રમણ કરીને ભારતના પ્રદેશો પર 
કબજો જમાવ્યો. ભારતે આ પગલાં વિરુદ્ર જયારે લશ્કરી પગલું લીધું, ત્યારે થલું મોડું થઈ ચૂક્યું હતું. અંતે 
ચીને એકપકષય ઘુદ્ધવિરામ જાઢેર કરતાં યુદ્ધનો અંત આવ્યો. પરંતુ આ યુદ્ધમાં ભારતને થણું સહન કરવું પડ્યું. 

89. 


પ્રગતિનો પળ અને શુદ રટિમની પ્રકા 


ત્યારથી આજ દિન સુધી બંને દેશો વચ્ચેના સરહદી પ્રશ્નોને લગતી બાબતે થશ મંત્રજાઓ થઈ પરંતુ સુખદ 
સમાધાન લાવી શકાયું નથી. આમ છતાં છેલ્લા દાયકા દરમિયાન ભારત અને ચીન વચ્ચે પરસ્પર સહકાર 
અને મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો વિકસતા રહ્યા છે. ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ચીનના વડાપ્રધાન જીનપીંગ 
વચ્ચે રિવરફ્રન્ટ, અમદાવાદ ખાતે સૌજન્યપૂર્ણ મુલાકાત થઈ (2014), જેને ભાવિ સંબંધોમાં મીઠાશ વધવાનો 
સંકેત માની શકાય. 

ભારત-બાંગ્લાદેશ સંબંધો 


ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ બાદ બાંગ્લાદેશનો ઉદય થયો. (1971) આ પહેલાં તે પૂર્વ પાકિસ્તાન તરીકે 
ઓળખાતું હતું. બાંગ્લાદેશના ઉદવમાં ભારતનો સિંહકાળો રહેલો છે. 

શરૂઆતમાં ભારત-બાંગ્લાદેશ સંબંધો મૈત્રીપૂર્ણ રહ્યા. બાંગ્લાદેશની સ્વતંત્રતા બાદ તરત જ ભારતે તેને 
આર્થિક અને ભૌતિક રીતે થશી મદદ કરી છતાં પડોશી દેશ તરીકે કેટલીક બાબતે ભારતના સંબંધો તંગ રહ્યા. 
ભારતે તેનો “તીન બીધા' નો પ્રદેશ સોંપતાં (1992) બાંગ્લાદેશની તેના બીજા પ્રદેશમાં જવાની સરળતા વધી 
શકી. પડોશી દેશ તરીકે આજે પણ ભારત હંમેશાં બાંગ્લાદેશની પડખે રહે છે. 


ગંગા નદીના પાણીનો ઉપથોગ અને વહેંચણી સંબંધે થયેલી ચર્ચાઓ દારા સમાધાન સાધવામાં આવ્યું. 
અતિવૃષ્ટિ, વાવાઝોડા જેવી કુદરતી આપત્તિ વખતે ભારતે બાંગ્લાદેશને પૂરતા પ્રમાણમાં મદદ કરી છે. બંને 
રાષ્ટ્રો વચ્ચે (2015) વિવાદિત જમીન વિસ્તાર અને તે ક્ષેત્રના લોકોની નાગરિકતાના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ 
વાટાપાટોથી થયું છે. 
ભારત-શ્રીલંકા સંબંધો 

શ્રીતંકા સાથેના ભારતના સંબંધો છેડ રામાષણકાળથી છે. શ્રીલંકામાં ભારતીમ તમિલો વસવાટ કરે છે. 
તેમની નાગરિકતાને પ્રશ્ને બંને દેશો વચ્ચે મદભેદ થતાં ભારતે તમિલ લોકોને ભારતીય નાગરિકત્વ આપવાની 
તૈયારી પણ બતાવી છે. 


શ્રીલંકામાં સિંહાલી લોકોની બહુમતી છે. આથી તમિલો પ્રત્યે ભેદભાવ રખાય છે. તેથી લાગણી પ્રબળ 
બનતાં તમિલોએ અલગ રાજ્યની માગણી કરી જેથી તમિલો અને શ્રીલંકન સરકાર વચ્ચે ઘર્ષણ શરૂ થું. 
પ્રભાકરનની આગેવાનીમાં તમિળોએ ઉગ્રવાદી સંગઠન (111:) રચી ત્રાસવાદનો પણ આશરો લીયો. આ સમથે 
બંને દેશો વચ્ચે સમજૂતી સધાઈ. (1987) શ્રી રાજીવ ગાંધીની સરકાર વખતે ભારતીય લશ્કરને શ્રીલંકામાં 
શાંતિ સ્થાપવા મોકલવામાં આવ્યું, પરંતુ ભારતનું આ પગલું સફળ થઈ શક્યું નહીં અને પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ 
ગાંધી પર પેરામ્બુદુરમાં આત્મઘાતી હુમલો કરી તેમની હત્યા થઈ. ભારતની ઇચ્છા બંને પક્ષો વચ્ચે શાંતિમય 
સમાધાન થાય તે છે. 


ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શ્રીલંકાની મુલાકાત વખતે તમિલ પ્રભાવિત વિસ્તાર જાફનાની મુલાકાત 
લીધી (13 માર્ચ, 2015). શ્રીલંકન તમિલ અસરગ્રસ્તોના પુનઃવસન માટે 27000 જેટલાં મકાનો ભારતની 
આર્થિક સહાયથી બનાવાયાં છે. આજે શ્રીલંકા સાથે ભારતના મૈત્રીપૂર્ણ સંબંધો છે. 
ભારત-નેપાળ સંબંધો 

ભારત અને નેપાળ વચ્ચે મિત્રતાપૂર્લ સંબંધોનો પ્રારંભ 1950માં થયો. તે મુજબ બંને સત્તાઓએ 
એકબીજાના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડિતતાનો સ્વીકાર કર્યો છે. ભારત, નેપાળને તેના આર્થિક વિકાસ માટે 
મોટા પાયે આર્થિક તેમજ સામાજિક મદદ કરે છે. 


90 
ઇલાર, પોરસ 12 


નેપાળ અને ભારતના લોકો સરળતાથી એકબીજાના દેશોમાં આવ-જા કરી શકે છે અને ધાર્મિક સ્થળોની 
મુલાકાત લે છે. કયારેક માઓવાદીઓ ત્રાસવાદી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. તેઓ ક્યારેક ભારતના નકસલવાદીઓ 
સાથે સંપર્કમાં હોવાનું જણાયું છે. સરળતાથી આ દેશમાં આવન-જાવન થઈ શકતી હોવાથી અહીં ઘણા 
આતંકવાદી પ્રવૃત્તિ કરતા લોકો આશરો લેતા હોલ છે. તેથી બંને દેશો વચ્ચે તંગદિલી ઊભી થાય છે. ભારતના 
ચીન સાથેના સંબંધોથી નેપાળના સંબંધો અંગે ગેરસમજ થાય છે. ભારત હંમેશાં નેપાળ સાથે સુમેળભર્થા સંબંધો 
રાખવા આતુર રહ્યું છે. 

નેપાળના સામાજિક-આર્થિક વિકાસમાં ભારતે થણી મદદ કરી છે. નેપાળના ઘજ્ઞા વિધાર્થીઓ ઉચ્ચ 
અભ્યાસ માટે ભારત આવે છે. હિમાલયમાંથી નીકળતી કેટલીક નદીઓ નેપાળમાંથી પસાર થઈને ભારતમાં 
આવે છે. ચોમાસામાં તેમાં ભારે પૂર આવે છે. તેથી ભારતને વલું નુક્સાન થાય છે. નદીઓનાં પૂર રોકવા 
માટે ભારત અને નેપાળ વચ્ચે સમજૂતી થાય તે માટે ભારત પ્રયત્ન કરે છે. 25 એપ્રિલ, 2015ના રોજ 
નેપાળમાં 5.8ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો તેમાં આશરે 8000ની આસપાસ લોકો મૃત્યુ પામ્યા. આ કુદરતી 
હોનારતમાં ભારતે બચાવ કામગીરીમાં નેપાળને મદદ કરી, રાહત અને પુનઃવસનમાં સહાય કરી. 
ભારત-મ્યાનમાર (બ્રહ્મદેશ-બર્મા) સાથેના સંબંધો 

મ્યાનમારને સ્વતંત્રતા મળી (1948) ત્યારથી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો મૈત્રીપૂ્લ રહ્યા છે. સ્વતંત્રતા બાદ 
મ્યાનમારે સહાયની માગણી કરતાં ભારતે તરત જ આર્થિક મદદ મોકલી આપી હતી. બંને દેમો વચ્ચે થયેલ 
સંધિ મુજબ એકબીજાના સાર્વભૌમત્વને માન આપવા તથા એકબીજાની આંતરિક બાબતોમાં દખલગીરી ન 
કરવાનું સ્વીકાર્યું. (1951) આ જ વર્ષે બંને દેશો વચ્ચે પંચવર્ષીય કરાર થતાં વેપારી સંબંધો મજબૂત બન્યા. 
બંને દેશો વચ્ચેના ઉપ્માભર્યા સંબંધોના વિકાસમાં ભારતના તત્કાલીન વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુ અને 
મ્યાનમારના વડાપ્રધાન ઉનુની વ્યક્તિગત મિત્રતાનો ફાળો મહત્ત્વનો છે. 

મ્યાનમાર સરહદે બળવાખોર પ્રવૃત્તિ વધતાં બર્માએ ભારતની શસ્સહાય મેળવી. તદુપરાંત ભારતે આ. 
રકમનો અડધો ભાગ જતો કર્યો, ઉપરાંત, મ્યાનમારની કટોકટીમાં પણ ભારતે લોન આપવાની જાહેરાત કરી, 
બર્માના વડા નેવીની ભારત મુલાકાત (1965) થકી બંને દેશોએ પરસ્પર સંબંધો વધુ મજબૂત બનાવવા નિર્ધાર 
કર્યો. આઝાદી બાદ ભારતનો મ્યાનમાર સાથે કોઈ અણબનાવ બન્યો નથી જે નોંધવું રહયું. 
ભારત-ભૂતાન સંબંધો 

સંત્રતાપ્રાપ્તિ બાદ ભારતે ભૂતાન સાથે કાયમી શાંતિ અને મિત્રતાની સંપિ કરી. (1949) ભારતે 
ભૂતાનની સ્વાયત્તતાનો સ્વીકાર કર્ય સામે પલે ભૂતાને પણ ભારતને સંરલષણ અને વિદેશનીતિકષેત્રે વિશ્વાસમાં 
લેવાનું સ્વીકાર્યુ, વડાપ્રધાન નેહરુએ ભૂતાની લીધી હતી. (1958) ચીને તિબેટમાં લશ્કર મોકલી તેનો કબજો 
લેતાં ભૂતાનને પલ્મ ચીનનો ડર લાગ્યો હતો. આથી પણ તે ભારતની વધુ નજીડ આવ્યું. 

ભૂતાનના દોરજીના ખૂન (1964) બાદ ભારત વિરોધી પ્રવૃત્તિ શરૂ થઈ. પરંતુ થોડા સમયમાં તે વાતાવરણ 
દૂર થઘું. ભારતના પ્રથાસથી ભૂતાન યુનિવર્સલ પોસ્ટ યુનિયનનું સભ્ય બન્યું. (1969) તથા યુ.એન.નું પણ 
સભ્ય બન્યું. (1971) મ્યાનમારની જેમ ભૂતાન સાથે પણ ભારતના સંબંધો સમાનતાના ધોરણે મૈત્રીપૂર્ણ રહ્યા 
છે. એક નાનકડું પડોશી રાષ્ટ્ર હોવા છતાં ભારતે ભૂતાનને વિશિષ્ટ મહત્ત્ત આપ્યું છે. 

ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભૂતાનની મુલાકાત (જૂન, 2014) લીધી. તે દરમિયાન થવા પામેલી 
ચર્ચાઓમાં તેમણે ક્લું કે ભારત પ્રગતિ કરશે તો તેની સૌધી અસર પાડોશી દેશો પર પડશે. ત્યારબાદ બંને 
દેશોના પરસ્પર સુરક્ષા સંબંધિત સહયોગ પર સંતોષ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો. આમ ભારતે ભૂતાન જેવા 
નાનકડા પડોશી રાષ્ટ્ર સાથે પણ ઉષ્માપૂર્ણ સંબંધો સ્થાપિત કર્યા છે. 

91 


પ્રગતિનો પમ અને શૂ રખટનિમની પ્રકા 


સ્વાધ્યાય 
1. નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત જવાબો આપો : 
(1) આયોજન પંચની રચના અને મુષ્ય ઉદેશો જણાવો. 
(2) પંચવર્ષીય યોજનાઓ વિષે ટૂંકમાં લખો. 
(3) સ્વતંત્ર ભારતમાં શિક્ષણનો વિકાસ વર્ણવો. 
(4) ભારતે અણ્ુસંશોધન ક્ષેત્રે સાધેલ વિકાસની ચર્ચા કરો. 
(3) ભારતના અમેરિકા અને સોવિવેટ રમિવા સાથેના સંબંધો વિશે માહિતી આપો. 
2. આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ત્તરો આપો : 
(1) હરિયાળી ક્રાંતિ વિશે લખો. 
(2) સંદેશા-વ્યવહાર ક્ષેત્રે થયેલ વિકાસની માહિતી આપો. 
(3) ઔદ્યોગિકીકરણ વિશે માહિતી આપો, 
(4) ભારત-પાકિસ્તાન સંબંધો વિશે નોંધ લખો. 
(5) ભારત-શ્રીલંકા સંબંધો વિશે નોંધ લખો. 
3. આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર આપો : 
(1) ભારતમાં આયોજન પંચનો પ્રારંભ ક્યારે થયો ? 
(અ) 1947 (બ) 1950 (ક) 1955 (&) 1952 
(2) સ્વતંત્ર ભારતના પહેલા યુનિવર્સિટી શિક્ષણપંચના અમયક્ષ કોશ હતા ? 
(અ) ડૉ. સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન્‌ (બ) કોઠારીપંચ 
(ક) મુદિયાર પંચ (હ) મેકોલેપંચ 
(ઉ) ભારતે પ્રથમ અણૂધડાકો કથા સ્થળે કર્યો ? 
(અ) બેંગ્લોર (બ) પોખરણ (ક) અમદાવાદ (5) કચ્છ 


(4) 'સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર' કયાં આવેલું છે ? 


(અ) બેંગ્લોર (બ) દિલ્ડી (ક) અમદાવાદ (5) યુમ્બા 
(5) કઈ પંચવર્ષીય યોજના એક વર્ષ વહેલી સમાપ્ત કરી દેવામાં આવી ? 
(અ) ચોથી યોજના (બ) પાંચમી યોજના (ક) સાતમી યોજના (ડ) આઠમી યોજના 
૦ 
92 


ઇલહાર, પોરસ 12 


11 આધુનિક યુગનો આરંભ 


સમયની દષ્ટિએ મધ્યકાલીન ઇતિહાસને આધુનિક ઇતિહાસથી તથા આધુનિક ઈતિહાસને સમકાલીન 
ઇતિઠાસથી અલગ કરવા બાબતે ઇતિઠાસકારોમાં મતમતાંતરો છે. તેમજ યુરોષના આધુનિક યુગનો પ્રારંભ 
ક્યારથી થયો તે નિશ્ચિતપણે કહેવું મુશ્કેલ છે, છતાં 14 થી 16 મી સદી દરમિયાન વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો, 
ભૌગોલિક શોધખોળો, વેપારનો વિકાસ, મૂડીનો ઉદય, મધ્યમવર્ગનો ઉદય તથા પ્રાચીન કલા-સાહિત્યને 
પુનર્જીવન મળ્યું, પરિણામે યુરોપમાંથી અંધાધુંધી અરાજકતાના અંતે અશાંતિ દૂર થઈ અને યુરોપમાં નવજીવન 
તથા નવી ચેતના પ્રગટી, જેને કારણે ઇતિહાસકારો તેને આધુનિક યુગનો આરંભ ગણાવે છે. 

આ પ્રકરણમાં આપણે આધુનિક યુગના પ્રારંભકાળે થયેલા કેટલાક બનાવોનો અભ્યાસ કરીશું. 


નવજાગૃતિ 


યુરોપમાં મધ્યુગના અંતે અને અર્વાચીન યુગની શરૂઆતમાં જે નૂતન વુગનો પ્રારંભ થયો તેને નવજાગૃતિ 
(પુનઃજાગૃતિ) અથવા રેનેસા (રત્યામાંડકમત્છ) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, નવજાગૃતિ યુરોપના લોકોની 
માનસિક કાંતિ હતી. બૌદ્ધિક ચળવળની શરૂઆત ઘતી. લોકોમાં નવું જાણવા-જોવાની જિજ્ઞાસા અને શાનપિપાસા 
જાગૃત થઈ હતી, મધ્યયુગીન સંસ્થાઓ અને વિચારસરણીમાં પરિવર્તન આવી રહયું હતું. જેણે રાજકીય, સામાજિક, 
આર્થિક અને ધાર્મિક પાસાઓ પર વ્યાપક અસર કરી હતી. યુરોપનો સમાજ આ સમયે માનસિક ગુલામીમાંથી 
બહાર આવી રહ્યો હતો. 


મધ્યયુગીન સામંતશાહી તથા જાગીરદારી પ્રથાના અંતની શરૂઆત થઈ તથા નગરો વસ્યાં. નવા વેપારીવર્ગ 
ધર્મ કરતાં વિજ્ઞાનને વધુ મહત્તત આપ્યું. માનવી અંધશ્રદ્ધા, વહેમ, રૂઠિંગત ખ્યાલોથી ઉપર ઊઠીને વિવેક, બુદ્ધિ અને 
તર્કથી કોઈપણ બાબત વિચારતો થયો. ર્ષનું સ્વાન બુદ્ધિ અને તર્કે લીધું, દરેક બાબતમાં વર્મના બદલે માનવને. 
મહત્ત્વ અપાયું. પરલોકના કાલ્યનિક સુખના બદલે આ જગતના વાસ્તવિક સુખ અને ભોગવાદ તરફ લોકોનું, 
આકર્ષણ વધ્યું. આ સમયે બુદ્ધિવાદ, માનવતાવાદ, ભૌતિકવાદની સાથે ઉદારતા, વિશાળતાનો વિકાસ થયો તેથી 
આ યુગને નૈતિક વિસ્તરણ યુગ પલ કહે છે. 
પર્મયુદ્ધો, કૉન્સ્ટેન્ટિનોપલનું પતન, આરબોના સંપર્ક તેમજ ભૌગોલિક શોધખોળના કારણે આરબોની કલા 
પ્રાચીન વિજ્ઞાન, સાહિત્યનો પરિચય થયો. નવાં શહેરો વિકસ્યા. વસ્તુવિનિમધના સ્થાને નાણાંનો વ્યવહાર 
વધ્યો. આ સમવે યુરોપમાં પ્રચલિત બનેલી ઉક્તિ - “સ્વતંત્રતાની શોધમાં હો તો શહેરમાં જાવ” ના પરિણામે, 
વૈનીસ, જીનીવા જેવાં નગરોનો થજો વિકાસ થયો. ખ્રિસ્તી વિદ્વાનોએ ઇટાલીમાં ગ્રીક અને લેટિન ભાષાની, 
શાળાઓ ખોલી કાગળ, છાપખાનાની શોધથી મોટી સંખ્યામાં પુસ્તકો છપાવા લાગ્યાં. જેનાથી પ્રાચીન ગ્રીસ 
અને રોમના તત્વચિંતકોના વિચારોનો પરિચય સામાન્ય લોકોને થવો. વિશ્રવિલાલથની સ્થાપના થઈ. 
જસ્ટીનિયન, પ્લેટો, એરિસ્ટોટલ, રોજર બેકન વગેરેના અભ્યાસનું મહત્ત્વ વધ્યું. ઇટાલી, જર્મની, સ્પેન અને 
ક્રાંસના લોકો માટે જોડણીકોશ તૈયાર કરવામાં આવ્યો. 
આ સમયે દાન્તેએ પોતાની કૃતિ 'ડિવાઈન કૉમેડી માં ધાર્મિક બાબત સાથે 
જુન ખગોળ, ભૂગોળ અને ભૌત્તિક વિજ્ઞાનની સમજ આપી, ઇંગ્લૅન્ડના અંધ કવિ 
મિલ્ટને બાઈબલની આદમ અને ઈવની કથાના આધારે 'પેરેડાઈઝ લોસ્ટ' નામનું 
#ઃ (ડિ મહાકાવ્ય લખ્યું, મહાન નિબંધકાર ફ્રાન્સીસ બેકન અને મહાન નાટ્યકાર 
જે શેક્સપિયર નવજાગૃતિના સમયની ભેટ છે. માર્ટિન લ્યુથરે બાઇબલનો જર્મન 
િઓનાર્દો-દ-વિન્ચી ભાપામાં અનુવાદ કર્યો, 


93 
આશુનિક ધુગનો ખારભ, 


આ સમયના લિઓનાર્દો-દ-વિન્સીએ 'મોનાલિસા' 
અને “લાસ્ટ સપર', રાફેલે “મેડોના' અને “ધી સ્કૂલ 
ઓંફ એથેન્સ'- નાં ભીંતથિત્રો તેમજ માઇકલ 
એન્જેલોએ રોમમાં દોરેલાં 300 ીંતથિત્રો દ્વારા 
ચિત્રકલાને ઉચ્ચ શિખરે પહોંચાડી. સ્થાપત્યના ક્ષેત્રે 
પણ ફિલિપ્પો, માઇકલ એન્જેલો અને બ્રામ્ટે જેવા 
સ્થપતિઓએ પોતાના બાંષકામક્ષેત્રે મહાન સિદ્ધિ 
મેળવી. 
ધર્મસુધારણા 

ખ્રિસ્તી દેવળ સંસ્થામાં સુધારણા માટેનું આંદોલન એટલે 'ર્મસુધારણા'. ખ્રિસ્તી ધર્મમાં મૂળભૂત એવા 
સાન્નઈ, સેવા, સત્ય, સમાનતા અને બ્રાતૃભાવને સ્થાને પ્રવેશેલાં જોહુકમી, બ્રષ્ટાચાર, શોષણ અને દંભ સામે 
જે પ્રચંડ આંદોલન થયું તે ધર્મસુધારણા તરીકે ઓળખાય છે, પોતાના સ્વાર્થ હિત માટે પાદરીઓ, બિશપો અને 
ખ્રિસ્તી સાધુઓએ ઈસુના માનવતાવાદી ઉદેશોને વિકૃત કરી નાખ્યા. ઈશુના મૂળ સંદેશને ફરી સ્થાપિત કરવા 
અને ખ્રિસ્તી સમાજની પુનઃરચના માટે પ્રજાએ ઉપાડેલ આંદોલન ધર્મસુધારજ્ા તરીકે ઓળખાય છે. ઈશુના 
મૂળસંદેશ મનની પવિત્રતા, સાદગી, સરળતા અને ઈશ્વરની અનુકંપા પર વિશ્વાસ ધરાવતા માર્ટિન લ્યુયર 
નામના જર્મન પાદરીએ વિટેનબર્ગના દેવળના દરવાજે 95 મુદાવાળી યાદી ચોંટાડી જેને લોકોનું જબરદસ્ત 
સમર્થન મળ્યું. યુરોપના ઘણાખરા દેશોમાં રોમન કૅયોલિક ખ્રિસ્તી ધર્મસંપ્રદાય સામે વિરોધ શરૂ થયો. આ 
વિરોધ કરનાર પ્રૉટેસ્ટન્ટ (9॥01લ્કા એટલે વિરોધ) સંપ્રન્નયના નામે ઓળખાયા. 

પર્મસુધારણાનું આંદોલન એ સાચા અર્થમાં કેથોલિક ધર્મની અમુક માન્યતાઓનો વિરોધ પોપની એકહથ્થુ 
સત્તા સામે પડકાર હતો. ધર્મગુરુઓના વિકૃત થતા જતા જાવનને સુધારવાના પ્રથત્નોની પ્રક્રિયા હતી, લોકોની 
અંધથદ્ધા અને અજ્ઞાનતા દૂર કરવા માટેનો પ્રયાસ હતો. ઈસુ અને બાઇબલના સાચા સંદેશને લોકોમાં ફેલાવવા 
માટેનો પુરુષાર્થ હતો. કેથોલિક ચર્ચમાં વધી પડેલાં સત્તાપિપાસા, ધનલાલસા, નૈતિક દૂરાચાર વગેરે દૂર કરવાનું. 
પ્રચંડ આંદોલન હતું. 

14મી સદીમાં ઇંગ્લેન્ડમાં જ્હોન વિકલીકે દેવળની ભૂલો લોકો સમક્ષ ખુલ્લી કરી બાઇબલનો અંગ્રેજીમાં 
અનુવાદ કર્યો. તેનાથી આજ સુધી પોપ દ્વારા બાઈબલના નામે અપાતા બનાવટી ઉપદેશને બદલે હવે લોકોને. 
સાચી સમજ મળી, તેથી પોપ અને દેવળ દ્વારા જ્હોન વિકલીફનો વિરોધ થયો. તેના અવસાન બાદ તેના 
સમર્થકો “લોલાર્ડસ'ના નામે ઓળખાયા, તેમણે દેવળ સામે આંદોલન ચાલુ રાખ્યું. 

વિકલીફની જેમ જ્હોન હસનું નામ પણ વિરોધ કરનારામાં આગળ પડતું હતું. તેને કેદ કરી જીવતો બાળી 
નાખવામાં આવ્યો. તે જ રીતે 50 વર્ષ પછી રોમના પોષ વિરોધ અવાજ ઉઠાવનાર *સાવોનારોલા' ને પણ, 
જીવતો સળગાવી દેવાયો. જઠૉન વિકલીફ, જ્હોન હસ અને સાવોનારોલાની નિષ્ફળતાનું કારણ લોકોની 
અપરિપક્વ સમજ અને ધનિક વર્ગોના સાથનો અભાવ હતો. 

ધર્મસુધારણાને કારણે દેવળ અને પોપની સર્વોપરિતા નષ્ટ થઈ. લોકોને સ્વતંત્ર રીતે વિકાસ સાધવાની તક 
મળી. વિદભ્યાસને ઉત્તેજન મળ્યું. બાઇબલ પ્રમાણે સત્યની શોધની છુટ મળતાં માત્ર ધર્મના ક્ષેત્રે નહીં પરંતુ 
અન્યાય, પાખંડ, ભ્રષ્ટાચાર અને જુલ્મ સામે લડવાની પ્રેરણા મળી. એ દષ્ટિએ આ આંદોલન નવજાગૃતિનું 
પૂરક આંદોલન બન્યું. તે બંનેએ સાથે મળીને આધુનિક યુરોપના સર્જનની પૂર્વભૂમિકાનું નિર્માણ કર્યુ. 
પ્રતિ ધર્મસુધારણા 

ધર્મસુધારણાની સફળતાથી કૅયોલિક દેવળ સંસ્થાએ પોતાની આંતરિક શુદ્ધિ માટે પોપ પોલ 3જાએ ટ્રેન્ટ 
(જર્મની)માં બોલાવેલી પરિષદમાં કેથોલિક ચર્ચમાં કેટલાક સુધારા કર્યા જે પ્રતિ ધર્મસુધારણાના નામે ઓળખાય 

94 


સિતાર, ધોરણ 12 


છે. સંત ઈગ્નેશિયસ દ્વારા સ્થપાયેલી 'સોસાયટી ઓક જિસસ' અને તેના સભ્યો 'જેસ્યુઈટ' દ્વારા કેથોલિક 
પંથની આંતરિક શુદ્ધિની પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવી. જનતાની સેવાનું ધ્યેય સ્વીકારનાર જેસ્યુઈટ મિશનરી તરીકે 
પક્ષ ઓળખાય છે. 

પ્રતિ ધર્મસુધારણાથી કેથોલિક પ્રત્યેનો રોષ અને અસંતોષ ઓછા થયા. આ સંસ્થાના સભ્ય સંત ફ્રાન્સીસ 
ઝેવિથર જેવા જેસ્યુઈટે ભારતમાં કૅયોલિક પંથના પ્રચાર-પ્રસારનું કાર્ય કર્યું. 
વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો 

નવજાગૃતિના આંદોલનના કારણે ધાર્ષિક માન્યતાને સ્થાને લોકોની દષ્ટિ વૈજ્ઞાનિક બની. પ્રાયોગિક 
સંશોધનો શરૂ થયાં પાચીન મુદ્ણકળામાં સુધારો કરીને દ્રાપેલા પોપના લેટર્સ ઓક ઈન્ડલજેન્સ અને 
બાઈબલને વ્યાપક આવકાર મળ્યો, વૈશાનિક શોધખોળોએ આ પ્રવૃત્તિઓને સરળ બનાવી. 13મી સદીમાં 
માનવશરીર પરના વાઢકાપનો પ્રતિબંધ દૂર થવાથી તબીબીક્ષેત્રે થણી પ્રાયોગિક પદ્ધતિ વિકસી, સર્જરીક્ષેત્ર 
માનવભ્રૂણના અભ્યાસ દ્વારા અનેક રોગોની સારવારની પદ્ધતિ શોધાઈ. ક્રેન્ય સર્જન એમ્બ્રાયજે આ સમવે. 
અર્વાચીન સર્જરીવિલયાનો પાયો નાંખ્યો. 

એ જ રીતે ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર અને ખગોળવિશઞાનના ક્ષેત્રે અનેક નવાં સંશોધનો થથાં, નિકોલસ 
કોપરનિક્સ મહાન ખગોળશાસી હતો. તેણે અન્ય ખગોળશાસ ટોલેમીના ગ્રહોના બ્રમણમાં કેન્દ્રથાને પૃથ્વી 
છે એ સિદ્ધાંતને ખોટો સાબિત કર્યો તેશે કહ્યું કે પૃથ્વી નહીં પણ કેન્દ્રસ્થાને સૂર્ય છે. પૃથ્વી તેની આસપાસ ફરે 
છે. કોપરનિક્સે પરિભ્રમણ નામના પુસ્તકમાં ત્કતુ ફેરફાર, પૃથ્વી અને 
અન્ય ગ્રહોની સવિસ્તર માહિતી આપી. ન 

દૂરબીનની કાંતિકારી શોધ કરનાર ઇટાલીના વૈજ્ઞાનિક ગેલેલિયોએ બધા "ર્‌ 
જ પન્નર્ય એકસરખી ગતિએ નીચે પડે છે તે સાબિત કરીને એરિસ્ટોટલની 
અસમાન વજન ધરાવતા પન્નર્થ અસમાન ગતિથી નીચે પડે છે તે બાબતનું. 
ખંડન કર્યું. તેશે દૂરબીનથી ચર્ચ ઉપદેશિત સ્વર્ગ અને ટોલેમીના સિદ્ધાંતોને 
*ડાયલોગ્સ ઓન ધી ટુ ચીફ સિસ્ટમ્સ, ગેલેલિયો 
ઓફ ધી વર્લ'માં પ્રકટ કરી, તેથી દેવળ અને ધર્મગુરુઓ તેનાથી નારાજ 


ખોટા સાબિત કર્યા. આ શોધ તેણે 


થથા. તેને નાસ્તિક ગણાવી જેલમાં પૂર્યો. આ સમથે તેણે લાચાર બની પોતાનાં સંશોધનો ભૂલભરેલાં છે તેવું 


જાહેર કરવું પડ્યુ. 

ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત આપનાર પ્રસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક ન્યૂટને ધી 
પ્રિન્શિપિયામાં ગતિના સિદ્ધાંતની સમજ આપી છે. દષ્ટિશાસ વિશે 
અનેક લેખો લખ્યા છે તેમજ કલનશાસની શોધ પ્રસિદ્ધ કરી છે. 

પોપ ગ્રેગરીએ જુલિયન કેલેન્ડરમાં સુધારા કરી જૂના પંચાંગને 
દસ દિવસ પાછળ લઈ જઈ શતાબ્દીના અંતે લીપ વર્ષના વધારાના 
ન્યૂટન દિવસને રદ કર્યા, આ સુધારેલું પંચાંગ “ગ્રેગરિયન કેલેન્ડર' તરીકે 
ઓળખાયું, 


ભૌગોલિક શોધખોળ 
15મી અને 16મી સદી દરમ્યાન વિશ્વના નકશામાં એકાએક ફેરફાર થયા. નવજાગૃતિના પરિણામે ઉદભવેલી 
જિજ્ઞાસાવૃત્તિ તેમજ ભારતના તેજાના મેળવવા, પૂર્વની આર્થિક સમૃદ્ધિ હસ્તગત કરવા અને સોનું, કીર્તિ તથા 
ધર્મપ્રચારની લાલચે અનેક સાહસિકો જીવને જોખમમાં મૂકવા તૈયાર થધા. 'હેનરી ધ નેવીગેટર' તરીકે પ્રખ્યાત 
95 


આશુનિક યુગનો ખારભ, 


પોર્ટુગલના પ્રિન્સ હેનરીએ “નૌકાયાન શાસ'ની શાળા સ્થાપી સ્થાનિક સાહસિકોને વધારે પ્રોત્સાહિત કર્યા. પરિલામે 
(ઈસ. 1488) બાર્થાલોમ્યુડાયેઝ 'કેપ ઓફ ગુડ હોપ' પહોંઓ. ત્યારબાદ (1492) ઇટાલીના કસ્ટોકર કોલંબસે ચારવાર 
દરિયાઈ મુસાકરી કરી મરણ પર્યત ભારતની શોધ કર્યાના ખોટા ખ્યાલમાં તે રહ્યો. અમેરીગો વેસ્પૂચી નામના એક 
ખલાસીએ તેની ભૂલ સુધારી હકીકતમાં તે ભારત નહીં પરંતુ એક નવો ખંડ હોવાનું જણાવતાં તેનું નામ 
(અમેરીગો વેસ્પ્ચીના નામ પરથી) અમેરિકા પડ્યું. 

વાસ્કો-દ-ગામા કેપ ઓફ ગુડ હોપથી આગળ ભારતના એક ગુજરાતી ખલાસીની મદદથી કાલિકટ 
બંદરે પહોંચ્યો (ઈ.સ. 1498). ત્યારબાદ પોટુંગીઝ ખલાસી કર્ડનાન્ડ મેગેલન દક્ષિણ આફ્રિકાથી કિલિપાઈન્સ 
પહોચ્યો. તેણ પૃથ્વીનાં પ્રદાક્ષણા કરાને સાંબેત કર્યું કં પૃથ્વી ગોળ છં. 
સંસ્થાનવાદનો ઉદય 

ભૌગોલિક શોષખોળના પરિણામે યુરોપીય સત્તાઓ અને સોન્નગરોમાં અમેરિકા, આક્કકિ અને એશિયાના 
દેશોમાં વધારેમાં વધારે પ્રદેશો મેળવવા, કાચોમાલ અને સંસાધનો મેળવવા માટેની સ્પર્ધા શરૂ થઈ જેમાં સ્પેન 
અને પોર્ટુગલ વચ્ચે ઝધડાઓનો અંત લાવવા પોપ એલેક્ઝાન્ડર છહ્ટાએ એટલેન્ટિક મહાસાગરમાં બંને વચ્ચે 
(ઈસ. 1493) એક કાલ્પનિક સીમા નક્કી કરી આપી જેમાં પશ્ચિમે સ્પેન અને પૂર્વમાં પોર્ટ્ગલને પ્રદેશો 
આખા. આ રેખા 'પોપ લાઇન' (1.10૯ 01 1લળ॥# ૯8108) તરીકે ઓળખાય છે. 

પાછળથી યુરોપની અન્ય સત્તાઓ પણ આ સ્પર્ધામાં જોડાઈ. શરૂઆતમાં વેપાર અર્ષે ગયેલા આ 
ુરોપિયનોએ સંસ્થાનોમાં પોતાનાં હિતોની રક્ષા માટે લશ્કર રાખવાનું શરૂ કર્યું અને અંતે આ પ્રદેશોના શાસક 
બન્યા. 

મધ્ય અને દક્ષિણ અમેરિકામાં ખાસ કરીને લૅટિન દેશોમાં પોર્ટુગલ, સ્પેન અને ફ્રાન્સે અહીંના મૂળ 
વતનીઓનો નાશ કર્યો. લેટિન ભાષા અને લેટિન સંસ્કારોનો પ્રચાર કર્યો. ઉત્તર એરિકામાં બ્રિટન અને કંસે 
પોતાનાં સંસ્થાનો સ્થાપ્યા. પાછળથી હોલેન્ડ અને સ્વીડન પણ અહીં આવ્યાં, આફ્રિકા ખંડ યુરોપિયન પ્રજા માટે 
અંધકારખંડ જ રહ્યો હતો. અહીં સૌથી મોટી અસર ગુલામોના વેપારમાં થઈ. અહીંની હબસી પ્રજાને ગુલામ 
બનાવવામાં રસ ધરાવનાર યુરોપિયન પ્રજાએ પશ્ચિમ કિનારે વેપારકેનદ્રો ઊભાં કર્યા અને કિંમતી ધાતુઓની 
ખાણની આવક મેળવી. 

એશિયામાં ચીન અને ભારતમાં પોતાનાં વેપારીમથકો સ્થાપવામાં સૌપ્રથમ પોર્ટુગીઝ પ્રજાજનો સકળ થયા. 
ત્યારબાદ ડચ, અંગ્રેજો અને ફેંચોએ પણ અહીં વેપારી મથકો સ્થાપ્યાં. જોકે જાપાનમાં યુરોપિયન સત્તાઓ માત્ર 
વૈપારી કરારો જ કરી શકી કારણ કે જાપાને એશિયામાં સ્થપાયેલાં સંસ્થાનોનો તીવ્ર વિરોધ કર્યો હતો. 
અમેરિકાનો સ્વાતંત્રયસંગ્રામ (1776) 

ઇંગ્લેન્ડે ઘરઆંગણે રાજાશાહી સામે કાંતિ થકી લોકશાહીની ભાગીન્નરી સ્થાપી પરંતુ અમેરિકામાં પોતાના 
રાજાનું આધિપત્ય ચાલુ રાખ્યું. ઇંગ્લેન્ડ અને ફરસ બંને વચ્ચે અહીં સત્તા સ્થાપવા માટે 7 વર્ષ સુધી ચાલેલા સપ્ત 
વાર્ષિક ઘુદ્ધનો ખર્ચ વસૂલ કરવા માટે સ્ટેમ્પ એક્ટનો અમલ શરૂ કર્યો તેનો વિરોધ થતાં તે રદ કર્યો. ત્યારબાદ 
નૌકાયાનના કાયન્ન, અયોગ્ય વેપારી કાયન્ન અને જકાતધારા દ્વારા અમેરિકન પ્રજાનું આર્થિક શોષણ કરવામાં 
આવ્યું જેના વિરોધમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનાં ત્ર વહાણોમાં ભરેલી ચાની પેટી દરિયામાં કેંકી દીધી. આ બનાવ 
અમેરિકન ઇતિહાસમાં 'બોસ્ટન-ટી-પાર્ટ તરીકે જાણીતો થયો. ત્યારબાદ અમેરિકન સંસ્થાનોની મુશ્કેલીનો વિચાર 
કરવા ફિલાડેલ્કિયામાં ત્રણ પરિષદ મળી જેમાં સ્વતંત્રતાનું જાહેરનામું તૈયાર કરવામાં આવ્યું. સંસ્થાનોને સ્વતંત્ર 

96 


લિતાર, પરશ 12 


જાહેર કરાયાં. (ઈ.સ. 1776) ત્યારબાદ 6 વર્ષો સુધી અમેરિકા અને ઈંગ્લેન્ડના સૈનિકો વચ્ચે દસ મોટાં યુદ્ધો થયાં. 
ઇંગ્લેન્ડના સેનાપતિ લોર્ડ કોર્નવૉલિસે શરણાગતિ સ્વીકારતાં યુનો અંત આવ્યો, છેવટે પૅરિસની સંધિ (1783) 
પ્રમાણે અમેરિકન સંસ્થાનોનો સ્વતંત્ર સાર્વભૌમ રાષ્ટ્ર તરીકે ઇંગ્લેન્ડનો સ્વીકાર થયો. આ કાંતિએ વિશ્વને 
સમવાયંત્રી, પ્રજાતંત્રી અને પ્રમુખીય સરકાર, લેખિત બંધારણ, શાસનમાં પ્રજાની સંમતિનો સ્વીકાર, તથા 
સમાનતાનસવતંત્રતા તેમજ વ્યક્તિસ્વાતંત્વની બેટ આપી. 
શંસની કાંતિ (1789) 

18મી સદીના અંતમાં કાંસ યુરોપના અન્ય દેશ કરતાં આગળ પડતો દેશ હતો. અહીં ઉ્યોગ-વેપારનો 
તમારે વિકાસ ષયો હોવા છતાં આપખુદ રાજાશાહી અને સાગંતશાહીનાં અનેડ ગનિષ્ટો અહીં હતાં તેપી 
સામાજિક, આર્થિક, રાજકીય અને ધાર્મિક ક્ષેત્રમાં અરાજકતા હતી. વિવિધ પ્રકારના અન્યાય સહન કરતી પ્રજા 
હવે જાગૃત બની હતી તેના પરિ્રામે ન્યાવ મેળવવા માટે ફ્રાંસની પ્રજાએ કાંતિનો માર્ગ અપનાવ્યો. 

અરાજકતા ભરેલા વાતાવરણમાં મોન્તેસ્ક, વૉલ્તેર, રુસો અને ડીડેરો જેવા ફાંસના વિચાસ્કોએ પ્રજાને 
વૈચારિક રીતે કાંતિ માટે તૈયાર કર્યા જેમાં મોન્તેસકે “કાનૂનની ભાવના' પુસ્તક દ્વાર કાયન્ન અને બંધારણીય 
સ્વતંત્રતા, રુસોએ 'શામાજિક કરાર' પુસ્તક દ્વારા માનવમાત્રની સમાનતા તેમજ ડીડેરોએ વિશાળ વિશ્વકોષ દ્વારા 
કરવ્યવસ્થા, શાસન પદ્ધતિ અને ચર્ચના અધિકાર જેવા વિષવની સ્પષ્ટ સમજૂતી આપી. 

કાંતિના અંતે માનવકકનું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કર્યું અને કાંસનું નવું બંધારણ થડાયું, લુઈ રાજાને પદભ્રષ્ટ કરી 
કંસને પ્રજાસતાક જાહેર કરવામાં આવ્યું, રાજા (લુઈ 16મા) ને તથા તેની રાણીને દેહાંતદંડની સજા કરાઈ 
(1793). આ કાંતિને પરિજ્રામે સામંતશાહી મધ્ધુગનો અંત આવ્યો. પ્રજાસત્તાક રાજની સ્થાપના થઈ. ખેડૂતોને 
માલિકીડક્ક મળ્યા. પ્રજામાં એકતા અને રાષ્ટ્રીયતાનો ઉદ્દભવ થયો, સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વના મહામૂલા 
સિદ્ધાંતની વિશ્વને ભેટ ધરી, આ કાંતિએ વ્યારે કાંસ માટે ૪ નહી પરંતુ સમગ્ર વિશ્વની પ્રજા માટે “1 યુગની 
શરૂઆત કરી, વિશ્વના પરાધીન દેશોને સ્વતંત્ર બનવાની, લોકશાહી વિચારોને સમજવાની પ્રેરણા આ કાંતિએ 
આપી, ફ્રાંસમાં રાજાશાહીનો અંત આવતાં અન્ય યુરોપિયન સતતાઓએ પ્રજાસત્તાક સામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું પરંતુ તેમાં 
તેઓ સફળ થયા નહીં. 

કાંતિ બાદ કાંસમાં થોડા સમયમાં આંતરિક વિખવાદ અને હિંસાખોરીના કારશે પ્રજાસત્તાક શાસન બહુ 
લાંબો સમય સફળ થયું નહીં. ત્યારે નેપોલિયન બોનાપાર્ટે કાંસમાં સરમુખત્યારશાહીની સ્થાપના કરી. 

આમ છતાં મહાન આદર્શોને વરેલા આ રાષ્ટ્ર 75 વર્ષ બાદ પ્રજાસત્તાક રાજ્યની સ્થાપના કરી. આ. 
ક્રાંતિની સાચી સફળતા તેના આદર્શો અને સિદ્ધાંતોમાં રહેલી હતી તેથી તેની અસરો વિશ્વવ્યાપી બની. 
ઈટાલી અને જર્મનીના વિશિષ્ટ સંદર્ભમાં રાષ્ટ્રવાદનો ઉદય 
ઈટાલીનું એકીકરણ 

રાષ્ટ્રવાદના ઉદયને લીધે ઈટાલી અને જર્મનીમાં એકીકરણ શક્ય બન્યું. ફાંસની ક્રાંતિ સુધી માત્ર એક 
ભૌગોલિક વિસ્તાર ગણાતું. ઇટાલી અનેક નાનાંમોટાં રાજ્યોમાં વહેંચાયેલું હતું. ત્માં ઓસ્ટ્રિયા અને રોમના 
પોપની સત્તા હતી. નેપોલિયન ઓસ્ટ્રિયન સત્તાને ઇટાલીમાંથી નામશેષ કરી. ત્યાં રાષ્ટ્રીય એકતા સ્થાપવા 
ઇંટાલીનાં બધાં રાજ્યોને એક કર્યા. તેનાં બે સંઘ રાજ્યોની રચના કરીને ઇટાલીમાં રાષ્ટ્રીય એકતાનાં બીજ 
રોપ્યાં. પરંતુ નેપોલિયન પછી વિયેના સંમેલને ઇટાલીમાં ફરી વખત નાનાંમોટાં રાજ્યોની સ્થાપના કરી ત્યાં 
રાજાશાહી સ્થાપી, ઇટાલીની એકતા અને સ્વતંત્રતાની ભાવનાને છિન્ન-ભિન્ન કરી નાંખી. પરિણામે ઇટાલી 
ફરીવાર ઉત્તર ઇટાલી અને દશ્િશ્ન ઇટાલીમાં વહેંચાઈ ગયું. જ્યાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે ઓસ્ટ્રિયાનો અંકુશ 
હતો. વિષેના સંમેલન સમવે કરેલી આ વ્યવસ્થા પ્રત્મે લોકોમાં ભારે નિરાશા અને અસંતોષ વધ્યો. (1820 થી 

97 


આશુનિક વુગનો ખારભ, 


1830) કાર્બાનેટી નામની ગપ્ત કાંતિકારી સંસ્થા દ્વારા ઈટાલીને ઓસ્ટ્રિધાના આપિપત્યમાંથી મુક્ત કરવાના 
પ્રયત્ન કર્યા પરંતુ સફળતા મળી નહીં. 

ત્યારબાદ ઇટાલિયન રાષ્ટ્રવાદના પેગંબર ગણાતા મેઝિનીના નેતૃત્વ નીચે 'યંગ ઈંટાલી' (યુવાન ઇટાલી) 
નામના સંગઠને કરેલા વિદ્રોહને ધારી સફળતા સાંપડી નહીં. ઇટાલીના એકીકરણના બીજા તબક્કામાં કાવૃરે ફાંસ 
સમ્રાટ નેપોલિયન ત્રીજાની મદદથી ઓસ્ટ્રિયા પાસેથી ઈટાલીના કેટલાક પ્રદેશો ખાલી કરાવ્યા, આ પ્રદેશો કાવુરે 
સાર્િનિયા સાથે જોડી દીધા. 

ઇટાલીના એકીકરણના આખરી તબક્કામાં ગેરીબાલીએ મહત્ત્વનું કાર્ય કર્યું. તેશે પોતાના 'લાલ 
ખમીસધારી દળ' (સ્વયંસેવકો) સાથે કાંતિકારીઓની મદદ કરી, (ઈ.સ. 1860) સીસીલીનો કબજો મેળવ્યો. આ 
સમવે નેપલ્સની જનતાએ પણ ગેરિબાલિને પોતાના નેતા તરીકે સ્વીકાર્યો જ્યાં તેછે બહુ જ ઓછા સમયમાં 
(માત્ર 5 માસ) વિકટર એપ્યુઅલ બીજાને એકીકૃત થયેલા ઇંટાલીનો રાજા જાહેર કર્યો. 

આમ, ઓસ્ટ્રિધાના આપિપત્યમાંથી રોમ સિવાયના તમામ પ્રદેશો મુક્ત કરાયા. (1866) પ્રશિયા સાથેના 
યુદ્ધમાં ઓસ્ટ્રિયાની હાર થઈ. આ સમયે ઇટાલીએ પોતાનો પ્રદેશ ઓસ્ટ્રિયા પાસેથી છીનવી લીધો. લોકમતના 
આધારે વેનિશિયાને ઇટાલીમાં ભેળવી દેવાયું (1870). રોમમાં રહેલા ફ્રેન્ચ લશ્કરને નેપોલિયને પ્રશિયા સામે 
લડવા બોલાવ્યું. વિકટર ઈમેન્યુઅલે રોમ પર હુમલો કરી તેનો કબજો મેળવી તેને ઈંટાલીમાં ભેળવી દીધું. અંતે 
(1871) વેટિકન શહેર રોમના પોષને નિવાસસ્થાન તરીકે આપી બાકીના રોમને ઈંટાલીનું પાટનગર બનાવી 
દેવામાં આવ્યું. 

ટૂંકમાં, ઈટાલીમાં ઉદ્દભવેલો રાષ્ટ્રવાદ મેઝિનીનું નૈતિક બળ, ગેરીબાલીની વીરતા, કાવુરની ઉચ્ચ પ્રકારની, 
મુત્સદીગીરી, વિકટર ઇમેન્યુઅલનાં ડહાપણ અને દેશપ્રેમ તેમજ ઇટાલીની જનતાના અપ્રતિમ ઉત્સાહ અને 
ભલિન્નનનું સંયુક્ત પરિણામ હતું. 
જર્મનીનું એકીકરણ : 

જર્મનીમાં નૅપોલિધન બોનાપાર્ટે પોતાની સત્તા સ્થાપ્યા પછી ત્યાં સો જર્મન રાજ્યોનો એક સંથ બનાવ્યો. 
દરેક રાજ્ય માટે એક સમવાવી માળખાની કાર્થપ્રજ્ાલી અપનાવી, તેથી સમગ્ર જર્મનીમાં એકસમાન શાસન 
પ્રણાલિકા સ્થપાઈ, માત્ર ઓસ્ટ્રિયા અને પ્રશિયાને નેપોલિવને હજુ સ્વતંત્ર કર્યા ન પતાં. તેણે સમવાયતંત્રની 
સામંતશાહીની જગ્યાએ ધાર્મિક સહિષ્ણુતા તથા કાનૂની સમાનતાનો ખ્યાલ રજૂ કર્યો. અહીં બધાં જ રાજ્યોની 
ભાષા જર્મની હતી. 

જેનાના યુદ્ધમાં પ્રશિધા નેપોલિવનથી હાર્યું, તેથી જર્મન પ્રજામાં રાષ્ટ્રભાવના વધારે પ્રબળ બની. 
નેપોલિવનના પરાજય પછી વિધેના સંમેલને 39 રાજ્યો જ રાખ્યાં અને તેનો એક શિથિલ સં બનાવ્યો. તેના 
પ્રમુખપદે ઓસ્ટ્રિયા તથા ઉપપ્રમુખપદે પ્રિયાને રાખ્યું. 

ત્યારબાદ (1834) 'ઝોલ્વરિન સંથ' (આર્થિક જકાત સંધ) રચય જેમાં ઓસ્ટ્રિયા સિવાયનાં તમામ રાજ્યો 
હતાં જેનાથી જર્મનીના એકીકરલનું સ્વપ્ન સાકાર થશે તેવી આશા જન્મી. જર્મનીના એકીકરણનો યશ 
પ્રશિયાના મોટા જાગીરન્નર અને જર્મન લોખંડી પુરુષ બિસ્માર્કને આપી શકાય. તેશે ડેનિશ યુદ્ધ (1884) 
ઓસ્ટ્રિવા-પ્રશિયા યુદ્ધ (1886) તેમજ ફાંસ-પ્રશિયા ધુદ્ધ (1870) માં ઓસ્ટ્રિધા અને ક્ાંસને પરાજિત કર્યા. 
તેના પરિણામે ઓસ્ટ્રિયા, સ્વૈન તથા કાંસને પોતાના જ પ્રદેશો ગુમાવવા પડ્યા. અંતે (1871) બિસ્માર્કની 
થાણક્ય નીતિ દ્વારા જ જર્મનીનું એકીકરણ શક્ય બન્યું જેમાં પ્રશિયાના રાજાનો જર્મન સપ્રાટ તરીકે 
રાજ્યાભિષેક કર્યા, જર્મનીના એકીકરણના પરિણામે યુરોપમાં એક બળવાન રાષ્ટ્રની સ્થાપના થઈ, જેમાં 
રાજાશાહી અને લશ્કર મુખ્ય હતાં. બિસ્માર્કની લોહી અને તલવાર (રક્ત અને શસ્)ની નીતિએ જર્મનીમાં 


લશ્કરવાદ અને સત્તાવાદને પોષણ આપ્યું જે અંતમાં વિશ્વવિગ્રહમાં પરિશમ્યું. 
98 


સિતાર, ધોરણ 12 


ઇંગ્લેન્ડમાં સંસદીય પદ્ધતિનો વિકાસ 

ઇંગ્લેન્ડમાં રક્તવિહીન ક્રાંતિ (1688) પછી સંસદીય લોકશાહીનો નવો વુગ શરૂ થયો. ક્રાંતિના અંતે. 
પાર્લામેન્ટે પસાર કરેલો 'હક્કનો ખરડો' રાજા અને રાષ્ટ્ર વચ્ચેનો એક કરાર હતો. તેમાં કાયન્ન અને પ્રજાની 
સર્વાપરિતાનો સ્વીકાર થયો અને રાજાશાહીને બંધારણીય સ્વરૂપ મળ્યું. 'મ્યુટિની એક્ટ' અને 'સિવિલ એક્ટ' 
દ્વારા પ્રજાની સ્વતંત્રતા પર તરાપ મારતી રાજાની અબાધિત સત્તાનો અંત આવ્યો. ત્રિવાર્ષિક કાયન્ન દ્વારા 
વર્તમાનપત્રોને સ્વાતંત્ર્ય મળ્યું. એક્ટ ઓફ સેટલમેન્ટ દ્વારા પ્રજાને પોતાના હક્ક અને સ્વતંત્રતાનું કાયન્નકીય 
રક્ષણ મળ્યું. જ્યોર્જ પહેલો ગાદીએ આવ્યો ત્યારે તેના અંગ્રેજી ભાષાના અજ્ઞાનનો લાભ લઈ પાર્લામેન્ટ 
ઉમરાવસભાને નિયંત્િત કરી, નીગલા ગૃહ ગ્યામસભાની સર્વોપરિતા સ્માપી. આ જ સમયે પાર્લામેન્ટના 
સાર્વભૌમત્વનો વિકાસ થયો. કેબિનેટ અને પક્ષપદ્ધતિનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ બનયું. સંસદ દ્વારા વડાપ્રધાનને વાસ્તવિક, 
સત્તા આપવામાં આવી, 19મી સદીની શરૂઆતમાં બ્રિટનમાં કોઈપણ એકાપિકારવાદી રાજા અહીંની સંસદીય 
પદ્તતિના વિકાસને અટકાવી શક્યો નહીં. 

આમ છતાં મતાધિકાર અને સંસદમાં પ્રતિનિધિત્વની જે પ્રથા મધ્યકાળમાં હતી તે યથાવત્‌ રહી. કારણ કે 
પાર્લામેન્ટનાં બંને ગૃહો તથા સરકારમાં સમાજનો શ્રીમંત વર્ગ જ મત આપી શકતો. તેના પ્રતિનિધિઓ પ્રત્યક 
કે પરોક્ષ રીતે ઉમરાવોના વર્ચસ્વ નીચે રહેતા એ દષ્ટિએ પાર્લામેન્ટમાં ઉમરાવોનું જ વર્ચસ્વ રહેતું. ત્યારબાદ 
લાંબી લડતના પરિણામે કાયન્નકીય રીતે મધ્યમ વર્ગનાં દરેક પુખ્તવયનાં સૌ-પુરુષોને ગુપ્તમતદાનનો અધિકાર 
મધ્યો. આમ, 20મી સદીની શરૂઆતમાં ઈંગ્લેન્ડની શાસન પદ્રતિને સંપૂર્ણ સંસદીય લોકશાહીનું સ્વરૂપ અપાયું. 
સમાજવાદી વિચારસરણીનો ઉદ્ભવ 

'સમાજવાદી' શબ્દનો પ્રયોગ સૌપ્રથમ 'સોશિયાલિઝમ'માં ઈંગ્લેન્ડના રોબર્ટ ઓવાનના સામયિક લેગ્લોબ 
નામની ફ્રેન્ચ પત્તિકામાં (1832) થયો.. 

સમાજવાદની ચોક્કસ વ્યાખ્યા કરવી મુશ્કેલ છે કારણ કે સમાજવાદી વિચારક ફેડરિક લિસ્ટ અને થોમસ 
મૂડીવાદની ટીકા કરવા સાથે મધ્યયુગીન સામંતશાહીને આર્થિક ક્ષેત્રે માન્ય રાખતા ન ઘતા. સિસ્મોન્કીએ 
સમાજમાં ઊભી થતી વિસંવાદિતાની સમજ આપી તો પ્રર્દોએ મજૂરોને જ માલિક ગણાવી માલિકને મવતું. 
ભાડું, વ્યાજ, નકો વગેરે આપવાનો વિરોધ દર્શાવો. થોમસ કાર્લાઈલ માલિક મજૂર વચ્ચેના સહકારને જરૂરી 
જણાવે છે, જોનગ્રેએ શ્રમજીવી સિવાયના અનઉત્પાદક વર્ગોને સમાજમાં ભારરૂપ ગણાવ્યા છે. સેન્ટ સિયોન 
અને કુરિઓ સામૂહિક માલિકીના હિમાયતી હતા. તેની સાથે વ્યક્તિગત સુખ અને તે માટે ઉત્પાદન પર. 
સામાજિક અંકુશના સમર્થક હતા. આ માટે આર્થિક અને સામાજિક બંધારણનું આયોજન રાજ્ય દ્વારા થવું 
જોઈએ. આમ દરેક વિચારકોએ સમાજવાદ માટે પોતાના અલગ અલગ વિચારો રજૂ કર્યા છે. ટૂંકમાં કહીએ. 
તો “ઉત્પાદનનાં સાધનો પર વ્યક્તિગત માલિકીના સ્થાને સાર્વજનિક માલિકીના હક્કના સ્વીકારનો સિદ્ધાંત 
સમાજવાદના પાયામાં છે.” 

સમાજવાદી ચળવળના આત્મા જેવી ટ્રેડ્યુનિયનના આંદોલનની પ્રવૃત્તિને સૉબર્ટ ઓવને નેતૃત્વ પૂરું પાડ્યું 
તેનાં આંદોલનોનું સ્વરૂપ મૂડીવાદ સાથે સંઘર્ષના બદલે સમાધાન અને હિંસાની જગ્યાએ સમજાવટથી 
હદથપરિવર્તનનું હતું. તેણે શ્રમ કે કામન્નરની સરકારી પ્રવૃત્તિનો વિકાસ કર્યો, શ્રમ કલ્યાણના કાયન્નને 
માન્યતા અપાવી, ચળવળને સફળ બનાવી. આમ સમાધાન અને સમજાવટમાં માનનાર ઓવન જેવા લીએન, 
કાર્લ, સેન્ટ સાઈમન અને ફર્ટો જેવા સમાજવાદી નેતાઓને કાર્લ માકર્સ જેવા સમાજવાદી, સામ્યવાદી ચિંતકો 
તરંગી કહેતા. આમ છતાં સમાજવાદમાં તેણે આપેલ પ્રન્નનનો માકર્સે પણ સ્વીકાર કર્યો છે. 


સામાન્ય રીતે આ સમધે મૂડીવાદી વિચારસરણીનો વિરોધ કે ટીકા કરનાર તમામને સમાજવાદી ગણવામાં 
99 


આશુનિક યુગનો ખારભ, 


આવતા. માકર્સને પક્ષ એક મહત્ત્વના સમાજવાદી વિચારક ગણવામાં આવે છે. તેલ દરેક વ્યક્તિ માટે 
'શામ્યવાદ'ને શ્રેષ્ઠ માન્યો. તેના અનુયાયીઓ પોતાને સમાજવાદથી અલગ સામ્યવાદી કહેવડાવે છે. 
સ્વાધ્યાય 
1. નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત જવાબો આપો : 
(1) નવજાગૃતિ માટે કયાં પરિબળો જવાબદાર હતાં ? 
(2) ધર્મસુધારજાનું સ્વરૂષ જણાવો. 
(ઉ) નતજાગૃતિ કાળનાં વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો ટૂંકમાં જશાનો, 
(8) કેન્ચ કાંતિનાં પરિણામો જણાવો. 
(5) સમાજવાદી વિચારસરણીના ઉદ્ભવ અને વિકાસ વિષે ટૂંકમાં લખો. 
2. આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તરો આપો : 
(1) નવજાગૃતિ એટલે શું ? 
(2) પ્રતિ પર્મસુધારણા એટલે શું ? 
(3) નિકોલસ કોપરનિક્સે ટોલેમીની કઈ માન્યતાનું ખંડન કર્યું ? 
(4) નૌકાથાન શાસની શાળા કોલે અને શા માટે સ્થાપી ? 
(5) અમેરિકન કાંતિએ વિશ્વને કયા નવા રાજકીય વિચારોની ભેટ આપી ? 
3. આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર આપો : 
(1) 'ભોનાલીસા' અને 'લાસ્ટ સપર'ના કર્તા કોશ હતા ? 


(અ) રાફેલ, (બ) મિલ્ટન (ક) લીઓનાર્દો-૬-વિન્સી (ડ) મેડોના 
(2) સોસાયટી ઓફ જિસસ'ના સભ્યો કોણ હતા ? 
(અ) જેસ્યુઈટ (બ) જેરૂસલેમ (ક) પોષ પોલ, (8) વેસ્પુચી 
(3) 'વંગ ઇટાલી'ના સ્થાપક નેતા કોક હતા ? 
(અ) ગેરીબાલ્ડી (બ) કાવૂર (ક) મેઝિની (4) વિકલીફ 
(4) બોસ્ટન-ટી-પાર્ટીનો બનાવ કઈ કાંતિ સાથે સંકળાયેલ છે ? 
(અ) અમેરિકન કાંતિ (બ) ફ્રેન્ચ કાંતિ (ક) ઇંગ્લેન્ડ કાંતિ (હ) રશિયન કાંતિ 
(5) જર્મનીના લોખંડી પુરુષ કોણ હતા ? 
(અ) હિટલર, (બ) મુસોલિની 
(ક) બિસ્માર્ક (5) નેપોલિયન બોનાપાર્ટ 
૦ 
100 


લિત, ધોરણ 12 


19મી સદીના અંતે વિશ્વની સ્થિતિથી 


ર પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના અંત સુધી 


પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ 

પ્રથમ વિશ્વવિગ્રહને 20મી સદીની વિશ્વની શકવર્તી કે યુગપ્રવર્તક ઘટનાઓની યાદીમાં અગ્રસ્થાને જરૂર મૂકી 
શકાય. (1914-18) આ યુદ્ધની અસર સામાન્ય લોકો સુધી થઈ હતી. સૈનિકોની જેમ સામાન્ય નાગરિક પણ આ 
યુદ્નાં વિનાશક શસ્ોના ભોગ બન્યા હતા. તેનાં કારણો અજોડ અને પરિણામો યુગપ્રવર્તક હતાં. તે એક 
ન્વૈસિહાસિક યુગનો અંત અને નવા યુગની શરૂઆતનો સંડેત આપતાં હતાં. આવી અભૂતપૂર્વ ષટના પાછળ કોઈ 
એકમાત્ર કારણ જ જવાબદાર ન હોઈ શકે, આ પૈકીનાં કેટલાંક કારણો વિવેચકો નીચે પ્રમાણે દર્શાવે છે. 
પ્રથમ વિશ્વધુદ્નાં કારણો 
ઉગ્ર સંકુચિત અને વિકૃત રાષ્ટ્રવાદ : 19મી સદીમાં વિકસિત થયેલા રાષ્ટ્રવાદે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ માટેની પાયાની 
ભૂમિકા તૈયાર કરી. શરૂઆતનાં વર્ષોમાં ઉદાર રાષ્ટ્રવાદને કારે ગ્રીસ, ઈટાલી, જર્મની વગેરેમાં સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રનું 
સર્જન થઘું, ઔદ્યોગિક કાંતિના પરિજ્રામે ઉદાર રાષ્ટ્રવાદે ઉગ્ર અને સંકુચિત રાષ્ટ્રવાદનું સ્વરૂપ લીધું. યુરોપના 
મોટાભાગનાં રાષ્ટ્રો અને અન્ય રાષ્ટ્રના ભોગે પણ પ્રગતિ સાધવાનાં પ્રવૃત્ત થયાં. યુરોપનાં દરેક રાષ્ટ્રોની આ 
સ્વાર્થી ભાવનાએ ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદનું સ્વરૂપ ધારણ કરતાં આ મહાયુદ્ધનો ઉદ્ભવ થયો. 
સામ્રાજ્યવાદ : યુરોપમાં ઉદભવેલી ઔદ્યોગિક કાંતિએ મૂડીવાદ, સંસ્થાનવાદ અને સામ્રાજ્યવાદને જન્મ 
આપ્યો. આ માટે યુરોપનાં રાષ્ટ્રોએ એશિયા અને આક્રિકાનાં રાષ્ટ્રોમાં સાપ્રાજ્યવાદી પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી. ઉદ્યોગો 
માટે જરૂરી કાચોમાલ તથા તૈયાર માલના બજારનો એકાધિકાર પ્રાપ્ત કરવા માટે દોડ શરૂ કરી, તેને લીધે જે 
પ્રભાવક્ષેત્રો મળ્યાં ત્યાં પોતાની સત્તા સ્થાપવા માટ્રેના સંઘર્પો યુરોપીય રાષ્ટ્રો વચ્ચે શરૂ થવા. 
લશ્કરવાદ : યુરોપના દરેક રાષ્ટ્રને ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદ અને સામ્રાજવવાદની દોડમાં સફળ થવા માટે કે ટકી રહેવા 
માટે શસ્રસજજ થવું અને ખાસ કરીને નૌકાદળમાં વધારો કરવાનું અનિવાર્ય બન્યું હતું. આ ઉ્ન રાષ્ટ્રવાદ અને 
સામ્રાજ્યવાદના પરિણામે વિશ્વ મહાયુદ્ધ તરફ ધકેલાયું. આવા સમયે દરેક રાષ્ટ્રે પોતાના સ્વબચાવ માટે લશ્કરી 
સજજતામાં વધારો કરવો પડે તેમ હતું. 
પ્રાદેશિક સંઘર્ષ : વિષેના કૉંગ્રેસ (1815) દ્વારા થયેલ પ્રદેશોની અયોગ્ય વહેંચણી પ્રત્યે રાષ્ટ્રવાદના કારણે 
સરહદો બાબતે અસંતોષ ઊભો થયો હતો. જર્મની, ઈટાલી, બેલ્જિયમ વગેરે રાષ્ટ્રોએ પોતાની તાકાતનો દર 
વધારવા પ્રદેશો જીતીને એકીકરણ કર્યું હતું. તેના પગલે ઓસ્ટ્રિયાએ પણ 'સ્લાવ' લોકોના વસવાટવાળાં રાજ્યો 
પર પોતાનો દાવો રજૂ કર્યો હતો. રશિયા પણ બાલ્કનની સામુદ્રધુની પર કબજો મેળવવા ઇચ્છતું હતું. આ 
પ્રાદેશિક સંઘર્ષ પરસ્પરની શાંતિ માટે પડકારરૂપ હતો. 
ગુપ્તસંધિઓ અને રાષ્ટ્રોની જૂથબંધીઓ : ગુપ્તસંધિઓ અને રાષ્ટ્રોની જુથબંધીએ દરેક રાષ્ટ્ર વચ્ચે ચિંતા અને 
શંકાનું સર્જન કર્યું, જેની શરૂઆત બિસ્માર્કે કરી હતી. જેના સમય દરમિયાન અને તે પછી પલ યુરોપના 
રાજકારણમાં જર્મની ઓસ્ટ્રિયા વચ્ચે 'ઠરાજ્ય સંપિ' (1879) થઈ, તેની સામે રશિયા-ફાંસ વચ્ચે મૈત્રી સંમેલન 
(1994), કાંસ ઇટાલી વચ્ચે મૈત્રી સમજૂતી (1902), ઈંગ્લેન્ડ અને કાંસ વચ્ચે મૈત્રીકરાર (1904), ઈંગ્લેન્ 
રશિયા વચ્ચે મૈત્રીસંષિ (1907) તથા રશિયા અને બાલ્નન રાષ્ટ્રો વચ્ચેના સંપિકરારો વગેરે સંધિઓ શરૂ થઈ. 

આ ઉપરાંત પણ વિવિધ દેશોના રાજપુરુષો અને મુત્સદીઓ વચ્ચે ગુપ્ત મુલાકાતો, ગુપ્ત વાટાધાટો અને. 
ગુષ્ત પત્ર-યવહાર થયાં હતાં. કદાચ તેમનો હેતુ આક્રમણો કે સામા જૂથને નુકસાન પહોંચાડવાનો નહીં હોય, 
આમ છતાં તેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે શંકા અને ભયનું વાતાવરણ ઊભું થયું હતું. 

101 


19 સીના બતે વિવની હ્મિતિયી રગ વિજવુટના બત શી 


વર્તમાનપત્રોની વિઘાતક (ઝેરી) અસર : આ સમયનાં વર્તમાનપત્રો પોતાની નીત્તિના કારણે બે રાષ્ટ્ર વચ્ચેના 
મતભેદો કે ઝઘડાની અતિશયોક્તિભરી માહિતી આપીને કે તેના પર ટીકા-ટિપ્પણ કરીને અથવા તો લેખો 
દ્વારા વળતા પ્રહારો કરીને લોકોની રાષ્ટ્રીય લાગણીને ઉશ્કેરતાં. 
જર્મનીની મહત્વાકાંક્ષા : જર્મની સાષ્રાજ્યવાદી રાષ્ટ્ર બનવાની હરીફાઈમાં પાછળ હતું, તે ઇંગ્લૅન્ડ જેવું મહાન 
સાપ્રાજ્ય બનવાની મહેચકા ધરાવતું હતું. દુનિયામાં જર્મનીને અગ્રસ્થાન અપાવવા માટે અત્યંત મહત્ત્વાકાંક્ષી 
રાજા ડૈસર વિલિયમે જર્મનીના કારખાનાંઓમાં શસ્ોનું ઉત્પાદન વધારવા માંડ્યું હતું. યુદ માટે જરૂરી સૈનિકો 
અને નૌકાકાફલાને પણ તૈયાર કર્યો હતો. સમગ્ર દુનિયામાં જર્મની જ અગ્રસ્થાને છે તેવી વારંવાર થોષણા 
કરીને તે વિશ્વમાં ભધ અને ઉત્તેજના ફૅલાવતો હતો. 
શક્તિશાળી મધ્યસ્થ સંસ્થાનો અભાવ : યરોપનાં રાષ્ટ્રો પોતાની મહત્તાકાંકષ સંતોષવા કે પોતાની મરજીથી 
દોરવાઈને મનસ્વી રીતે વર્તન કરતાં ત્યારે તેમના પર અંકુશ મૂકે તેવી કોઈ શક્તિશાળી મધ્યસ્થ સંસ્થા ન 
હતી, જેને પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ માટેનું “નકારાત્મક' કારણ ગણાવી શકાય. 'હેગ' પરિષદ (ઈ.સ. 1898-1907)ના 
પરિજ્રામે આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલતની સ્થાપના થઈ હતી. પરંતુ તેના ચુકાદાનો બન્ને પક્ષ પાસે સ્વીકાર કરાવવા 
જેટલી તેમની પાસે સત્તા કે શક્તિ ન હતાં. આંતરરાષ્ટ્રીય ઝધડાઓનું નિરાકરણ, પ્રશ્નોના ઉકેલ કે સમસ્યાનું 
સમાધાન કરી શકે તેટલી ક્ષમતા પદ્મ તેની પાસે કદાચ ન હતી. આમ આ સમથે જેની તટસ્થતામાં સોને 
વિશ્વાસ હોય તેવી મધ્યસ્થ સત્તા કે સંસ્થાના અભાવે રાષ્ટ્ર વચ્ચેની તંગદિલી દૂર કરી શકાય નહીં. 
તાત્કાલિક કારણ/ ઓસ્ટ્રિયાના ગાદીવારસની હત્યા : ઓસ્ટ્રિયાનો ગાદીવારસ આર્કડયૂક કર્ડિનાન્ડ તેની પત્ની 
સાથે ખુલ્લી બગીમાં લશ્કરી કવાયતનું નિરીક્ષણ કરવા જતા હતા (28 જૂન 1914) ત્યારે બોસ્નિયાના 
પાટનગર સારાજેવોમાં બન્નેની હત્યા થઈ, આ હત્યા પાછળ સર્બિયાનો હાથ હોવાનો આરોપ ઓસ્ટ્રિયાની 
સરકારે સર્બિયા પર મૂક્યો. સર્બિયાએ આ બાબતે માકી માગી પરંતુ તેનો અસ્વીકાર કરીને ઓસ્ટ્રિયાએ સર્બિયા 
સામે યુદ્ધ જાહેર ક્યું, ઓસ્ટ્રિયાના મિત્ર જર્મનીએ ફાંસ અને રશિયા સામે વુદ્ધ જાહેર કયું, જમંનીએ કાંસ 
પહોંચવા માટે તટસ્થ બે્જિયમ પાસે તેના પ્રદેશમાંથી પસાર થવાની પરવાનગી માગી પરંતુ તે ન મળવા છતાં 
જર્મન્‌ લશ્કરે બેલ્જિયમમાં પ્રવેશ કર્યો. જર્મનીના આ આંતરરાષ્ટ્રીય સમજૂતીના ભંગને રોકવા માટે ઈંગ્લેન્ડે પણ 
યુદ્ધમાં પ્રવેશતાં (5 ઓગસ્ટ, 1914) વિશ્વ બે જૂથોમાં વહેંચાઈ ગયું અને વિશ્વના ઈતિહાસમાં પ્રથમ, 
વિશ્વયુદની શરૂઆત થઈ. 
યુદ્ધની ઘટનાઓ : પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન સમગ્ર વિશ્વ મિત્ર રાષ્ટ્રો અને ધરી રાષ્ટ્રો એવાં બે જૃધમાં 
વહેંચાઈ ગયું. મિત્ર રાષ્ટ્રોમાં અમેરિકા, કંસ, ઇંગ્લૅન્ડ, રશિયા, સાર્થિયા, પોર્ટુગલ, ઈટાલી, જાપાન, ગ્રીસ, 
રૂમાનિયા અને ધરી રાષ્ટ્રોમાં જર્મની, ઓસ્ટ્રિયા, હંગેરી, બલ્ગેરિયા અને તુર્કી હતાં, ઘણા લાંબા સમય સુધી, 
ઈટાલી તટસ્થ હતું પરંતુ યુદ્ધમાં મિત્ર રાષ્ટ્રોનો વિજય નિશ્ચિત જણાતાં તે મિત્ર રાષ્ટ્રોના જૂથમાં જોડાયું હતું. 
ઇટાલી અને ઓસ્ટ્રિયા વચ્ચેના યુદ્ધમાં જર્મનીની મદદથી ઓસ્ટ્રિયાએ ઇટાલીને હરાવ્યું. મિત્ર રાષ્ટ્રોના સર્થિયાને 
પણ જર્મનીએ બલ્ગેરિયાની મદદ લઈ હંકાવ્યું. રૂમાતતિયા પર જર્મનીએ સત્તા મેળવી મિત્ર રાષ્ટ્રોની સતત 
પીછેહઠના કારશે મિત્ર રાષ્ટ્રોએ જર્મનીને સમુદ્ર માર્ગે ખોરાક તથા, અન્ય જરૂરી માલની મદદ મળતી હતી તે 
અટકાવી. મિત્ર રાષ્ટ્રોને વળતા જવાબરૂપે જર્મનીએ તેમનાં વહાણો ડૂબાડી દેવા સબમરીનયુદ્ધ કર્યું તેમજ ઝેરી 
ગૅસ વાપરવાનું શરૂ કર્યુ ત્યારે ઇંગ્લેન્ડે પણ ટેન્કયુદ્ધ શરૂ કયું. 

શરૂઆતમાં મિત્ર રાષ્ટ્રોની પીછહઠ થવા છતાં (1916) મિત્ર રાષ્ટ્રનું પલ્લું ભારે થવા લાગ્યું. આજ સુધી 
તટસ્થ રહેલા દેશોનાં માલજહાજો ડૂબાડી દેવાનું જર્મનીએ જાહેર કરતાં જ અમેરિકાએ જર્મની સામે યુદ્ધ જાહેર 
કર્યું, યુદ્ધમાં જર્મની સામે રશિયાની પીછેહઠ થતાં 1917માં રશિયાના ઝાર નિકોલસ બીજાએ ગાદીત્યાગ કર્યો. 
બલ્ગેરિયાએ શસ હેઠાં મૂક્યાં તથા તુર્કીએ આત્મસમર્પણ કર્યું. ઓસ્ટ્રિયા પણ શસો હેઠાં મૂકી યુદ્રમાંથી ખસી 

102 


(તામ, ધેર 12 


ગયું. પરિણામે ધરી રાષ્ટ્રોના જૂથમાં જર્મની એકલું પડી જતાં જર્મની યુદ્ધના દરેક ક્ષેત્રે હારવા લાગ્યું. યુદથી 
થાકેલી જર્મન પ્રજાએ રાજા વિલિયમની ગાદીત્યાગની માંગણી કરી. ભૂમિમોરચે અને દરિયામોરચે સતત 
પરાજુય થતાં જર્મન સૈનિકોએ (11 નવેમ્બર, 1918) મિત્ર રાષ્ટ્રો સામે આત્મસમર્પણ કર્યું અને પ્રથમ 
વિશ્વયુદનો અંત આવ્યો. 

આમ જે યુદ્ધ શરૂઆતમાં માત્ર ઓસ્ટ્રિયા અને સર્િયા વચ્ચેનો એક “સ્થાનિક સંઘર્ષ' મનાતું હતું તે 
વિશ્વયુદ્ધમાં પરિશમ્યું. ખરેખર આ મહાયુઢે વિશ્વના મોટા ભાગના દેશોએ જેમાં કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે ભૂમિકા 
ભજવી હોય તેવું માનવઇતિહાસનું સૌપ્રથમ યુદ્ધ હતું. 
પ્રથમ વિશ્વયુદધનાં પરિણામો, 
પૅરિસની શાંતિપરિષદ : 

પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પૂરું થથા પછીના વર્ષે (18 જાન્યુઆરી, 1919) કરાંસના પાટનગર પેરિસમાં વર્સેલ્સના 
*આધના મહેલ' માં યુદ્ધમાં વિજેતા બનેલાં મિત્ર રાજ્યોની પરિષદ મળી. જેનો હેતુ પ્રથમ વિશ્વઘુદમાં પરાજિત 
રાજ્યો સાથે શાંતિ સંધિની શરતો વિચારવા તેમજ વુરોપની પુનર્વવવસ્થા વિશેનો હતો. પૅરિસની આ 
શાંતિપરિપદે વર્શેલની તથા અન્ય શાંતિ્સપિઓ કરી જેનાથી યુરોપમાં અનેક રાજકીય ફેરફારો થયા. ખાસ 
કરીને પરાજિત રાષ્ટ્રો સાથે કરવામાં આવેલી વિવિધ સમજૂતીઓમાં મહાસત્તાઓના હિતને જ ધ્યાનમાં 
રાખવામાં આવ્યું હતું, પેરિસની આ શાંતિપરિષદમાં થયેલ વર્સેલ્સની સંપિ પ્રથમ અને બીજા વિશ્વયુદ્ધ વચ્ચેના 
સમયમાં સૌથી મહત્વની સંપિ ગણાય છે, 
વર્સેલ્સની સંધિ (28 જૂન, 1919) : 

આ સંપિને ઘડવામાં અમેરિકન પ્રમુખ વુડ્રોવિલ્સન, બ્રિટિશ વડાપ્રધાન લૉઈડ જ્યોર્જ અને ફ્રાંસના વડા 
કલેમેન્સોએ મહત્ત્તની ભૂમિકા ભજપી હતી. ખાસ કરીને ફ્રાંસના પ્રાદેશિક દાવાઓ, ઈંટાલીની કેટલીક 
માંગણીઓ તેમજ સંસ્‍્થાનોના પ્રશ્નોના ઉકેલ શોધવાનો પ્રયાસ થયો હતો. જૅમ કે, યુદ્દદંડ, નિઃશસ્્રીકરણ, 
લશ્કર, પ્રાદેશિક વ્યવસ્થા, યુદ્વવબતર મેળવવાની જોગવાઈઓ વગેરેનો સમાવેશ થતો હતો. જર્મની માટે આ 
સંથિ અત્યંત કડક, કૂર, કઠોર અને વેરવૂત્તિભરી હતી. સમગ્ર યુદ માટે માત્ર જર્મની જ જવાબદાર હોય તે રીતે 
તેના પર અન્યાય, અપમાનજનક રીતે 6.6 અબજ પાઉન્ડનો યુદદંડ લાદવામાં આવ્યો હતો જેનાથી જર્મનીએ 
ખનીજ સંપત્તિવાળા અનેક પ્રદેશો ગુમાવવા પડ્યા હતા. અન્ય પ્રજાઓની રાષ્ટ્રીયતાનો ખ્યાલ રાખીને તેમને 
બહુમતીવાળા પ્રદેશો આપવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે જર્મની પાસેથી ઊલટું જર્મન વસ્તીવાળા પ્રદેશો લઈ 
લેવામાં આવ્યા હતા. 

ટૂંકમાં, આ સંધિ બળની ધમકી નીચે કરાવવામાં આવી કતી. તેને પરસ્પરની સમજૂતી કે સહાનુભૂતિનો 
ટેકો ન હતો, આ સંધિ જાલે વિજેતા રાષ્ટ્રોને પરાજિત રાષ્ટ્રોને લૂંટી લેવાનો હક આપતી હતી, તે 
જંગલિયતભર્મા સિદ્વાંત પર રચામેલી હતી. તેથી જ કેટલાક વિવેચકો પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ માટે જેમ કૈકફર્ટની સંધિ 
(1871)ને જવાબદાર ગણાવી છે તેમ બીજા વિશ્વયુદ્ધ માટે આ વર્સેલ્સની સંધિ (1919) ને માને છે. લોર્ડ 
બ્રાઈસે કહ્યું હતું તેમ, “શાંતિ માત્ર સંતોષથી જ આવી શકે, આ સંધિઓથી અસંતોષ જ ઊભો થશે અને તેનું 
પરિણામ કાંતિ કે યુદ્ધમાં જ આવશે.” પછીનાં વીસ વર્ષમાં જ તેની આગાહી સાચી પડવાની હતી અને વિશ્વ 
ફરી વખત હિતીય વિશ્વયુદ્રની જ્વાળાઓમાં જ સપડાયું હતું. 

પ્રથમ વિશ્વયુદ્માં જર્મની ઉપરાંત પરાજિત થવેલાં રાષ્ટ્રો માટે આ શાંતિપરિષદ (ઈ.સ. 1919 થી 1920) 
દરમ્યાન ઓસ્ટ્રિયા સાથે જર્મની સંપિ, બલ્ગેરિયા સાથે ન્વીલીની સંધિ, હંગેરી સાથે ટ્રિયાનોની સંધિ તેમજ તુર્કી 
સાથે સેત્રેની સંપિ કરવામાં આવી વતી. 


103 
19 સતીના બતે વિવની હ્મિતિયી રગ વિજવુકના બત શૂપી 


વિવેચકોના મતે “પેરિસની શાંતિ પરિષદ રાજનીતિશોની મહાન નિષ્ફળતા હતી.” કારણ કે તેનાથી 
વિજેતાઓ અને પરાજિતો બંનેને અસંતોષ રહ્યો હતો અને ભાવિ પેઢી માટે વિષમ વાતાવરણ પેદા થયું હતું. 
જાનહાનિ 

આ પહેલાં આટલી મોટી સંખ્યામાં માનવો યુદ્માં સામેલ નહોતા થયા. તેથી માનવહાનિ પછ મોટા પ્રમાણમાં 
થઈ. યુદ્ધમાં ટેન્ક, ઝેરી ગૅસ, બોમ્બ, હાથબોમ્બ, સબમરીનો, એરોપ્લેનો વગેરે અનેક નવાં અને ભયાનક શસ્રોનો 
ઉપધોગ થયો હતો. પરિજ્રામે મોટા પ્રમાણમાં જાનહાનિ તથા ધનહાનિ થઈ હતી. એવી ગશ્તરી કરવામાં આવે છે 
કે ફલ મળીને 30 રાષ્ટ્રોના 80 લાખ કરતાં વધારે લોકો માર્યા ગયા હતા. 3 કરોડ ધાવલ થયા અયવા કેદ થયા 
3 ગુમ થયા હ્તા. 
રાજકીય : 

પ્રથમ વિશ્વધુદ્નના પરિણામે વિશ્વ પરના યુરોપના આધિપત્યનો અંત આવ્યો. એશિયા આક્રકરમાં સ્વતંત્રતા, 
લોકશાહી અને રાષ્ટ્રવાદની શરૂઆત થઈ. અહીંની પ્રજાને સામ્રાજ્યવાદી માલિકોનો સામનો કરવાની પ્રેરણા 
મળી. ઇટાલીમાં ફાસીવાદ, જર્મનીમાં નાઝીવાદનો જન્મ થયો. જાપાને લશ્કરવાદના સઠારે વિશ્વની 
મહાસત્તાઓમાં સ્થાન મેળવવાનો પ્રથત્ન કર્યો. અમેરિકાએ યુદ્ધના અંતે યુરોપનાં વિજેતા કે પરાજિત એવાં 
અનેક રાષ્ટ્રોને પુનઃ સ્થાપના માટે આર્થિક મદદ કરી જેનાથી યુરોપમાં તેની પ્રતિષ્ઠા વધી. ટૂંકમાં, 
આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોના વિકાસને પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં મહત્ત્વનું રાજકીય પરિણામ ગણાવી શકાય. 
આર્થિક : 

આ યુદ્ધમાં અત્યંત ધનહાનિ થઈ હતી. વિદ્વાનોના મતે ખર્ચનો હિસાબ ગબ્રીએ તો બધો મળીને 560 
કરોડ પાઉન્ડનો ખર્ચ થયો હતો. ઉપરાંત પરોક્ષ રીતે મિત્ર રાષ્ટ્રો અને પરી રાષ્ટ્રોને થયેલી નુકસાનીનો કોઈ 
ન્િસાબ જ મૂકી શકાય તેમ નથી. યુદ્ધના કારણે જીવનજરૂરિયાતની ચીજવસ્તુનું ઉત્પાદન ઓછું થયું, ભાવવધારો 
થથો, નાશાંની કિંમત ઘટી, વેપાર-ઉદ્યોગ અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગથા. રાષ્ટ્રીય દેવાને પહોંચી વળવા પ્રજા પર આકરા 
કરવેરા લાદવામાં આવ્યા. યુરોપ તથા વિશ્વના અનેક દેશોમાં મહામંદી (1929)નું મોજું કરી વળ્યું હતું. તેને 
પણ પ્રથમ વિશ્વધુદ્ધનું પરિણામ ગણાવી શકાય. 
સામાજિક : 

સામાજિક ક્ષેત્રે કેટલાંક કાંતિકારી કહી શકાય તેવાં પરિણામ આવ્યાં છે. યુદ્ધમાં મોટી સંખ્યામાં પુરુષો 
માર્યા ગયા. સમાજમાં સ્રીઓની સંખ્યા વધી ગઈ. નોકરી, વ્યાપાર, ધંધાઓ સંભાળવાની જવાબદારી સને શિરે 
આવી. તેથી સ્્રીઓમાં આત્મવિશ્વાસ અને આત્મસન્માનની ભાવના વિકસી. સમાજમાં સ્રીઓનું સ્થાન મહત્ત્વનું 
બન્યું. દરેક દેશોમાં સ્્રમતાપિકાર માટેની માંગણી માટેનાં આંદોલનો થવા લાગ્યાં. 

સીઓની જેમ મજુરોનું મહત્ત્વ વધ્યું, મજુરચળવળને વેગ મળ્યો. મજદ્રો જાગૃત બન્યા. મજરપકષો 
સ્થપાયા. રાજકીય પક્ષમાં તેમનું મહત્ત્વ વધ્યું, 

ટુંકમાં, પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પરિણામની દૃષ્ટિએ માત્ર યુરોપના ઇતિહાસનો જ નહીં પરંતુ વિશ્વઇતિહાસનો પણ, 
એક થુગપ્રવર્તક બનાવ હતો તેમ કહી શકાય. 
ભારતમાં પ્રથમ વિશ્વધુદની અસર 

બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના એક ભાગ તરીકે બેશક ભારત સીધી રીતે મહાયુદધમાં સંડોવાયું ન હતું તેથી ભારત 
પર પણ્ય તેની પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે અસર થઈ હતી. મિત્ર રાષ્ટ્રોને મદદ કરવા માટે ભારતની 
સાધનસામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો. ઘુદ્માં માણસો, રોકડ નાછાંની મદદ લેવામાં આવતી તેને હિંદ 
તરકની ભેટ તેઓ ગણતા. 


104 
(તામ, ધેર 12 


યુદ્ધ દરમિયાન અન્ય દેશોની જેમ ભારતનો વેપાર પલ્ણ બિલકુલ ખોરવાઈ ગયો. ભારતને પોતાની 
જરૂરિયાતો પોતે પૂરી કરવાની કરજ પડી. પરિણામે ભારતમાં સૂતર અને શલ્ જેવા જૂના ઉવોગો તેમજ 
યુદ્સ્‍સમયના નવા ઉવોગો ઝડપથી વધ્યા, સરકારે આજ સુધી જેની ઉપેક્ષા કરી હતી તે તાતાનું લોખંડ પોલાદનું 
કારખાનું મહત્ત્વનું બન્યું. પરદેશમાંથી સંચાઓ અને યંત્રોની આયાત વધી. વિદેશી માલની હરીફાઈના અભાવે 
મૂડીદારોએ નકાનું પ્રમાણ વધાર્યુ, મજૂરીના દર વધ્યા, જીવનજરૂરિયાતની ચીજવસ્તુઓ મોંથી બની તેથી 
મજૂરોની આર્થિક સ્થિતિ ઊલટાની બગડી. 

મુદ્માં ભારતના જમીનદારોને ગલોતિયામાંથી સૈનિકો પૂરા પાડવાની ફરજ પાડી ખાસ કરીને પંજાબમાંથી 
બળજબરીપૂર્વક ભરતી કરવામાં આવી પરિણામે બ્રિટિશ સરકાર તરફ રોષ ફેલાયો. 

બુદિજીવી ખાસ કરીને બુહિજીવી બેકારોએ ઇંગ્લેન્ડની મુશ્કેલીને પોતાના દેશ માટેનો સુઅવસર ગણાવ્યો, 
તેઓએ નિષ્દિયતા છોડી સ્વરાજ માટેની વિવિધ માંગણીઓ શરૂ કરી. લોકમાન્ય ટિળકે જેલમાંથી બહાર આવી 
“હોમરૂલ લિગ'ની સ્થાપના કરી. બીજી હોમરૂલ લિગની સ્થાપના એની બેસન્ટે કરી જેણે બ્રિટિશ સત્તાનો વિરોધ 
કરવા લોકોને જાગૃત કર્યા. 

ટૂંકમાં, ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે, લોકમાન્ય ટિળક, બિપિનચંદ્ર પાલ, શ્રીમતી એની બેસન્ટ જેવા કાંતિકારીઓની, 
નૈતાગીરી નીચે ભારતમાં સ્વરાજ માટેની માંગણી વધી તેથી બ્રિટિશ સરકારે અનેક સુધારા માટેનાં વચનો 
આપ્યાં, હિંદમાં તપાસકાર્ય શરૂ કર્યુ, વાઇસરોય અને હિંદ વજીરના અહેવાલોમાં કેટલાક સુધારાઓ અને 
ફેરફારો સચવાયા જેને હિંદી વજીર અને વાઈસરૉયના નામ પરથી મોન્ટકર્ડ અહેવાલ કહેવામાં આવે છે. 
ભારતમાં સુધારાઓ માટેની આ કામચલાઉ દરખાસ્તો પર ભારે વિવાદ જાગ્યો. તેનો વિરોધ થયો. વિશ્યુદ્ધ પૂરું 
થથું ત્યારે ભારતમાં સર્વત્ર પરિવર્તનની પ્રબળ અપેક્ષાઓ વધી અને ટૂંક સમઘમાં જ પૂર્ણસ્વરાજ માટેની 
પૂર્વભૂમિકા આ સમથે તૈયાર થઈ. 
રશિયન કાંતિ (1917) 

પ્રથમ વિશ્વધુદ્ધ ચાલુ હતું તે દરમિયાન જ રશિયામાં સામ્યવાદી ક્રાંતિ થઈ હતી જેને સમગ્ર વિશ્વના 
ઇતિહાસનો એક મહત્ત્વનો બનાવ ગણાવી શકાય. આ કાંતતિને વિશિષ્ટ કાંતિ ગણાવી શકાય. તેના નેતાઓ 
રાષ્ટ્રમાં પરિવર્તન લાવવાની ચોક્કસ સમજપૂર્વક કાંતિમાં જોડાયા હતા. રશિયાની બોલ્લેવિક કાંતિમાં સમાજવાદી 
વિચારક કાર્લ માર્ક્સના વિચારોની વ્યાપક અસર હતી. આ કાંતિના નેતાઓએ કાર્લ માકર્સના સિદ્ધાંતોને 
અનુસરીને સામ્યવાદી વિચારસરલીનો પ્રચાર કર્યો. 
કારણો 
શજકીય સ્થિતિ : આપખુદ અને નિરંકુશ, ઝારશાહી : રશિયાના રોમેનોફ વંશના રાજવીઓ પોતાને ઝાર 
(મ્રાટ) કહેવડાવતા. રશિયામાં છેલ્લાં સો વર્ષનું ઝાર શાસન સર્વસત્તાપીશ, આપખુદ, અત્યાચારી, નિર્કુંશ 
તથા પીડક શાસન હતું. ઝાર નિકોલસ પહેલાએ સંકુચિત વિચારસરણીના કારણે પાશ્ચાત્ય ઉદારમતવાદને. 
દબાવી દેવા કરતાભર્યા પગલાં લીધાં. પાશ્ચાત્ય વિચારસરણીવાળા સાહિત્ય પર પ્રતિબંધ મૂક્યો. રશિયનોને 
વિદેશ જવા પર મનાઈ કરવામાં આવી. પરિણામે યુરોપમાં જ્યારે સુધારાવાદી યુગ શરૂ થયો ત્યારે રશિયન 
પ્રજા હજુ મધ્ધુગની આપખુદ રાજાશાહી નીચે જીવતી હતી. સમ્રાટ એલેકઝાંડર બીજો એટલો અત્યાચારી હતો 
કે અંતિમવાદીઓએ તેની હત્યા કરી હતી. રશિવાના છેલ્લા સમ્રાટ ઝાર નિકોલસ બીજો (1894-1917) 
વર્તમાનપત્રો, યુનિવર્સિટીઓ, મુદ્રશકળા પર કડક નિયંત્રણ રાખતો. યહૂદીઓ અને બિનરશિયનો પર પણ 
જુલમ કરતો. નિર્દોષ લોકો પર આરોપ મૂકી સાઇબેરિયાના અતિ શીતપ્રદેશમાં કેદ કરવામાં આવતા. 
વહીવટીતંત્ર : ઝાર રાજાશાહીમાં વહીવટના વડા ખુદ ઝારશાસકો હતા જેમનામાં વહીવટની કોઈ આવડત ન 


105 


19 સીના બતે વિવની હ્મિતિયી રગ વિજયુઢના બત શૂપી 


હતી. ઝારની સત્તા તતિરંકુશ હતી, રાજ્યમાં દરેક સત્તા માત્ર ઝારના હાથમાં હતી. પ્રજાનાં દુઃખદર્દ જાણવા કે 
તેને વ્યક્ત કરવા માટે કોઈ કાનૂન ન હતા. ઝારનું વહીવટીતંત્ર એટલું બિનકાર્યક્ષમ, ભ્રષ્ટ અને સહેલું હતું કે 
તેના વહીવટકર્તાને પ્રજાનાં દુઃખદર્દે સમજવા, ૬ર કરવા તેની પાસે આવડત કે ફરસદ ન હતી. ઝાર નિકોલસ 
બીજાનું મનોબળ નિર્બળ હતું તેથી તે હંમેશાં તેની રાણી તથા રાસપુટીન નામના તાંત્રિકના પ્રભાવ નીચે હતો. 
આ રાસપુટીન (અર્ષ ગંદો કૂતરો)ને ઝારના પ્રધાનમંડળમાં પજ સ્થાન અપાયું. આવા અયોગ્ય પ્રધાનની 
દોરવણીથી દરેક કાર્ય થતાં. શ્ાસનતંત્રના ઘડતરમાં પ્રજાની કોઈ ભાગીદારી ન હતી. પ્રજાનો વિચાર કરવાને 
બદલે ઊલટાનું ઝાર પોતાની મહત્તાકાંક્ષ કે શોખ, વૈભવ, વિલાસ તેમજ યુદ્ધનો ખર્ચ પ્રજાએ ભોગવવો પડત 
હતો. તેનો વિરોધ કરનારને ભારે સજા થતી. 

ટૂંકમાં, અત્યાચારી રાજાશાહી રશિયન પ્રજા માટે ગરીબી, દુઃખ અને થાતનાનું કારણ બની જતાં છેવટે 
જનતાનો આ રોષ કે અસંતોષ આ મહાન કાંતિનું પાયાનું કારણ બન્યુ. 
આર્થિક : આ સમયનું રશિયા એક ખેતીપ્રધાન દેશ હતો. છતાં ખેડૂતોની સ્થિતિ સુધારવા માટેના રાજ્ય દ્વારા 
કોઈ પ્રયત્ન થયા ન હતા. ઓછી ઊપજના કારણે પોતાના કુટુંબનું ભરણપોષણ, ઉપરાંત સરકારને અને પ્રાંતોને 
પ્રજાજનોએ ભરવાના વિવિધ કરવેરા અને લાગાઓ ઘણ વધારે હતા. ઉપરાંત (1891 થી 1901) અનેક 
દુષ્કાળ પડવા છતાં આ કરવસૂલી માટે અમલદારો, અમીર-ઉમરાવો તથા ભૂમિકપ્તાનો તેમના પર અનેક 
જુલમો અને અત્યાચાર કરતા. 

ગામડામાં જે સ્થિતિ ખેડૂતોની હતી તે શહેરમાં કામદારોની સ્થિતિ હતી. ઔદ્યોગિક કાંતિ સાથે તેનાં 
દૂષણો જેવાં કે ગરીબી, બેકારી, શોષણ, વ્યસન, ગંદા વસવાટો, રોગચાળો, અનીતિ વગેરે આવ્યાં. આમ છતાં, 
કામદારો પોતાની કંગાલ હાલત અને મૂડીવાદી અર્થવ્વવસ્થાનાં દૂષણો માટે સભાન હતા. તેથી જ 
સામ્થવાદીઓને તેમનાં મજૂરસંગઠનો અને મજૂરઆંદોલનોનો ટેકો મળ્યો હતો. 
સામાજિક કારણો : આ સમયે રશ્ષિયન સમાજ, શાસક અને શોષિત, અધિકારી અને 
કામદાર, માલિક અને મજૂર જેવા બે વર્ગમાં વહેંચાયેલો હતો. જે ઉપલો અને 
નીચલો (1489૯5 ॥ઉ 11836001) વર્ગ કહેવાતો. ઉપલા વર્ગ પાસે દરેક સત્તા, 
સંપત્તિ, હોદાઓ હતા. જેમાં રાજપરિવાર, ધર્મગુરુઓ અમીર - ઉમરાવોનો 
અમલદારોનો સમાવેશ થતો હતો. તે સિવાયના દરેક લોકોનો સમાવેશ બીજા વર્ગમાં 
ધતો જેમાં મુખ્યત્વે વેપારી, શિક્ષકો, ડૉક્ટર, ઇજનેરો, વકીલોનો સમાવેશ થતો 
તેમની પાસે કોઈપણ પ્રકારના અધિકાર કે સત્તા ન હતાં. લેનિન 

આ બંને વર્ગ વચ્ચે વર્ગવિગ્રહની સ્થિતિ સર્જાઈ. વિશાળ નીચલા વર્ગને 
લેનિનનું નેતૃત્વ મળ્યું, જેણે લેનિન ચીંધ્યા માર્ગે હાથમાં હથોડો (કામદારનું પ્રતીક) અને દાતરડું (ખેતદારનું 
પ્રતીક) લઈ ક્રાંતિ માટે તૈયારી કરી. 
ધાર્મિક કારણો : ઝાર રાજાઓ પોતાને ભગવાનના પ્રતિનિષિ ગણાવતા તથા તેઓને પ્રજા પર શાસન કરવા 
માટે જ ભગવાને પૃથ્વી પર મોકલ્યા હોવાનું કહેતા. પોતાની રશિયન વિચારસરણી-સંસ્કૃતિ, ભાષા, રીતિ- 
રિવાજ ધર્મ લોકો અપનાવે એ માટે તેમણે “એક સમ્રાટ (ઝાર), એક સંસ્કૃતિ અને એક રાષ્ટ્ર” નું સૂત્ર 
આખું. શાળાઓ, દેવળો, સંસ્થામાં પોતાની છબી મુકાવી પોતાને નાના ગોરા ભગવાન તરીકે ઓળખાવા 
લાગ્યા, આવા ધાર્મિક અત્યાચારોએ લોકોને કાંતિ તરફ વાવ્યા. 
કાર્લ માફર્સની વિચારસરણી : કાર્લ માકર્સના 'મજરોની સરમુખત્યારશાહી', “વર્ગવિઠીન સમાજરચના, 
'રજ્યવિહીન શાસનવ્યવસ્થા' વગેરે સમાજવાદી વિચારોએ રશિયામાં પ્રભુત્વ જમાવ્યું. ઝાર રાજાશાહીના દમન નીચે 


106 
ઉકતામ, ધેર 12 


જીવતા લોકો, શોષિત, પીડિત અને હતાશ મજૂરો માટે દોરવણીનું કામ કરતાં મજૂરસંગઠનો રચાયાં. તેમણે પોતાની 
માંગ સંતોષવા માટે મજૂર આંદોલનોનો સહારો લીધો - (ઈ.સ. 1898)માં રશિયન કામદાર પક્ષની રચના કરી જે 
પાછળથી રશિયન સામ્યવાદી પક્ષ બન્યો. જેમાં અનેક યુવાનોએ સકેવ ભાગ લીધો જેમાં લેનિન પશ હતો. તેણે 
“ઇસ્કા' નામના સામયિક દ્વારા લોકજાગૃતિનું કામ કર્યું, આ પક્ષની સભા મળી (ઈ.સ. 1903) તેમાં કાંતિ માટેના 
વિચારોમાં મતભેદ ઊભો થતાં પક્ષના બે ભાગલા પડ્યા, લેનિનના સમર્થકો 'બોલશેવિક' (બહુમત) અને તેના 
વિરોધી “મોનસેવિક' (લઘુમતી) કહેવાયા. 

વિચારકોનો ફાળો : કોઈપણ મહાન કાંતિમાં વિચારકો લોકમાનસ ઘડવાનું કામ કરે છે. આ સમયે રશિયન 
સમાજમાં અંધશ્રદ્ધા, વહેમ, અજ્ઞાનતા હતી. ઝારના દમને લોકોના માનસ વિચારો અને રશિયન સમાજમાં 
અંધશ્રદ્ધા, વહેમ, અજ્ઞાનતા હતી. ઝારના દમને લોકોના માનસ વિચારો અને લાગણીઓ પર ઊંડી અસર કરી 
હતી. પ્રજાને આ સ્થિતિમાંથી બહાર લાવવાનું કામ બૌહ્ધિકો-વિચારકોએ કર્યું. જેમાં મહાન સાહિત્યકાર તોલ્સતોય, 
દોસ્તોવસ્કી, ગોર્કી તેમજ કાર્લ માકર્સના વિચારો મુખ્ય હતા. તેનો વિષ્યાત ગ્રંથ 'દાસકેપિટલ' રશિષન ભાષામાં 
ભાષાંતર કર્યું. જેનાથી રશિયાનો વિશાળ જનસમુદાય ઉત્સાહમાં આવ્યો. રશ્િથન નેતાઓમાં મુખ્યત્વે લેનિન, 
્રોટેસકી, મેકિસન, કેરેન્સી વગેરેએ લોકોને નેતૃત્વ પુરું પાડ્યું. આ નેતાઓએ દેશભરમાં અનેક જગ્યાએ સંસ્થાઓ 
સ્થાપી સામ્યવાદી વિચારધારાનો પ્રચાર-પ્રસાર કર્યો. નવી સમાજરચના અને રાજ્યવ્યવસ્થા માટે મનોબળ પૂડું પાડીને 
રંશિષનકાંતિની પૂર્વભૂમિકા તૈયાર કરાવી. ઝાર રાજાશાહીએ દમન દ્વારા આ નેતાઓને રોકવાનો પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ 
તે માટે ઘણું મોડું થથું હતું. 

રૂસો-જાપાન વિગ્રહ (1904-05) : રશિયા ઘરઆંગણે અનેક પ્રશ્નોથી ઘેરાયેલું હતું ત્યારે ચીનની ઉત્તરે આવેલ 
મંચુરિયા પર કબજો જમાવવાની બાબતે જાપાન સાથે યુદ્ધ થયું. વામન જાપાને વિરાટ રશિયાને આ યુદ્ધમાં 
હરાવ્યું, વુદ્ધના અંતે જાપાને કરેલી પોરટ્સ-માઉથની સંધિ રશિયન ઝાર રાજાઓ માટે અપમાનજનક હતી. જેના 
પરિજ્ઞામે ઝાર રાજાઓની નબળાઈ પ્રજા સમક્ષ વધારે ખુલ્લી થઈ. પરાજયથી ઉશ્કેરાયેલા લોકોએ દેશભરમાં 
સરસો કાઢ્યાં, સભા ભરાઈ, દેખાવો કર્યા, રશિયન ગૃહમંત્રી પ્લખેનોની હત્યા કરી જેના માટે ઝારના 
વહીવટીતંત્રે કામદારોની બનેલી સોવષિતને જવાબદાર ગશી તેના પર દમન કર્યું જેના કારણે સમગ્ર રશિયામાં 
ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું. 


નિષ્ફળ ક્રાંતિ અને લોહિયાળ રવિવાર (22 જાન્યુઆરી, 1905) : રૂસો-જાપાન વિગ્રહમાં રશિયાની હાર પછી 
રશિધન પ્રજામાં ઉશ્કેરાટ વધ્યો હતો. તેમલે બંધારણીય સુધારા માટે ઝારને આપેલ આવેદનપત્રની ઝારે 
અવગજ્રના કરી તેથી પોતાની પરિસ્થિતિનું વર્જન કરવા તેમજ અનાજ મેળવવાની અરજી લઈ સેન્ટ 
પિટ્સબર્ગના કારખાનાના કામદારો ફાધર ગેપોનની નેતાગીરી નીયે નિઃશસર કામદારો ઝારના વસંત- મહેલ 
તરફ ગયા, જેના પર ગોળીબાર થતાં લગભગ એક ષજાર કામદાર મૃત્યુ પામ્યા, અનેક ઘવાયા-આ બનાવ 
રશિયાના ઇતિહાસમાં લોહિયાળ રવિવાર તરીકે ઓળખાય છે. આ બનાવે બુદ્ધિશાળી વર્ગને પણ પોતાના સંધ 
બનાવવા, સુધારા માટે જાગૃત કર્યા. ઇતિહાસકાર લોરેન્સ જણાવે છે કે, “આ એક જ અપકૂત્મને કારણે ઝાર 
નિકોલસ બીજાએ દેશમાંના પોતાના હજારો વકાદારો પ્રજાજનોનો વિશ્વાસ અને ટેકો ગુમાવી દીધો.” આ 
બનાવ ક્રાંતિ માટે પ્રેરક બળ બની રહ્યો. 


ડુમાઓની નિષ્ફળતા : ઝાર રાજાશાહી પ્રત્ધેના લોકોના વિરોધને દૂર કરી લોકોની સહાનુભૂતિ મેળવવા 
લોકપ્રતિનિધિની બનેલી ડુમા રચવાની ઝારે ઉત્સાહપૂર્વક ઘોષણા કરી. આ દરમિયાન (1906 થી 1912) ચાર 
વખત ડુમાની બેઠકો મળી. પરંતુ દરેક વખતે કોઈ નકકર સુધારા આપવામાં ડુમા નિષ્ફળ નીવડી. છેલ્લી ડુમા 
(1917) એ કાંતિકારીઓને વધારે પ્રોત્સાહિત કરીને કાંતિ માટેનો માર્ગ સરળ કરી આપ્યો. 


107 
19 સીના બતે વિવની હ્મિતિયી રગ વિજવુકના બત શૂપી 


પ્રથમ વિશ્વયુદ્ અને રશિયા 

પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં ઝાર નિકોલસ બીજાએ મિત્ર રાજ્યોના પક્ષે રશિયાને જોડું. શરૂઆતમાં જ જર્મન સામે 
યુદ્-મોરચે રશિયા હાર્યું, સૈન્ય અને શસ્રોની અનેક નબળાઈઓ તથા ઝાર તરફથી સહકારનો અભાવ તેમજ 
અપુરતો ખાલપુરવઠો, સગવડનો અભાવ વગેરે કારણે ઘુદના દરેક મોરચે હારેલા રશન સૈનિકો અધિકારીઓની 
અવગશરના કરી ભાગવા લાગ્યા. યુદ્ધના કારણે ઉત્પાદન ઘટયું, અનાજ-વસ્તુની તંગી ઊભી થઈ, લોકો બેકાર 
બન્યા. આવા સમયે ઝાર દ્વારા ફરજિયાત લશ્કરી ભરતીના કરેલા હુકમનો ઉગ્ર વિરોષ થયો. આવી ઝાર 
રજીશાહીને દૂર કરવા પ્રજાએ કરંતિનો માર્ગ અપનાવ્યો. 
રશિવન કાંતિના બનાવો 


વસંત કાંતિ (ક માર્ચ 1917) : પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં રશિયાની વશસેલી પરિસ્થિતિએ આ કાંતિને જન્મ આપ્યો. 
આ સમે પેટ્રાગાર્ડના કામદારોએ પાડેલી હડતાલને દબાવવામાં ઝાર નિષ્ફળ ગયો. આ હડતાલિયાઓ સાથે 
લશ્કર, ડુમા વગેરે જોડાવા, જાહેર મકાનો તથા પોલીસ સ્ટેશનોનો કબજો લીધો. ઝારે મોસ્કોમાં ગાદીત્યાગ કર્યો 
તમારે તેના ભાઈ ગ્રાન્ડ ડ્યુક માઈકલે પદ (ગાદી) સ્વીકાર્યું નહીં. રશિયા પહેલીવાર ઝારવિહોું બન્યું. ડુમાએ 
પ્રિન્સ લ્યોવની નેતાગીરી નીચે કામચલાઉ સરકારની રચના કરી, આ કાંતિ માર્ચ માસમાં થઈ હોવાથી માર્ય 
કાંતિ તરીકે પણ ઓળખાય છે. 
કામચલાઉ સરકારની નિષ્ફળતા : કામચલાઉ સરકારે અનેક સુષારાઓની જાહેરાત કરી પરંતુ ખેડૂતો કે 
કામદારોને સરકારમાં કોઈ મહત્ત્વનું સ્થાન કે મહત્ત્વ અપાયું નહીં. સાથે જ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં જોડાવાની 
જાહેરાત કરી, આ સમથે ખેતી માટે જમીન અને ભૂખ માટે રોટીની જરૂર હતી. પ્રથમ યુદ્ધથી કંટાળેલી પ્રજાને 
શાંતિ જોઈતી હતી. તેના મને સરકારના સુધારાની કોઈ કિંમત ન હતી. 
બોલ્શેવિક કાંતિ (નવેમ્બર કાંતિ - 1917) : કામચલાઉ સરકાર સામે પ્રજાનો વિરોધ વધતો જતો હતો તેથી 
સરકાર વિરોધી સંગઠનો વધારે મજબૂત બન્યાં. દેશવટો ભોગવી રહેલ લેનિન વિદેશમાં રહીને પણ રશિયાની 
પરિસ્થિતિ વિશે જાણ મેળવતો હતો. તેની ગેરહાજરીમાં પણ બોલોવિકો એ પોતાના પક્ષની સરકાર રચવા માટે 
સોવિધત (પ્રતિનિધિમંડબ)ની રચના કરી. દેશવટો ભોગવી રહેલ લેનિન જવારે પેટ્વાગારક આવ્યા ત્યારે બોલોવિકોએ 
તેનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું. નવા જોમ અને ઉત્સાહ સાથે લેનિને પ્રજાને રોટી, જમીન અને શાંતિનું સૂગ્ર આપ્ય. 
સશસ કાંતિ માટે લેનિનને આ સમય યોગ્ય લાગ્યો. તેણે લશ્કરી કાંતિકારી સમિતિની રચના કરી, કિસાનો અને 
કામદારોને મહત્ત્વનાં સ્થાન અને સત્તા આપવાની હિમાયત કરી. (7 નવેમ્બર, 1917) બોલ્લેવિકોની નાની નાની 
ટુકડીઓએ રેલવેસ્ટેશન, સરકારી બેન્ક, તાર-ટપાલ તથા ટેલિકોન કચેરીઓ અને અન્ય સરકારી મકાનોનો કબજો 
લીધો, કેરેન્સકીએ તેને રોકવાનો નિષ્ફળ પ્રથાસ કર્યો પરંતુ આખરે તેને નાસી જવું પડ્યું. બીજા દિવસ સુધીમાં 
સંપૂ્ધ પેટ્રોગાડ પર બોલોવિકોનો કબજો આવી ગયો. બોલ્લેવિકો કાંતિ સંપૂર્ણ સકળ બની, કામચલાઉ સરકારને દૂર 
કરી લેનિનના નેજા નીચે સોવિયત સરકારની સ્થાપના કરવામાં આવી. 
રશિયન કાંતિનાં પરિણામો 

રશિધન કાંતિનાં પરિણામોના અભ્યાસની દષ્ટિએ બે વિભાગમાં વહેચી શકાય: રશિયા માટેનાં પરિણામો, 
અને વૈશ્વિક પરિણામો. 
રશિયામાં આવેલ પરિણામો 


ધરઆંગશે થયેલ સફળ કાંતિને પરિલ્રામે ઝાર રાજાશાહી દૂર થઈ તેથી સ્વાભાવિક જ પ્રથમ વિશ્ચયુદ્ધમાંથી 


108 
ઉકતાસ, ધેર 12 


રશિયાને ખસી જવાની ફરજ પડી. ઝાર રાજાશાહીનો અંત આવ્યો, તેથી ખ્રિસ્તી દેવળોના વિશ્ેષાપિકારો પણ નાબૂદ 
યથા. 

રૂઢિગત ઝાર રજાશાહીને બદલે સામ્યવાદી વિચારસરણીવાળી સરકાર અસ્તિત્વમાં આવી. લૈનિનના 
નેતૃત્વવાળી આ સરકારે વિશેષ અધિકારો નાબૂદ કરી વર્ગવિઠીન સમાજની રચના કરી. સમાજમાં ઉચ્ચ 
હોધઓ, સામાજિક વર્ગો તથા વિશેષ અધિકારો દૂર કરવામાં આવ્યા. કેબવશી અને પુસ્તકાલવના વિકાસને 
પ્રાધાન્ય અપાયું, રાજકારણમાં કે રાજ્યવ્યવસ્થામાં ખ્રિસ્તી દેવળોના વિશેષ અષિકારો દૂર કરાયા. ધર્મને 
રાજકારજ્રથી દૂર રાખવામાં આવ્યો. બૅન્ક, અગત્યના ઉોગો, રેલવે તથા વિદેશ વેપારનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવામાં 
આવ્યું. 

જમીનની યોગ્ય વહેંચણી કરવામાં આવી. “કામ કરે તે ખાય અને કામ કરે તેને મતાધિકાર” થી. 
સામાજિક, આર્થિક, ધાર્મિક અસમાનતા ૬ર કરવામાં આવી. પંચવર્ષધ યોજનાઓ તથા નવી આર્થિક નીતિ 
દ્વારા દેશના આર્થિક વિકાસનું પ્યેય નકકી કર્યુ. ટૂંકમાં, કાંતિ પછી રશિયામાં સાર્વત્રિક અને સર્વકેત્રીય સુધારા 
દ્વારા ખૂબ જ ટૂંકા સમથમાં રશિયા વિશ્વ મહાસત્તા બની શકથું જેણે બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં મહત્ત્તનો ભાગ ભજવ્યો, 

સફળ કાંતિ પછી મોસ્કોને પાટનગર બનાવાયું. રાષ્ટ્રવજનો રંગ લાલ રખાયો. તેમાં દાતરડું અને 
હઘોડાનાં પ્રતીક અંકિત કરાયાં જે કિસાનો અને કામદારોની સર્વોપરિતા અને મહત્તા દર્શાવે છે. 


વૈશ્વિક પરિણામો 


કાંતિ બાદ પ્રથમ વિશ્યુદ્રમાંથી ખસી ગયેલા રશિયાએ બહુ જ થોડા સમયમાં શત્રુ જેવા જર્મની સાથે સંધિ 
કરી મિત્ર રાષ્ટ્રોને વિચારતાં કર્યા. ક્ોમિન્ટર્ન (કામદાર પક્ષનું આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન) દ્વારા સોવિયતનું રક્ષણ 
અને વિશ્વમાં ફેલાવો ક્યો. પરિણામે પૂર્વ યુરોપના અનેક દેશોમાં સામ્યવાદી સરકાર અસ્તિત્વમાં આવી. બીજા 
વિશ્વયુદ્ધ પછી ચીન, ઉત્તર કોરિયા, ઉત્તર વિયેટનામ અને મંગોલિયામાં પણ સામ્યવાદી શાસનપ્રણાલી શરૂ થઈ, 

“ક્તિ આર્થિક રીતે શોષિત ન હોવી જોઈએ” નો સિદ્ધાંત આ કાંતિએ વિશ્વને આપ્યો લોકશાહી અને 
મૂડીવાદી દેશોને સમજાયું કે રાજકીય સ્વતંત્રતાની સાથે આર્થિક અને સામાજિક સમાનતા પણ કોઈપણ રાષ્ટ્રની 
પ્રજા માટે અનિવાર્ય છે. સામ્યવાદી વિચારસરણીએ વિશ્વમાંથી ગુલામપ્રથા, રંગભેદની નીતિ દૂર કરીને કામદાર- 
કલ્યાશના કાયદાને પ્રોત્સાહનો ઉપદેશ આખ્યો. પંચવર્ષીય યોજના દ્વારા આર્થિક વિકાસનો બોધપાઠ વિશ્વના 
દેશોને મધ્યો. સામ્રાજ્યવાદ વિરોધી સામ્યવાદી વિચારોએ વિશ્વનાં ખાસ કરીને એશિયા-આક્રિકાનાં રાષ્ટ્રોને 
સ્વતંત્ર બનવા માટે સમર્થન આપ્યું. 

જોકે વિશ્વમાં લોકશાહી સાથે સામ્યવાદી વિચારસરણીનું મહત્ત્વ વધ્યું. બન્ને પરસ્પર વિરોધી વિચારસલ્ીએ 
વિશ્વમાં ઠંડા યુદ્ધની પરિસ્થિતિને જન્મ આપ્યો. 

ટૂંકમાં, આ કાંતિએ 20મી સદીમાં સંગઠિત ખેડૂતો અને સંગઠિત કામદારો કોઈપણ શાસનપ્રણાલીમાં 
પરિવર્તન લાવી શકે છે તેનો અનુભવ વિશ્વને કરાવ્યો. 

ઈસ, 1960 પછી રશિયન નેતાઓએ લોકશાહી દેશો સાથે સંઘર્ષના બદલે સહકારની નીતિ અપનાવી 
હતી, છેલ્લા દાયકામાં સામ્યવાદી વિચારસરણીમાં પરિવર્તન આવ્યું. ઉદાર મતવાદી રશિયન પ્રમુખ મિખાઈલ 
ગોર્બોચોવે (1985-92) વિશ્વશાંતિ સ્થાપવા અને ઠંડા યુદ્ના ભયને દૂર કરવા રાજકીય અને આર્થિક બાબતે 
ખુલ્લાપણાની નીતિ અપનાવી. 


109. 
19 સીના બતે વિવની હ્મિતિયી રગ વિજયુટના બત શૂ 


સ્વાધ્યાય 
1. નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત જવાબો આપો : 
(1) પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધનાં કારશો ટૂંકમાં લખો. 
(2) પ્રથમ વિશ્વયુદ્રની ભારત પર શી અસર થઈ ? 
(3) ઝાર શાસન સમયની આર્થિક અને સામાજિક સ્થિતિ વર્ણવો. 
(8) રશિયન ક્રાંતિમાં વિચારકોએ આપેલ ફાળો જણાવો. 
(5) રંશયન ક્રાતથા રાંશયામાં આવંલાં પારેવર્તન જણાવો. 
2. આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તરો આપો : 
(1) ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદ એટલે શું ? 
(2) પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધનું તાત્કાલિક કારણ કયું હતું ? 
(ઉ) પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં મિત્ર રાષ્ટ્રોના જૂધમાં કયાં કયાં રાષ્ટ્રો હતાં ? 
(4) રશિયન ક્રાંતિને સામ્યવાદી ક્રાંતિ પણ કહે છે. શા માટે ? 
(5) બોલ્શેવિક કાંતિમાં લેનિને પ્રજાને કયું સૂઝ આપ્યું ? 
3. આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર આપો : 
(1) જર્મની માટે અન્યાય અને અપમાનજનક સંધિ એટલે ? 
(અ) ફ્રંકફર્ટની સંધિ (બ) ટ્રિયાનોની સંધિ (ક) વર્સેલ્સની સંધિ (5) જર્મની સંધિ 
(2) “એક સપ્રાટ એક સંસ્કૃતિ અને એક રાષ્ટ્રનું” સુત્ર આપનાર નેતા કોણ હતા ? 


(અ) ઝાર રાજાઓ (બ) લુઈ રાજાઓ (ક) ધર્મગુરૂઓ (6) રસપુટિન 
(3) વર્ગવિહીન સમાજરચનાનો હિમાયતી કોક હતા ? 
(અ) ટ્રોટેસ્કી (બ) ગોર્કી (ક) કાર્લ માર્ક્સ (ડ) મોન્તેસ્ક 
(4) લેનિનના સમર્થકો કયા નામે ઓળખાતા ? 
(અ) મોન્શેવિક (9) બોલ્વેશિક (ક) રાસપુટિન (૭) નિકોલસ-ર (બીજો), 
(5) “જક્તિ આર્થિક રીતે શોષિત ન હોવી જોઈએ” એ સૂત્ર કઇ કાંતિ સાથે સંકળાયેલ છે ? 
(અ) ચીનની ક્રાંતિ (બ) બોલોવિક કાંતિ 
(ક) અમેરિકન કાંતિ (ડ) રક્તવિહીન ક્રાંતિ 
૦ 
110 


(તામ, ધરણ 12 


[13] ઈ.સ. 1919 થી 1939 વચ્ચેનું વિશ્વ 


વર્સલ્સની સંપિ (ઈ.સ. 1919) દ્વારા પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધનો અંત આવ્યો. ફરી યુદ્ધનું પુનરાવર્તન ન થાય તથા 
વિશ્વમાં વિશ્વશાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે રાષ્ટ્રસથની સ્થાપના કરવામાં આવી છતાં માત્ર 20 વર્ષના ટૂંકા 
સમથમાં વિશ્વને બીજા વિશ્વયુદ્નો સામનો કરવો પડ્યો. આ 20 વર્ષમાં અનેક નવાં પરિવર્તનો આવ્યાં. પ્રથમ 
વિશ્વયુદના અંત પછી વિશ્વને બીજા વિશ્રયુદ્ધ તરક દોરી જતા અનેક મહત્ત્વના બનાવોની માહિતી અહીં 
આપશે ટૂંકમાં મેળવીશું. 
રાષ્ટ્રસંઘ (1[.વ્મટપટ 01 પિંત10॥5), 

મહાવિનાશક યુદ્ધ પછી વિશ્વના દેશોમાં શાંતિ જાળવી રાખવા, પરસ્પરના મતભેદોને શાંતિથી દૂર કરવા 
તથા વિશ્વન-બંધુત્વની ભાવનાને વિકસાવવા આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાની જરૂર હતી. આ સમયે અમેરિકન પ્રમુખ વુદ્ો 
વિલ્સનના 14 મુદાને આધારે પેરિસમાં ભરાયેલી શાંતિપરિષદે (10 જાન્યુઆરી 1920) રાષ્ટ્રસંઘ (11૯ 1.૯લ૪#૫૯ 
07 પકષાંબઇકીની સ્થાપના કરી. આ રાષ્ટ્રસંથના સભ્ય બનવા ઇચ્છતા રાષ્ટ્રે સૌપ્રથમ ખતપત્ર રાષટ્રસનું 
બંધારણ)ની શરતોનો સ્વીકાર ઉપરાંત રાષ્ટ્રસથની સામાન્ય સભાના બે તૃતીયાંશ સભ્યોની બહુમતી મેળવવાની 
રહેતી. આ રાષ્ટ્રસંથના સભ્યપદેથી દૂર થવા માટે બે વર્ષ પહેલાં ફરજિયાત નોટિસ દ્વારા જાણ કરવાની રહેતી. 
ખતપત્રનો બંગ કરનારને રાષ્ટ્રસઘમાંથી દૂર કરવાની જોગવાઈઓ પ્ણ હતી. અમેરિકા જેવી મહાસત્તા આ 
સંસ્થામાં કયારેષ જોડાઈ ન હતી છતાં રાષ્ટ્રસંથની દરેક પ્રવૃત્તિ પર તેનું વર્ચસ્વ રહેતું. 
રાષ્ટ્રસંઘના ઉદ્દેશો/આદર્શો 

રાષ્ટ્રસંના દરેક સભ્યરાષ્ટ્રે અન્ય રાષ્ટ્રની પ્રાદેશિક અખંડિતતા જાળવવી, ગુપ્ત સંધિઓ કરવી નહીં, શસ- 
સામગ્રીનો વધારો ન કરવો, મતભેદ કે ઝધડાનો ઉકેલ વાટાાટો દ્વારા કે મધ્યસ્થ લવાદ દ્વારા કરવો. લવાદી 
ચુકાદો બન્ને રાષ્ટ્રોએ સ્વીકારવો. જો આ ચુકાદાથી અસંતોષ હોય તો ઓછામાં ઓછા ત્રણ માસ સુધી યુનો 
આશરો લંવો નહીં. જે રાષ્ટ્ર લવાદના ચુકાદાને સ્વીકારં નહીં અને યુદ્નો આશ્રય લં તો તેન બળવાખાંર રાષ્ટ્ર 
જાહેર કરવું, તેની સાથેના દરેક સંબંધો કાપી નાખવા. આ યુદ્ધમાં દરેક રાષ્ટ્રે બળવાખોર રાષ્ટ્ર સામે લડવા 
દરેક પ્રકારની યુદ્ધ માટેની મદદ કરવી. કોઈપણ યુદ્ધે જન્મ આપનાર ગરીબી, બેકારી, નિરક્ષરતા દૂર કરવા 
દરેક રાષ્ટરે પ્રયત્ન કરવા. 
રાષ્ટ્રસંથની સંસ્થાઓ 

રાષ્ટરસંકે પોતાના ઉત્તમ આદર્શો અને ઉદેશોને સિદ્ધ કરવા કેટલીક સમિતિઓની રચના કરી હતી. તેમાં 
સામાન્ય સભાના સભ્યોને મતાપિકાર માટેની કામગીરી થતી હતી. રાષ્ટ્રસંથના ઉદેશોની વિરૃદ્ર જતા બળવાખોર 
રાષ્ટ્ર સામે પગલાં લેવાની સત્તા કારોબારી સમિતિ પાસે હતી. રાષ્ટ્રસંની અગત્યની સંસ્થા ગણાતી સચિવાલય 
રાષ્ટ્રસંથની કાર્યવાહી માટે બેઠકનું આયોજન કરતી અને તેમાં થથેલ ચર્ચાઓ કે ઠરાવોની નોંધ રાખી તે ઠરાવો 
દરેક સભ્યરાષ્ટ્રેને મોકલી આપતી. 

રાષ્ટ્રસંજની રથના થઈ તે પહેલાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલતની સ્થના કરવામાં આવી હતી. તેનું મુખ્ય 
મથક હેગ (નેધરલેન્ડ) હતું. આ અદાલત મુખ્યત્વે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના વાદ-વિવાદનો ઉકેલ લાવતી. તેમાં 
ફલ 11 મુખ્ય અને 4 ઉપન્યાયાધીશની 7 વર્ષ સુધી નિમણૂક કરવામાં આવતી. આ સંસ્થાએ બીજા વિશ્વયુદ્ધ 
સુધીમાં 60 જેટલા વિવાદોમાંથી 32 ચુકાદા તથા 28 બાબતોમાં માત્ર સલાહસૂચન આપીને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે 
તંગદિલી રોકવાની અને સુમેળ સાધવાની મહત્વની કામગીરી કરી હતી. 

જીનીવા ખાતે મુખ્ય મથક ધરાવતી આંતરરાષ્ટ્રીય મઝદૂર સંથ (11..0.) નામની સંસ્થા વિશ્વભરના 
મજદૂરોના આર્થિક અને સામાજિક કલ્યાશ માટે કાર્ય કરતી. આ સંસ્થાની વિશેષતા એ હતી કે રાષ્ટ્રસંથનાં 
સભ્ય ન હોય તેવાં રાષ્ટ્રો પણ તેમાં જોડાઈ શકતાં. આ સંસ્થાની બહોળી કામગીરી માટે તેમાં 300 
કર્મચારીઓ રખાયા હતા. 


11 
ઈ.સ. 1919 વી 1939 વહ્ેનું વિચ 


રાષ્ટ્રસંઘની સિદ્ધિઓ 

માત્ર 20 વર્ષના ટૂંકા સમયમાં રાષ્ટ્રસંવે અનેક મહત્ત્વની સિદ્ધિઓ મેળવી હતી. માનવઠકનું જાહેરનામું 
બહાર પાડીને માનવના મૂળભૂત અધિકારોને રક્ષણ આપ્યું, પછાત રાષ્ટ્રોને નાણાકીય સહાય કરી, મંદીમાં 
સપડાયેલાં રાષ્ટ્રોને લોનની સગવડ આપી. ઉપરાંત ગુલામી, વેઠપ્રથા, વેશ્યાગૃહો, લોહીનો વેપાર, બાળકો અને 
સૌ પ્રત્વેના અયોગ્ય વર્તન વગેરે પ્રત્યે સખત વલણ અપનાવી સામાજિક સુધારાનાં કાર્યો કર્યા, વિશ્વ આરોગ્ય 
સંઘ દ્વારા કૉલેરા, ક્ષય, શીતળા, ટાઈકૉઇડ વગેરે ચેપી રોગોને અટકાવવા, દૂર કરવા માટેની દવાઓ શોધવા 
માટે સંશોધન કેન્દ્રો સ્થપાયાં. આમ, માનવ-સમાજની ખૂબ ઉપયોગી સેવા બજાવી. 
રાષ્ટ્રસંઘની નિષ્ફળતા 

રાષ્ટ્રસંથની સ્થાપનાનો મુખ્ય હેતુ વિશ્વશાંતિનો હતો પરંતુ પોતાની કેટલીક નબળાઈઓના કારણે આ હેતુ 
સિદ્ધ કરવામાં રાષ્ટ્રસંથ નિષ્ફળ રહયું. આ દરમિયાન (1919 થી 1939) કેટલીક ઘટનાઓ એવી બની કે જેણે 
વિશ્વને બીજા વિશ્વયુદ્ધ તરફ ધકેલ્યું. 

(1931) જાપાનના ચીનના મંચુરિયા પ્રદેશ પરના આક્રમણને રાષ્ટ્રસંઘ રોકી શક્યું નહીં. એ જ રીતે 
ઈટાલીના સરમુખત્યાર મુસોલિનીએ આક્રિકાના એબિસિનિયા પર આક્રમણ કર્યું ત્યારે રાષ્ટ્રસંથે તેની સામે 
આર્થિક નાકાબંધી જાહેર કરી છતાં અન્ય સભ્યરાષ્ટ્રોએ ઈટાલીને છૂપી રીતે મદદ ચાલુ રાખી. રાષ્ટ્રસથ ઇટાલી 
સામે દંડનાત્મક પગલું ભરે તે પહેલાં જ ઇંટાલીએ રાષ્ટ્રસંથનું સભ્યપદ ફગાવી દીધું. તે જ રીતે જર્મનીમાં 
હિટલરે વર્સેહ્સની સંધિને કાગળનો ટુકડો ગલાવી કેકી દીધી અને યુદ્ધદંડ ભરવાનું બંધ કરી અન્ય રાષ્ટ્રો પર 
કબજો મેળવવાનું શરૂ કર્યું. છતાં રાષ્ટ્રસંઘ કંઈ કરી શક્યું નહીં. આમ, દરેક ઘટનાસમયે રાષ્ટ્રસંઘ મૂક પ્રેશક 
બની રહ્યું. પરિણામે તેશે પોતાની પ્રતિષ્ઠા ગુમાવી. અંતે (1939) બીજા વિશ્વધુદની શરૂઆત સાથે જ 
રાષ્ટ્રસંનો અંત આવ્યો, 
ઈટાલીમાં કાસીવાદ 

ઇટાલીમાં કરસીવાદના ઉદય માટે જુદા-જુદા અનેક કારશો છે. ખાસ કરીને પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પછા (વકટ 
બનેલી આર્થિક, રાજકીય સ્થિતિ તેના માટે જવાબદાર હતી. ઇટાલી પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં મિત્રરાજ્યોના પક્ષે હતું 
પરંતુ પ્રથમ વિશ્વઘુદ્ધના અંતે થયેલી વર્સેલ્સની સંષિમાં ઈટાલીને કોઈ આર્થિક કે પ્રાદેશિક લાભ મળ્યો ન હતો. 
તેથી ઇટાલીના સૈનિકો અને પ્રજામાં ભારે અસંતોષ અને રોષ ફેલાયા હતા. 
આર્થિક મહામંદી 

પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં મિત્રપક્ષે રહીને ઇટાલી લડ્યું હતું, તેને આ યુદ્ધમાં અહળક ખર્ચ થયો હતો, વેપાર- 
ઉદ્યોગ ભાંગી પડ્યા હતા. તેથી ગરીબી, બેકારી, ભૂખમરો વ્યાપક બન્યાં. દેશની આર્થિક સ્થિતિ અત્યંત કથળી 
ગઈ. ઇંટાલીની સરકારે પ્રજાની મુશ્કેલી દૂર કરવા કોઈ પગલાં લીધાં નહીં. 
સામાજિક પરિણામ 

આર્ષિક મહામંદીના પરિણામે ઇટાલીના બેકાર મજૂરો રશિયાની સામ્યવાદી વિચારસરણી તરક આકર્ષાયા. 
સામ્ધવાદીઓએ પણ તેનો લાભ લીધો. તેમણે ચૂંટણીમાં ભાગ લઈ સસ્કાર વિરૃદ્ધ દેખાવો કર્યા. હડતાલ અને 
ભાંગફોડની પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરી. અર્હી પણ ઇંટાલીની સરકાર તેને રોકવામાં નિષ્ફળ રહી. 
રાજકીય પરિણામ 

ઇટાલીમાં ફાસીવાદની સૌથી વ્યાપક અસર તેના રાજકીય પાસાં પર જોવા મળે છે. ઇટાલીની પ્રજા દરેક 
મુશ્કેલીનો અંત લાવે તેવા કોઈ નેતાની શોધમાં હતી. આ સમે બેનિટો મુસોલિનીની નેતાગીરી પ્રબળ બનતાં 
તેણે બહુ ઝડપથી ઇટાલીની સત્તા મેળવી, 
બેનિટો મુસોલિની : 

ઇટાલીના રૂમાનિધા ગામમાં એક ગરીબ લુહારને ત્યાં જન્મેલા (ઈ.સ. 1883) મુસોલિનીને કરાંતિકારી 


112 
ઇલિવાસ, પોરણ 12 


વિચારો તેના પિતા તરફથી વારસામાં મળ્યા હતા. તેની માતા શિક્ષિકા હોવાથી શિક્ષણકાર્ય પૂરું કર્યા બાદ થોડો, 
સમથ શિક્ષક તરીકેનું કાર્ય કર્યું. તે દરમિયાન તે સામ્યવાદી વિચારસરશીથી આકર્ષાયો. પરંતુ પાછળથી તે તેનો 
કહર વિરોધી બન્યો. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ના સમયે તે સૈનિક તરીકે યુદ્ધમાં જોડાયો હતો. 
ફાસીસ્ટ પક્ષની સ્થાપના 

પ્રથમ વિશ્વયુદના અંતે થવેલી વર્સલસની સંધિમાં ઈટાલીને થયેલા અન્યાયને દર કરવા મુસોલિનીએ ઇટાલીના 
અસંતુષ્ટ ધુવાનો અને સૈનિકોનું જુથ રચી (1919) ઇંટાલીના મિલાન શહેરમાં ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદી ફાસીસ્ટ પક્ષની 
સ્થાપના કરી, લાકડાંની ભારી અને કુહાડી (કૅસિસ)ના રોમન સપ્રાટના પ્રતીકને તેણે પક્ષના પ્રતીક તરીકે સ્વીકાર્યુ 
તેથી આ પક કાસીવાદ કે કાસીસ્ટ પાર્ટી તરીકે ઓળખાયો. ફાસીવાદનો ગણવેશ કાળો હતો તેથી તેઓ “કાળા 
ખમીસધારી” તરીકે ઓળખાવા. 

આગળ જતાં (ઈ.સ. 1919) યોજાયેલી ચૂંટણીમાં ખુદ મુસોલિની પણ પક્ષની સાથે હાર્યો, પરંતુ કાસીસ્ટ 
સૌથી બળવાન પક્ષ (ઈ.સ. 1922) બન્યો. આ સમથે સામ્મવાદીઓએ પાડેલી હડતાલને રોકવામાં સરકાર 
નિષ્ફળ ગઈ તેથી મુસોલિનીએ કહ્યું “હડતાલને કાબૂમાં રાખો કે સત્તાનાં સૂત્રો સોંપી દો.” મુસોલિનીએ 
સૈનિકો સાથે રોમ તરફ કુચ કરી. સમય જાળવીને સમ્રાટ ઈમેન્યુએલ ત્રીજાએ મુસોલિનીને સરકાર રચવાનું 
કહયું. છેવટે (30 ઓક્ટોબર 1922) મુસોલિનીએ ઇટાલીમાં પોતાના પક્ષની સ્થાપના કરી સત્તા સંભાળી. 

ભક્તિ રાજ્ય માટે છે, રાજ્યની બહાર વ્યક્તિનું સ્વાતંત્ર નથી તેવું માનતો મુસોલિની રાજ્યને મહત્ત્વ 
આપતો હતો. લોકશાહી અને વ્યક્તિસ્વાતંત્યનો તે કટ્ટર વિરોધી હતો. સરમુખત્યાર શાસનનો હિમાથતી છતાં 
સામ્યવાદનો વિરોધી હતો. 

ઉગ્ન કાસીવાદની વિચારસરણી ધરાવતા મુસોલિનીએ બહુ જ થોડા સમયમાં ઇટાલીની કાયાપલટ કરવાનું 
શરૂ કર્યું, રાજ્યની દરેક સંસ્થાઓને ફાસીવાદના સિદ્ધાંત પ્રમાણે જ કામ કરવાની ફરજ પાડી. તેની નવી 
આર્થિક નીતિને પરિણામે ઉત્પાદન વધ્યું. રાષ્ટ્રનો આર્થિક વિકાસ ઝડપી બન્યો, બેકારી, નિરક્ષરતા દૂર કરવા 
ખાસ ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી. તેથી ઇટાલી (1935)માં માત્ર 2% લોકો જ નિરક્ષર રશ્યા હતા. લશ્કરી તાકાત 
વધારવા લશ્કરી ભરતી કરજિયાત બનાવી. નૌકાકાકલામાં વધારો કર્યો. સરમુખત્યારશાહી વિચારસરણીવાળા 
મુસોલિનીએ ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદી લશ્કરી સંગઠન ઊભું કરવું. 60 વર્ષથી પોપ સામે ચાલ્યા આવતા ઝયડાઓનો સંષિ 
દ્વારા અંત લાવીને મુસોલિનીએ મોટી સિદ્ધિ મેળવી. તેશો આમ કરીને વૈટિકનનગર ઉપર પોપની સત્તા 
સ્વીકારતા હજારો કૅથલિકો ખુશ થયા. આથી સ્વાભાવિક જ તેની લોકપ્રિયતામાં વધારો થયો. 
જર્મનીમાં નાઝીવાદ 

પ્રથમ વિશ્વધુદ્ના અંતે હારેલા જર્મનીને અત્યંત ફૂર અને અપમાનજનક એવી વર્સેહ્સની સંધિ પર 
કરજિયાત સહીં કરવી પડી. સ્વાભાવિક જ આ સંધિથી જર્મન પ્રજાનું અપમાન થવું હતું. તેથી જર્મનીના વુવાનો 
કોધે ભરાયા, આ રાષ્ટ્રવાદી ઘુવાનોનાં સંગઠન બનતાં નાઝીવાદનો ઉદય થયો. સામ્યવાદના આંતરરાષ્ટ્રીય 
સિદ્ધાંતને કારણે જર્મનીમાં એનો વધુ ફેલાવો થશે તો સામ્યવાદી જર્મની રશિયાનું કઠપૂતળી રાષ્ટ્ર બની જશે 
તેવા ભયે નાઝી પક્ષનો વિકાસ કર્યો, પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ અને વર્સેલ્સની સંધિને પરિણામે આર્થિક ક્ષેત્રે બરબાદ 
થયેલા જર્મનીને અમેરિકાએ આર્થિક મદદ કરી પરંતુ (1929-30) મહામંદીએ તેની આર્થિક સ્થિતિ વધારે 
ખરાબ કરી. 

પ્રથમ વિશ્વયુદ્નના અંતે જર્મનીમાં ઉદભવેલા અનેક પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવામાં વાઈમર પ્રજાસત્તાક નિષ્ળ, 
ગયું. આ સમયે પ્રજા શક્તિશાળી અને શીદ્ર નિર્ણયશક્તિવાળી વ્યક્તિની શોધમાં હતી ત્યારે એડોલ્ક હિટલરના 
રૂપમાં લોકોને પોતાનો તારણહાર દેખાતાં તેને બહોળો આવકાર-સ્વીકાર મળ્યાં. 
એડોલ્ફ હિટલર 

ઓસ્ટ્રિયાના એક સામાન્ય કુટુંબમાં જન્મેલા (20 એપ્રિલ, 1889) હિટલરને ગરીબીને કારણે પૂરતું શિક્ષણ 
મળ્યું ન હતું. શરૂઆતમાં વિયેનામાં કોન્ટ્રાક્ટરને ત્યાં નોકરી કર્યા બાદ તે મ્યુઝિયમમાં ચિત્રો બનાવી જીવન 

113 


ઈ.સ. 1919 વી 1939 વહેનું વિચ 


|. અહીં જર્મન સંસ્કૃતિની તેના પર ગાઢ અસર થઈ. તે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં જર્મની તરફથી 
લશ્કરમાં જોડાયો. આ યુદ્ધમાં જર્મનીને મળેલા પરાજય માટે તેણે જર્મન નેતાઓ અને યહૂદી પ્રજાને જવાબદાર 
ગણાવ્યાં. હારેલા જર્મનીને ગૌરવ સ્થાપવાના ધ્યેય સાથે તે ઉગ્ન રાષ્ટ્રવાદના શસ્ત્ર સાથે રાજકારણમાં જોડાયો. 
નાઝીપક્ષ 

અસંતુષ્ટ જર્મન સૈનિકોના જૂધમાંથી હિટલરે “રાષ્ટ્રીય સમાજવાદી જર્મન કામદારોનો પક્ષ” (પ્રશઞંળ0ાં 
5વંક્ષાંકા ઉલ્તાથ॥ા 30/01: ક) નાઝી પક્ષની સ્થાપના કરી. તેની એક સભામાં હિટલરે 25 મુદાનો કાર્યક્રમ 
જાહેર કર્યો, જેમાં મુખ્યત્વે વર્સેલ્સની સંધિને ફગાવી દેવી, ગુમાવેલા પ્રદેશો પાછા મેળવવા, મજૂર મધ્યમવર્ગની 
આર્થિક સ્થિતિ સુધારવી તેમજ શસ્સામગ્રીમાં વધારો કરવાનો કાર્યક્રમ હતો, જર્મન પ્રજાની જાગૃતિ માટેનો આ 
કાર્યકમ જાહેર કરતાં સરકારે તેને જેણની સજા કરી. અહીં તેણે “મારો સંથર્પ' (ઝા (:૧)1) નામનું પુસ્તક, 
લખ્યું જેનાથી નાઝી વિચારોનો લોકોમાં વધારે ફેલાવો થયો. સમગ્ર દેશમાં નાઝી પક્ષની શાખાઓ શરૂ કરી. ભૂરા 
રંગનો લશ્કરી પોશાક અને ખભા પર લાલ રંગની પટ્ટી સાથે ઊંધા સ્વસ્તિક (ન નું ચિહ્ન (આર્થત્વનું પ્રતીક) તે 
રખતા. નાઝીના અંગરક્ષકો કાળો પોશાક પહેરતા અને તેના પર ખોપરીનું ચિહન રાખતા. આ અંગરક્ષકો નાઝી 
વિરોધીઓને ખતમ કરવા હંમેશાં તત્પર રહેતા. 
સરમુખત્યાર હિટલર 

હિટલરે જર્મનીને આર્થિક મહામંદીમાંથી બહાર લાવવા માટે પ્રયત્ન કર્યા. તેણે દરેક વ્યક્તિને કામ અને 
રોટી આપવાનું વચન આપ્યું. સામાન્ય ચૂંટશીમાં ઈ.સ. 1930 અને 1932 નાઝી પક્ષ દેશમાં બળવાન પક્ષ 
તરીકે ઊભરી આવ્યો. બીજા વર્ષે હિટલર વડાપ્રધાન બન્યો. આ અરસામાં (1934) રાષ્ટ્રપતિ હિન્ડેનબર્ગનું 
અવસાન થતાં ચૂંટણી કરવાને બદલે હિટલરે પોતે જ રાષ્ટ્રપતિપદ સંભાળ્યું, આ ઘટનાની સાથે જ જર્મનીમાં 
પ્રજાસત્તાક શાસનનો અંત આવ્યો અને એક વ્યક્તિના સરમુખત્યારશાહી શાસનની શરૂઆત થઈ. 

સર્વોપરી, સર્વગ્રાહી અને સર્વસત્તાધીશ રાષ્ટ્રમાં માનતા હિટલરે “એક પક્ષ, એક પ્રજા અને એક નેતાનો” 
આદશ અપનાવ્યો, નાઝી પક્ષમાં અમાપ, સંપૂર્ણ અને સર્વોપરી સત્તાનો પ્રતીક-ફ્યૂહરર કહેવાતો. તેની આજ્ઞા 
અને આદેશ સર્વોપરી ગશ્રાતા, સમગ્ર વિશ્વમાં માત્ર જર્મન પ્રજા જ આર્થપ્રજા છે તેવી માન્યતા ધરાવતા 
હિટલરે આ પાઠ્યપુસ્તકમાં “હિટલર અમારો નેતા છે અને અમે તેને ચાહીએ છીએ” તેવું જણાવ્યું. પ્રથમ, 
વિશ્વયુદ્ધમાં હારનું કારન યહૂદીઓને માનનાર હિટલરે 60 લાખ થઢૂદીઓને ગૅસ ચેમ્બરમાં ગૂંગળાવી તેની 
હત્મા કરી. હિટલરે “જ્યાં જયાં જર્મન ત્યાં ત્માં જર્મની” નું અત્યંત સંકીર્ણ રાષ્ટ્રવાદી સૂત્ર અપનાવી બીજા 
વિશ્વયુદ્ધ માટેનાં બીજ રોપમાં. 

હિટલરે નાઝી પક્ષ દ્વારા ટૂંક સમયમાં જ મજબૂત જર્મન સંગઠન બનાવી તેને સન્માન અપાવ્યું. યહુદી 
પ્રજાનો વિરોધ અને જર્મન પ્રજાની તરફેણ તેમજ નવી આર્થિક નીતિથી તેણે જર્મનીને સમૃદ્ધ બનાવ્યું. બેકારી 
દૂર કરવાના પ્રધત્નો કર્યા. સિંચાઈ, રેલવે, જાહેર મકાનોનું બાંધકામ કરવ્યું. યુદ્સ્‍સામગ્રીનું ઉત્પાદન શરૂ કર્યુ 
વિશ્વમાં જર્મન પ્રજાને સર્વોપરી ગણાવી પ્રજામાં જુસ્સો વધાર્યો જેણે આગળ જતાં ઉગ્ર રાષ્ટ્વાદનું ધીમું ઝેર 
લોકમાનસમાં નાંખ્યું. જેણે બીજા વિશ્વુદ્ને જન્મ આપવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી. 
ન્યૂડીલ પૉલિસી અને વિશ્વમાં અમેરિકાનું વધતું જતું મહત્ત્વ 

મહામંદીની (1929-30) અસર હેકળ અમેરિકા પોતાને બચાવી શક્યું નહોતું. આ સમયે અમેરિકાને આ 
મહામંદીમાંથી ઉગારવા માટે અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ફરંકલિન ડી. રૂઝવેલ્ટે ઉતમ આદર્શો સાથેનો નવીનીકરણનો 
કાર્યક્રમ અમેરિકામાં અમલમાં મૂક્યો, જે “ન્યૂડીલ” તરીકે ઓળખાય છે, આ ન્યૂડીલના ઉદેશ રીલિક ((રતાંત) 
રિકવરી (૨૯૮૦૪ણઝ) અને રિફોર્મ (રિ્બળ્તા3 હતા. જેનાથી લોકોમાં આત્મવિશ્વાસ, લોકશાહીના મૂલ્યની જાળવણી 
અને રાષ્ટ્રની કુદરતી સંપત્તિની જાળવણી કરવાનાં મૂલ્યો વિકસે એવી અપેક્ષા હતી. એક. ડી. રૂઝવેલ્ટે આ નીતિ 
ટુંકાગાળા અને લાંબાગાળાની એમ બે ચરણમાં મૂકી. આ ન્યૂડીલ નીતિ પ્રમાણે ઉદ્યોગ, કૃષિ, શ્રમ, ન્યાય, વેપાર, 
રોજગાર, કુદરતી સંપત્તિ તેમજ સામાજિક સુરક્ષા વગેરે માટેનાં પગલાં ભરવામાં આવ્યાં, જેમાં પર્યાવરણ જાળવણી 


114 


લિયા, ધોરણ 12 


સાથે કુદરતી સંપત્તિના ઉપયોગનું આયોજન હતું. આ ન્યૂડીલ નીતિમાં એક. ડી. રૂઝવેલ્ટની કર્મક્તા, નિષ્ઠા અને 
સૂઝબૂઝ સાથે રાષ્ટ્રહિત માટેની તેની સમર્ષણની ભાવનાનો પરિચય થાય છે. 
ઇંગ્લૅન્ડ અને ફાંસમાં આવેલાં પરિવર્તનો 


આ સમય દરમિયાન ઈંગ્લેન્ડના સામ્રાજ્ય સમા દેશોમાં રાષ્ટ્રીય આંદોલન થતાં અંકુશ ઢીલો પડ્યો. 
ઈંગ્લેન્ડમાં સર્વપક્ષીય સરકારની રચના કરવામાં આવી. સરકારે અસાધારણ સત્તાનો ઉપયોગ કરી રાષ્ટ્રને 
આર્થિક મહામંદીમાંથી બચાવવાના પ્રયત્નો કર્યા, સ્વાયત્ત સંસ્થાઓનું સાર્વભૌમત્વ સ્વીકારાયું, સામૂહિક સુરક્ષ 
માટેના રાષ્ટ્રસંઘ દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રયાસોને પોતાના હિતને ધ્યાનમાં રાખી ટેકો આપ્યો, ટૂંકમાં, આ 
સમયની ઇંગ્લેન્ડની વિદેશનીતિ યવહારુ અને સમતોલ હતી. 

યુરોપનાં તત્કાલીન રાજ્યોમાં કાંસ કદાચ સૌથી વધારે શક્તિશાળી અને પ્રતિષ્ઠાસંપન્ન રાષ્ટ્ર હોવા છતાં તેને 
જર્મનીનો સૌથી મોટો ભધ હતો. તેથી તેણે રાષ્ટ્રસંઘ પાસે પોતાનું લશ્કર રાખવાની પરવાનગી માંગી તેમજ ઈંગ્લેન્ડ 
અને અમેરિકા સાથે ત્રિપક્ષીય કરાર દ્વારા પ્રાદેશિક અખંડિતતા અને યુદ્ધ સમવે લથ્કરી મદદની બાંહેધરી મેળવી. 
બેજિથમ, પોલેન્ડ અને ઝેકોસ્લોવેકિયા સાથે પરસ્પર મિત્રતા, સંરક્ષણ અને લશ્કરી સહાયની સંધિ કરી, તેમને. 
આર્થિક મદદ કરી કાંસે પોતાના સંઘો વધારે મજબૂત અને સલામત બનાવ્યા. આર્થિક મંદીના કારણે ગરીબી, 
બેકારી જેવા પ્રશ્નોને હલ કરવામાં નિષ્ફળ જતાં સરકારની પ્રતિષ્ઠાનું વારંવાર પતન થવા લાગ્યું જેને કારણે, 
ચજકીય અસ્થિરતામાં વધારો થયો. 

ટુંકમાં, કોઈપણ પ્રકારે પોતાની રાષ્ટ્રીય સલામતી જાળવવી એ બે વિશ્વયુદ્ધ દરમ્યાનના સમયની ઈંગ્લેન્ડ 
અને ફ્રાંસની બધી જ પ્રવૂત્તિઓ અને વિદેશનીતિનું મુખ્ય લક્ય હતું. 
યુ.એસ.એસ,આર. (રશિયા)નો ઉદય 

સ્ટાલિનનાં નેતૃત્વ નીચે (1929 થી 39) પંચવર્ષધ યોજનાઓથી બહુ જ થોડા સમયમાં સોવિયત સંઘે 
અભૂતપૂર્વ આર્થિક વિકાસ સાપ્યો, (1936) સોવિયત ચંશિયાનું નવું બંધારણ અમલમાં આવતાં સોવિયત સંઘમાં 
“શોવિયત સામ્યવાદી પ્રજાસત્તાક સંઘ” (યુ.એસ.એસ.આર.)નું રાજ્ય અસ્તિત્વમાં આવ્યું. આ બંધારણ પ્રમાણે 
દરેકને સમાન અધિકાર અપાવા. કામદારોની સમિતિને કારખાનાનું સંચાલન સોંપાયું. અનેક સામાજિક અને 
શૈક્ષણિક સુધારાઓ કરી રશિયાનો સવાંગી વિકાસનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો. આમ છતાં સામ્યવાદી પક્ષ અને 
તેનો વડો રાષ્ટ્રમાં સર્વોપરી હતા તેથી લોકોના રાજકીય અધિકાર પર વ્યાપક કાપ આવ્યો. 
આફ્રિકા અને લૅટિન અમેરિકામાં આવેલાં પરિવર્તનો (1919-1939) 

પ્રથમ વિશ્રયુદના અંતે આક્કામાં સ્વતંત્રતાની ચળવળ માટેની લોકજાગૃતિ આવી. પ્રથમ વિશ્વયુદના અંતે 
પોતાને સ્વતંત્રતા મળશે એવી આશાએ આફ્રિકન દેશોએ મિત્ર રાષ્ટ્રોને યુદ્ધમાં સહકાર આપ્યો હતો પરંતુ 
ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાંસની સંસ્થાનો પ્રત્પેની નીતિમાં પરિવર્તન આવ્યું નહીં. તેથી આફ્રિકામાં રાષ્ટ્રીય જાગૃતિની 
શરૂઆત આ સમયે થઈ જેમાં વિવિષ સંગઠનો રચાયાં. આવા સંજોગોમાં (1912) આકરિકામાં રાષ્ટ્રીય કૉંગ્રેસની 
સ્થાપના થઈ. તેણે પોતાના રાષ્ટ્રની ગુલામી ભોગવી રહેલી પ્રજાને પોતાના અધિકારો માટે જાગ્રત કર્યા. 
આફ્રિકાનાં સંસ્થાનોની પ્રજા સ્વતંત્રતા, લોકશાહી અને રાષ્ટ્રવાદના રંગે રંગાઈ. પરિજ્ામે પોતાના સાપ્રાજયવાદી 
માલિકો સામે માથું ઊંચું કરવાનું શરૂ કર્યું 

અમેરિકાની દક્ષિણે આવેલાં 24 સંસ્થાનો લેટિન અમેરિકાના નામે ઓળખાતાં. અહીં વસતી પ્રજા લેટિન, 
ફળની હતી અને તેની ભાષા પણ લેટિન હતી. અમેરિકાની જેમ અહીંનાં સંસ્થાનોને પણ સ્વતંત્રતા માટે લાંબો 
સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો. અહીનાં પડોશી રાષ્ટ્રો અમેરિકા અને કૅનેડાએ લેટિન અમેરિકાની સમસ્યાઓને 
જાણવાનો પ્રયત્ન ન કર્યો પણ પોતાનો વિકાસ ચાલુ રાખ્યો. આ સમથે લેટિન અમેરિકાએ સ્વતંત્રતા બાદ 
અમેરિકાનું અનુકરણ કર્યું નહીં; પરંતુ સ્વતંત્ર રીતે પોતાના વિકાસના પ્રયત્ન કર્યા તેથી આ રાષ્ટ્રોમાં 
આંતરકલહ, સરમુખત્યાસ્થાહી તેમજ લશ્કરી વિદ્રોહ શરૂ થયા. આ સ્થિતિમાં બ્રાઝિલ, ચિલી અને 


115 
ઈ.સ. 1919 વી 1939 વહમનું વિચ 


આર્જેન્ટાઈનાનાં ત્રણ રાષ્ટ્રોમાં રાજકીય સ્થિરતાની અને લોકશાહી શાસનની આશા હતી પરંતુ તેમાં લેટિન, 
અમેરિકાનાં જ અન્ય રાજ્યોનો સમાવેશ થતો ગયો. આ સમયે આર્જેન્ટિના અને બ્રાઝિલમાં સરમુખત્યારશાહી 
શાસન સ્થપાયું. મેક્સિકોમાં પણ એકપક્ષીય વ્યવસ્થાવાળું લોકશાહી શાસન સ્થપાયું. લેટિન અમેરિકામાં સૌથી 
મહત્ત્વનો પ્રજાતંત્રનો દરજ્જો ઉરુગ્વેને મળ્યો 

એશિયામાં રાષ્ટ્રવાદી આંદોલનો 

રાષ્ટ્રવાદનો સામાન્ય અર્થ “સ્વદેશ પ્રત્યેની વકાદારી અથવા તો દેશભક્તિ થાય.” આ સમધે (1919 થી 
1939) એશિયાના કેટલાક દેશો પર યુરોપીય રાષ્ટ્રો ફ્રાંસ અને ઇંગ્લેન્ડની સત્તા હતી, આ સમયે એશિયામાં 
રાષ્ટ્રીય આંદોલનો થયાં. તેની પ્રેરણા પણ યુરોપમાંથી મળેલી કારણ કે વ્યક્તિસ્વાતંત્રધ, ઉદારતા, રાષ્ટ્રીય 
એકતા, સ્વતંત્રતા, લોકશાહી, સમાજવાદ, બંધારણીય સરકાર રેવા સ્વા્ધીનતાના વિચારો એશિવન રાષ્ટ્રવાદી 
નેતાઓ જેવા કે ચીનના ડૉ. સુન-વાત-સૈન, ભારતના મહાત્મા ગાંધી, નેહરુ, ઝીણા, વિયેટનામના હોં-ચી-મીન,, 
ફિલિપાઇન્સના ક્વિઝોને યુરોપની કેળવણીમાંથી મેળવ્યા હતા. એ જ રીતે સામ્રાજ્યવાદી દેશો દ્વારા આર્થિક, 
શોપણ, જાતિભેદ, રંગભેદ, વાહનવ્યવહાર અને સંદેશાવ્યવહારનાં સાધનોનો વિકાસ વગેરે બાબતોએ એશિયન 
પ્રજામાં વુરોપીય સત્તાના વિરોધમાં રાષ્ટ્રવાદી આંદોલન માટે પૂર્વભૂમિકા તૈયાર કરી. 

ભારતમાં આ સમયે ગાંધીજીના નેતૃત્વ નીચે રાષ્ટ્રીય આંદોલનની શરૂઆત થઈ, રૉલેટ એક્ટ, જલિયાંવાલા 
બાગ હત્યાકાંડ, ચૌરી-ચોરાનો બનાવ વગેરે સામે અ્હિસક આંદોલનો શરૂ થયાં. અહીં અસહકાર આંદોલનો 
સાથે કેટલીક રચનાત્મક અને કાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા આંશિક સ્વરાજની માગથી પૂર્ણસ્વરાજની માંગ સુધીના 
રાષ્ટ્રીય આંદોલનોનું સ્વરૂપ વ્યાપક બત્યું. 

'શિનહાઈ' (1911) નામની સફળ કાંતિએ ચીનમાં પ્રજાસત્તાકની સ્થાપના કરી. અહીં લાંબા સમય સુધી 
સામ્યવાદીઓ પોતાની સત્તા સ્થાપી શક્યા નહીં, પરંતુ ઘણા લાંબા સમથના સંઘર્પના અંતે અહીં સામ્યવાદી 
સરકારની રચના થઈ. 

ભારતનાં પડોશી રાષ્ટ્રો અફથાનિસ્તાને ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ સશન્ન લડાઈ લડી સ્વતંત્રતા મેબવી, ઈરાનમાંથી 
રશિયાએ પોતાના સૈનિકો પાછા લઈ લીધા તેથી ઈરાનમાં રહેલ ઇંગ્લૅન્ડની સત્તા સામે સંઘર્ષ શરૂ થયા. અંતે 
(1950)માં ઈરાને આજાદી મેળવી. 

આમ, એશિયામાં પ્રથમ વિશ્વયુદના અંતે ઇંગ્લેન્ડ અને કરાંસની રાજસત્તા સામે સ્વતંત્રતા મેળવવા રાષ્ટ્રીય 
આંદોલનો થરૂ થયાં, જેના પરિણામે કેટલાંક રાષ્ટ્રોએ પૂર્શસ્વતંત્રતા મેળવી તો કેટલાંક રાષ્ટ્રોમાં આઝાદી 
માટેનો પાથો વધારે મજબૂત બન્યો. 
જાપાનમાં લશ્કરવાદ 

આ સમધે જાપાને પોતાનાં પાયદળ અને નૌકાદળને આધુનિક બનાવ્યાં. શસસામગ્રી માટે અનેક 
કારખાનાઓ શરૂ કર્યા. રાજકારણમાં લશ્કરી અધિકારીઓને મહત્ત્વના હોદા આપ્યા. રાજકારણમાં લશ્કરનું. 
મહત્ત્વ વધ્યું, પ્રજા લશ્કરને આદર અને માનથી જોવા લાગી. પ્રચંડ લશ્કરી તાકાતને આધારે જાપાને અનેક, 
નવા પ્રદેશો ઉપર કબજો મેળવ્યો. લશ્કરવાદી નીતિ અપનાવી વર્સલ્સની સંધિની અવગણના કરી. નૌકાદળની, 
દષ્ટિએ જોઈએ તો ઈંગ્લેન્ડ અને અમેરિકા પછી જાપાને ત્રીજું સ્થાન મેળવ્યું. 
વિશ્વસત્તા તરીકે જાપાનનો ઉદય 

એશિયાનો નાનકડો દેશ જાપાન 20મી સદીના પ્રથમ ત્રણ દાયકા સુધી મૂડીવાદી અને વ્યક્તિવાદી 
વિચારસરણીના પ્રભાવ નીચે હતો. તેની આંતરિક અને વિદેશનીતિ બંધારણીય, સંસદીય લોકશાહીના સ્વરૂપની 
હતી તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય સદ્ભાવ, સહિષ્કુતા અને સહઘોગનું વર્ચસ્વ વિદેશનીતિમાં હતું. વ્યક્તિવાદી 
વિચારના પ્રભુત્વને પરિણામે વેપાર, રોજગાર અને ઉલોગ-ધંધાની પ્રગતિ થઈ હતી. આ સમવે અહીં ચોક્કસ 
રાજકીય પક્ષનું આધિપત્ય હતું. પાશ્ચાત્ય જીવનશૈલીના કારણે દેશની સંપત્તિ અને પ્રગત્તિ અમુક વિશિષ્ટ વર્ગના 
હાથમાં રહી. તેજે પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાશો દેશની નીતિ થડવામાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો. આમ રાષ્ટ્રમાં 

116 


લિયા, ધોરણ 12 


આર્થિક અને સામાજિક સ્થિરતા સ્થાપવાના પ્રથત્ન પછી જાપાને લશ્કરવાદને પ્રોત્સાહન આપતી પ્રવૃત્તિઓ શરૂ 
કરી, પરિણામે રાજકીય, આર્થિક ને લશ્કરી તાકાતમાં વધારો કરી જાપાન વિશ્વમાં પાશ્ચાત્ય મહાસત્તાની 
હરોળમાં સ્થાન મેળવવામાં સફળ બન્યું. 
આક્રમક અને તૃષ્ટિકરણની નીતિ 

પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ બાદ થયેલ વર્સ્સની સંપિમાં જર્મન, જાપાન, ઈટાલીને થયેલ અન્યાયના કારણે આ. 
રાષ્ટ્રોમાં મહાસત્તાઓ પ્રત્યે ખાસ કરીને બ્રિટન અને કાંસ પ્રત્ધે નકરત અને તિરસ્કારની ભાવના જન્મી. આ 
સમયે ઇટાલીમાં કાસીવાદ, જર્મનીમાં નાઝીવાદ અને જાપાનમાં લશ્કરવાદ ફેલાયેલો હતો. તેના પરિણામે આ 
રાષ્ટ્રો આક્રમક બન્યાં હતાં, રશિયા પણ આ સમે 'કૉમિન્ટર્ન' દ્વારા સામ્યવાદના રક્ષણ અને ફેલાવા માટે 
કટિભદ્ધ હતું. ત્યારે આ ફાસીષારી, નાઝીપારી સત્તાઓને તેમજ જાપાનને ખુશ રાખીને આકમણ માટે 
પ્રોત્સાહિત કરવાની બ્રિટન અને ફ્રાંસની નીતિ ઇતિહાસમાં તૃષ્ટિકરણની નીતિ તરીકે ઓળખાય છે. 

બ્રિટન અને ફાંસની આ તૃષ્ટિકરણની નીતિનો મુખ્ય હેતુ સામ્યવાદ અને સોવિયત રશિયાના વિસ્તારવાદને 
અટકાવવાનો હતો. આ માટે કાસીવાદી સત્તા અને સોવિયત રશિયા વચ્ચે ઘર્પશ ચાલુ રહે તો બંને જૂયોનો 
એકબીજા પર અંકુશ રહે. આ માટે બ્રિટને રશિયા તેમજ નાઝી જર્મનીને શક્તિશાળી થતું અટકાવવા માટે 
ઇટાલીના એબીસિનીયા પરના આક્રમણને પરોક્ષ ટેકો આપ્યો. એ જ રીતે સ્પૅનિશ આંતરવિગ્રહ સમથે 
બળવાખોરોને ઇંટાલીએ મદદ કરી છતાં બ્રિટને ઇટાલી સાથે મિત્રાચારી ટકાવવા અને મુસોલિનીને ખુશ કરવા 
પ્રયત્ન કર્યો. 

સામ્ધવાદના ફેલાવાના ભયને લીધે બ્રિટને (1935માં) જર્મની સાથે નૌકાદળની સંપિ કરી જેનાથી વર્સલ્સની 
સંથિના ભંગ માટે જર્મનીને ઉત્તેજન મળ્યું. તે જ રીતે જાપાનની મંચુરિવા પરની જીતને સ્વીકારી બ્રિટિશરો 
પોતાના આર્થિક હિતોનું રહ્ણ અને વેપારી ફાથદો લેવા માંગતા હતા. આ સમયે બ્રિટનની એશિયા આક્રિકાનાં 
સંસ્થાનો પરની પકડ ઢીલી થતી જતી હતી. તેથી તેને સામ્યવાદના કેલાવાનો ભય વધારે લાગ્યો. પરિણામે 
ફ્ાસીવાદી સત્તાઓનો મૂળ હેતુ અને તેની ન્યૂહસ્યના સમજવવામાં બ્રિટન તદન નિષ્ફળ ગયું. 

ઇંગ્લેન્ડની જેમ કાંસને પણ એશિયા આકરિકાનાં સંસ્થાનોમાં પોતાની પક્કડ ઢીલી થતી લાગી અને તેને 
સુરક્ષાનો અભાવ લાગ્યો. તેની વિદેશનીતિ કોઈપણ પ્રકારે જર્મનીને શક્તિશાળી થતું અટકાવવાની હતી. આ 
માટે તેશે સામૂહિક સુરક્ષાના ભોગે પણ ઈટાલીની મિત્રાચારી મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો. 

ટૂંકમાં, સામ્યવાદના ફેલાવાના ભયને લીધે લોકશાહી બ્રિટન અને કાંસે ઇટાલી, જર્મની અને જાપાન તરફ 
તુષ્ટિકરણની નીતિ અપનાવી સત્તાસમતુલાને નષ્ટ કરી જેનું પરિણામ બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં પરિશષ્યું. 
ચીન ઉપર જાપાનનું આકમણ 

ચીનમાં આવેલો ખનીજસંપત્તિથી સમૃદ્ધ મંચુરિયાનો પ્રદેશ જાપાનને પોતાના ઔદ્યોગિક વિકાસ માટે 
અનુકૂળ હતો. તેથી સૌથી પહેલાં જાપાને “દક્ષિણ મંચુરિયા રેલવે કંપની”ની સ્થાપના કરી મંચુરિયામાં રેલવે 
નાખવાની તૈયાર કરી. આ પ્રદેશનો વધારે લાભ મેળવવા જાપાને (1931) મંચુરિયા પર આક્રમણ કરી તેનો 
સંપૂર્ણ કબજો મેળવ્યો. ત્યારબાદ ચીનના અન્ય પ્રદેશો મેળવવા આક્રમક પગલાં ભર્યાં. ચીન દ્વારા રાષ્ટ્રસંપમાં 
આ બાબતે કરિયાદ થઈ પરંતુ રાષ્ટ્રસંય જાપાન સામે કોઈ શિક્ષાત્મક પગલાં લઈ શક્યું નહિ. 

આગળ જતાં જાપાને મંચુરિયામાં “મંચુકુઓ' નામનું અલગ રાજ્ય બનાવી ત્યાં “પૂતળા સરકાર' ની 
સ્થાપના કરી. તે રાજ્ય કે સરકારને માન્યતા પણ આપી. એટલું જ નહિ તેની સાથે અલગ સંપિ પણ કરી 
ત્યાં પોતાનું લશ્કર તથા રાજકીય અને આર્થિક સલાહકાર રાખવાની માંગશી કરી અને અન્ય સગવડો પણ 
મેળવી લીધી. 
ઈઘોપિયા પર ઈટાલીનું આક્રમણ 

પૂર્વ આફ્રિકામાં આવેલા ઇયોપિધા ઉપર ઈટાલીએ (1896માં) આક્રમણ કરી પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપવાનો 


117 
ઈ.સ. 1919 વી 1939 વય્નું વિચ 


પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ ત્યારે હબસી પ્રજાને કારણે ઇટાલી સફળ થઈ શક્યું નહિ. ત્યારબાદ (1928માં) “કાયમી 
મિત્રતા અને મધસ્થતા”ની સંધિ કરી છતાં ઈટાલી અહીં કાંઈ છૂટ મેળવી શક્યું નહિ. ત્યારે જાપાન અને 
જર્મની પાસેથી પ્રેરણા મેળવી ઈટાલીએ બળના પ્રયોગ દ્વારા આક્રમણનો નિર્ણય કર્યો. એક ઈટાલિયન સૈનિકની 
(ઓક્ટોબર, 1935) હત્યાને નિમિત્ત બનાવી તેણે ઇંથોપિયા પર આક્રમણ કર્યું ત્યારે ઇથોપિયાના શાહ-હેઈલે 
રાષ્ટ્રસંમમાં ફરિયાદ કરી. રાષ્ટ્રસંયે ઈટાલીને 'આક્રમણકાર' જાહેર કર્યું, છતાં રાષ્ટ્રસંના કેટલાક દેશોએ 
ઇટાલીને આર્થિક મદદ શરૂ રાખી, છેવટે (1936) ઈટાલીના લશ્કરે ઇથોપિયા ઉપર ઝડપી આક્રમણ કર્યું ત્યારે 
ઇંયોપિયાના શાહે નાસીને ઈંગ્લેન્ડમાં આશરો લીધો. છેવટે ઈંટાલીએ ઈયોપિયા પર સંપૂર્ણ કબજો મેળવીને તેને 
ઇટાલીના સામ્રાજ્યમાં ભેળવી દીધું અને ઇટાલીના વડાને ઇથોપિયાના સમ્રાટ તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યો. 
શશ્વિક બનાવોમાં નાગી જર્મનીની ભૂમિકા 

જર્મનીમાં સરમુખત્માર હિટલરે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ બાદ અહીંની મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા નાઝી પક્ષની સ્થાપના 
કરી, બહુ જ થોડા સમયમાં આક્રમક પગલાં ભરી, જર્મનીને મુશ્કેલીમાંથી ઉગારી અનેક સિદ્ધિઓ મેળવી, 
જર્મનીની પ્રજાનું જીવન પરિવર્તન કર્યું, હિટલરે સત્તા પર આવતાં જર્મનીમાં નાઝી વિચારસરણી પ્રમાણે 
યુરોપીય સત્તા સાથેના સંબંધોમાં પરિવર્તન કર્યું. પોલેન્ડ સાથે મિત્રાચારી અને બિનઆક્રમણની દસ વર્ષની સંષિ 
કરી જેથી પોલેન્ડ પરથી કરાંસનું રાજકીય વર્ચસ્વ દૂર થથું. નાઝીવાદના વિચારને અટકાવવા રશિયાએ પેરિસની 
શાંતિ-સમજૂતીમાં જે ફેરફારની માંગણી કરી હતી તે જતી કરી. વર્સાઈની સંધિ પ્રમાણે રાજકીય સરહદો જે 
નક્કી થઈ હતી તે બાધતે કંસને ટેકો આપ્યો, આજ સુષી ઝેકોસ્લોવિથા, રૂમાનિયા અને યુગોસ્લાવિયા વચ્ચેની 
જે એક્તા હતી તે નબળી પડી, ઓસ્ટ્રિયા અને હંગેરીને પોતાની સત્તા નીચે રાખવા માટે ઈંટાલીએ જર્મન 
વિરુદ્રના મોરયાને સમર્થન આપું. ફ્રાંસ અને ઇટાલી નજીક આવે તો વુગોસ્લાવિયાના કેટલાક પ્રદેશ પર 
ઇટાલીની સત્તા સ્થપાય તેના ભે યુગોસ્લાવિયાએ ઈટાલી વિરૃદ્માં જર્મનીને ટેકો આપવાનું શરૂ કર્યું. હિટલર 
અને નાઝી પક્ષથી બચવા (1935) સોવિયેટ રશિયા અને ફાંસ વચ્ચે તેમજ સોવિયેટ રશિયા, કાંસ અને 
ઝેકોસ્લોવિષા વચ્ચે રક્ષણાત્મક કરાર થયા. આમ, સામ્યવાદ અને લોકશાહી વિચાર ધરાવતાં રાષ્ટ્રો નાઝી 
જર્મનીના ભયે નજીક આવ્યાં, પરિણામે વિશ્વની મહાસત્તાઓના સંબંધોએ નવું સ્વરૂપ લીધું. પરંતુ બહુ જ થોડા 
સમથમાં આ સત્તા-સંબંધોનું નવું સ્વરૂપ નાઝીની આક્રમક નીતિના કારણે નષ્ટ થયું. 
*કોમિન્ટર્ન' .. વિરોધી કરાર 

રશિયામાં કાંતિ (1917) પહેલાંથી (1919) સુધીમાં રશિયામાં ત્રણ સામ્યવાદી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા 
'કોમિન્ટર્ન' (કામદાર પક્ષનું આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠન) સ્થપાયું. તેનું ધ્વેવ રશિયામાં સામ્યવાદનું રક્ષણ કરવું 
અને વિશ્વમાં સામ્યવાદી વિચારસરણીનો પ્રચાર-પ્રસાર કરવાનું હતું. 

બીજા વિશ્વમુદ્ધ પછી વિશ્વ સામ્યવાદી અને લોકશાહી એવી બે પરસ્પર વિરોધી વિચારસરશીમાં વહેંચાઈ 
ગઈ ત્યારે લોકશાહી દેશોએ આ કોમિન્ટર્નની પ્રવૃત્તિને અટકાવવા માટે વિશ્વમાં સામ્યવાદના કેલાવાને રોકવા 
કે તેની સામે રક્ષ મેળવવા તેના વિરોધમાં કરાર કર્યા, જેમાં અમેરિકાની પ્રેરણાથી ઉત્તર એટલાન્ટિકના 
કિનારાના પ્રદેશોનું સંગઠન (1949) - 'નાટો' (844110) દકિલ્ પૂર્વના એશિયાના દેશોના રકણ માટે 
'શીઆટો' (585410 1954) ત્યારબાદ ઈંગ્લેન્ડ, આરબ સંઘ અને અમેરિકાએ કેન્દ્રીય કરારના 'શેન્ટો' 
(€₹8410) ની રચના કરી. જોકે આના પરિણામે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ વધારે તંગ બની અને આ કરારમાં 
નહીં જોડાયેલાં રાષ્ટ્રો બિનસલામતી અનુભવવા લાગ્યાં. 
મ્યુનિથ કરાર 

ઉગ્રવાદી અને સામ્રાજ્યવાદી વૃત્તિ ધરાવનાર સિટલર સમગ્ર વિશ્વ પર જર્મન પ્રજાનું આધિપત્ય જમાવવા ઇચ્છતો 
હતો. તેથી જર્મનીમાં તેણે વિશાળ જર્મન રાષ્ટ્રના સર્જન માટે ઉગ્ર આક્રમક નીતિ અપનાવી, જર્મનીના ઔઘોગિક 
વિકાસ માટે ઝેકોસ્લોવિયામાં સૂકેટનલેન્ડ નામનો પ્રદેશ ખૂબ ઉપયોગી હતો તેમજ અહીં જર્મન વસ્તીનું પ્રમાણ પણ 
વધારે હતું તેથી હિટલરે આ પ્રદેશ ઉપર પોતાનો દાવો રજૂ કર્યો, તેથી બ્રિટનના વડાપ્રધાન (ચેમ્બરલેન્ડ) અને કંસના 


118 
ઇલિવાસ, પોરણ 12 


વડાપ્રધાન (દિલેદિયર) હિટલર અને મુસોલિનીને મ્યુનિ (જર્મન શહેર) ખાતે મળ્યા. અહીં હિટલરે સૂડેટનલૅન્ડ પર. 
પોતાનો દાવો કરી કેટલીક શરતો મૂકો જે બ્રિટન અને ફાંસના વડાપ્રધાને ઝેકોસ્લોવિયાની સંમતિ વગર જ સ્વીકારી 
લીધી. આ સમજૂતીને મ્યુનિય કરાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સમજૂતીને પરિલ્રામે હિટલરે જર્મન વસ્તીવાળા 
ઝેક પ્રદેશનો સંપૂર્ણ કબજો મેળવ્યો પરિણામે ઝેકોસ્લોવિયાનું કોઈપણ જાતના સબળ વિરોધ વગર પતન થથું. 

મ્યુનિથ સમજૂતીના પરિણામે ફાંસ અને ઈંગ્લેન્ડની સરમુખત્યારશાહી માનસ ધરાવતી સત્તા સામેની 
નબળાઈઓ જાહેર થઈ અને હિટલરની સાપ્રાજ્વવાદી, સરમુખત્યારશાહીને પોષણ મળ્યું. બહુ જ નજીકના 
ભવિષ્યમાં તેની આ જોહુકમીભરી સામ્રાજ્યવાદી નીતિએ સમગ્ર વિશ્વને બીજા વિશ્વયુદનું વૃદ્ધમેદાન બનાવી દીધું. 

સ્વાધ્યાય 

1. નાચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત જવાબો આપો : 

(1) રાષ્ટ્રસંથની સ્થાપનાના હેતુઓ કયા હતા ? 

(2) ફાસીવાદની વિચારસરણીની વિશેષતા જણાવો. 

(3) નાણીવાદના ઉદયનાં કારશો કયાં હતાં ? 

(4) વિશ્વસત્તા તરીકે જાપાનનો ઉદય કઈ રીતે થયો ? 

(8) પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ અંતે આફ્રિકન રાષ્ટ્રોમાં કયાં પરિવર્તનો આવ્યાં ? 
2. આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તરો આપો : 

(1) રાષ્ટ્રસંથે કયા કયા સામાજિક સુધારા કર્યા ? 

(2) પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ બાદ ઇંગ્લેન્ડમાં આવેલ પરિવર્તનો ટૂંકમાં લખો. 

(3) ન્યૂડીલની નીતિ કોશે શા માટે અમલમાં મૂકી ? 

(4) તૃષ્ટિકરલની નીતિ એટલે શું ? 

(5) કોમિન્ટર્નનું મુખ્વ ષ્વેવ શું હતું ? 
3. આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર આપો : 

(1) રાષ્ટ્રસંઘની સ્થાપના કયારે થઈ ? 


(અ) 1820 (બ) 1920 (ક) 1939 (8) 1945 
(2) હિટલરે જેલવાસ દરમિયાન કું પુસ્તક લખ્યું ? 
(અ) મારું ખય (ભ) મારો દેશ (ક) મારો સંઘર્ષ (8) મારું સ્વખ 
(3) સોવિયત સામ્યવાદી પ્રજાસત્તાક સંઘનું ટૂંકુ રૂપ દર્શાવો. 
(અ) યુ.એસ.એસ.એ, (બ) યુએસ.એસ.પી.એસ. 
(ક) યુ.-એસ.એ.આર.. (હ) યુ.એસ.એસ.એ,આર. 
(4) 'દશિશ મંચુરિધા રેલવે કંપની' ની સ્થાપના કરનાર રાષ્ટ્રનું નામ આપો. 
(અ) જાપાન (ક) જર્મની (ક) ચીન (6) ઝેકોસ્લોનિયા 
(5) સરમુખત્યારશાહી સામે ઇંગ્લૅન્ડ અને ફ્રાંસની નબળાઈ કયા કરારથી છતી થઈ ? 
(અ) વર્ચેલ્સની સંધિ (બ) ક્યુનિય કરાર 
(8) વાર્સો કરાર (ઉ) શિમલા કરાર, 
૦ 
119 


ઈ.સ. 1919 વી 1939 વહ્ેનું વિચ 


14 દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ (1939-1945) 


માનવજાતિના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વિનાશક અને લોહિયાળ એવા મહાયુદ્રનો પ્રારંભ હિટલરની નાઝી 
સેનાએ પોલેન્ડ પર આક્રમણ કરીને કર્યો, ઇંગ્લૅન્ડ અને ફ્ાન્શે આક્રમણ કરતા (3જી સપ્ટેમ્બર, 1939) હ્વિતીય 
વિશ્વુદ્ની શરૂઆત થઈ. આ યુદ્ધની શરૂઆત તો પેરિસ શાંતિસંમેલનના પ્રારંભથી જ થઈ ચૂકી હતી. 
આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ જાળવવા સ્થપાવેલો રાષ્ટ્રસંઘ પણ આ મહાસત્તાઓને લથ્કરવાદની દોડમાંથી રોકી શક્યો 
નહીં. ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદે સાષ્રાજ્યવાદને વિકસાવ્યો. સાપ્રાજ્યવાદે લથ્કરવાદને ઉત્તેજિત કર્યો. તેમાંથી અંતે. 
મોટાભાગનું વિશ્વ હ્િતીય વિશ્યુદ્માં હોમાયું. આ મહાયુદ્ના ઉદ્દભવ-વિકાસ માટે જવાબદાર પરિબળોની ચર્ચા 
અત્રે કરીએ. 
હિતીય વિશ્વયુદ્રનાં કારણો 
વર્સેલ્સની સંધિ (1919) : પ્રથમ વિશ્વયુદ્ને અંતે પૅરિસ શાંતિ સંમેલનમાં પરાજિત જર્મની પર મિત્ર રાષ્ટ્રોએ 
કેટલીક કડક શરતો મૂકી. આ શરતોને વર્સલ્સની સંષિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સંપિ અનુસાર 
જર્મનીનો કેટલોક પ્રદેશ ફાન્સે પડાવી લીધો. જર્મનીની જીવાદોરી સમાન રહાઈન નદીને આંતરરાષ્ટ્રીય 
જળવ્યવહાર માટે ખુલ્લી મૂકી, જર્મનીનું ફરજિયાતપણે નિઃશસ્રીકરણ કરવામાં આવ્યું. આવી આકરી અને. 
રાષ્ટ્રીય અપમાન સમી જોગવાઈઓને લીધૈ જર્મની શરમજનક સ્થિતિમાં મુકાયું. હિટલરે જર્મનીની પ્રજાનું માન 
પરત મેબવવા આવી શરતોનો વિરોધ કરીને તેને ફગાવી દેવા હાકલ કરી. ઇટાલી, જાપાન વગેરે દેશોએ પણ 
આ સંષિનો અસ્વીકાર કરી વિરોધ કર્યો. તેથી આ રાષ્ટ્રો હવે બદલાની ભાવના અને સાપ્રાજ્યવાદી મનોદશાથી 
પીડાવા લાગ્યાં જેમાંથી હ્િતીય વિશ્વયુદનનો પ્રારંભ થયો. 
યુરોપનાં રાષ્ટ્રોની જૂથબંધીઓ : પ્રથમ વિશ્વધુદ્ધ બાદ વિશ્વશાંતિની જાળવણી માટે રાષ્ટ્રસંઘની સ્થના કરવામાં 
આવી હતી. તેમ છતાં પણ યુરોપનાં રાષ્ટ્રોમાં પરસ્પરનાં અવિશ્વાસ અને ભય ઓછાં થયાં ન હતાં. આથી જ 
તો જર્મની, ઈટાલી, ઝેકોસ્લોવેકિયા, યુગોસ્લાવિયા વગેરે દેશોએ જુદા જુદા દેશોનું નિર્માણ કરતાં તે જૂથબંધીમાં 
વહેંચાઈ ગયા તેથી બીજા વિશ્વયુદ્ધનાં વાદળો ઘેરાયાં. 
સશસ્રીકરણની દોટ : પરસ્પર સહકાર અને નિઃ શસ્ત્રીકરણની વાતો કરતો રાષ્ટ્રસંઘ [નિષ્ફળ જતાં અશાંતિ, 
ભધ, અવિશ્વાસ અને સશસ્રીકરણ વધ્યાં. મુસોલિની અને હિટલર બન્ને ઝડપથી શસ્સજજ થઈ રહ્યા હતા. 
તેની સામે ફ્રાન્સ, પોલેન્ડ અને અન્ય રાષ્ટ્રોને પોતાની સલામતી માટે શસ્સજજ થયા સિવાય છૂટકો ન હતો. 
એશિયામાં જાપાન પછ આવું જ કરી રહ્યું હતું. છેલ્લે ઇંગ્લેન્ડ પણ સશસ્ત્રીકરણની દોડમાં કૂદી પડ્યું જેણે આ 
મહાયુદ્ધનો આવિર્ભાવ કર્યા. 
ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદ : 

પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ પછી કેટલાંક રાષ્ટ્રોમાં ઉગ્ર રાષ્ટ્રવાદનો વિકાસ થયો. તેમાં મુખ્યત્વે પરાજિત જર્મની, 
અસંતુષ્ટ ઈટાલી અને મહત્ત્વાકાંક્ષી જાપાનનો સમાવેશ થયો હતો. આ રાષ્ટ્રો કોઈપણ ભોગે પોતાના રાષ્ટ્રને 
મહાન બનાવવા ઇચ્છતાં હતાં. તે રાષ્ટ્રોના શાસકોએ પોતપોતાની પ્રજામાં રાષ્ટ્રવાદની ભાવના ઉશ્કેરી તેને. 
ઝનૂની સ્વરૂપ આપ્યું, પરિણામે આ યુદ્ધ અનિવાર્ય બની જવા પામ્યું. 
રાષ્ટ્રસંની અવગણના : વિશ્વશાંતિ માટે સ્થપાયેલ રાષ્ટ્રસંથની સાથે રહેતાં બળવાન રાષ્ટ્રો વિશ્વમાં શાંતિ- 
સલામતીની માત્ર વાતો જ કરતાં. જાપાને ચીનના મંચુરિયા પર આક્રમણ કર્યું (1931). ચીને રાષ્ટ્રસંથનાં દ્વાર 
ખખડાવ્યા, તેનું કોઈ સમાધાન થયું નહીં. ઈટાલીના મુસોલિનીએ પણ એબિસિનિયા પર કબજો કર્યો અને 
રાષ્ટ્રસના સભ્યપદનો ત્યાગ કર્યો. આથી વિશ્વયુદ્ધ માટેનો માર્ગ મોકળો થતો ગયો. 
હિટલરની સાપ્રાજ્યવાદી મહત્વાકાંકા : 

હિટલર જર્મનીને યુરોપનું મહાન અને શક્તિશાળી રાષ્ટ્ર બનાવવા માંગતો હતો. હિટલરે જાપાન, રશિયા, 
ઈટાલી સાથે સંધિ કરીને પોતાની સામ્રાજ્યવાદી નીતિને આક્રમક બનાવી. 

120 


ઉકાય, પેર 12, 


ઓસ્ટ્રિયા પર કબજો : 

હિટલરની સામ્રાજ્વવાદી નીતિનું પહેલું શિકાર ઓસ્ટ્રિયા બનતાં હિટલર પોતાની શેના સાધે વિષેના સુધી 
પહોંચ્યો. થોડા જ સમયમાં ઓસ્ટ્રિધામાં જનમત લેવાયો. તેના આધારે ઓસ્ટ્રિયાને જર્મની સાથે ભેળવી દેવામાં 
આવ્યું (1938). 
ઝેકોસ્લોવેકિયા પર કબજો : 

ઝેકોસ્લોવેકિયામાં 32 લાખ જેટલા જર્મન લોકો વસતા હોવાથી તેનું એક શહેર સુડેટનલેન્ડ જર્મનીમાં 
ભેળવવાનું જાહેર ક્યું, ત્યાંની સરકારે તેનો વિરોધ કર્યો. જર્મનીએ સખત પગલાં લીધાં, મ્યુનિચ સંમેલનના 
કરાવ પછી બીજા દિવસે એટલે કે (1 લી ઓકટોબર, 1938) જર્મન સેનાએ ઝેકોસ્લોવેકેયામાં પ્રવેશ કર્યો. 
સાથે હંગેરીએ રૂમાનિયાનો કબજો લીધો. ફરીવાર હિટલરે ઝેકોસ્લોવેકિયા પર કબજો કરી તેના સ્વાતંત્ર્યનો અંત 
આક્તાં આ યુદ્ધ થવા પામ્યું. 
લિથુઆનિયાના મેમલ બંદર પર કબજો : 

હિટલરની નજર મેમલ બંદર પર પહેલેથી જ હતી. મેમલ બંદરનો કબજો થાય તો યુરોપના કેટલાક પ્રદેશો 
પર પોતાની નજર રહે તેથી જ આ બંદર પર તેણે કબજો કર્યો. આ સમયે જ હિટલરના મિત્ર મુસોલિનીએ 
આલ્બેનિયા પર કબજો જમાવી લીધો (1939). 
જર્મનીનું પોલેન્ડ પર આક્રમણ અને વિશ્વયુદ્નો પ્રારંભ 

હિટલરે આયોજનપૂર્વક આગળ વધતાં ઓસ્ટ્રિયા, ઝેકોસ્લોવેકિયા અને મેમલ બંદરનો કબજો લીધો. તે પછી 
તેનો પંજો પોલેન્ડ પર પણર પડ્યો. તેણે પોલેન્ડના પ્રદેશો સાથે જોડતી પડ્ડીને ઝઘડાનું કારણ બનાવી તેના 
ઉપર પોતાનો અધિકાર દર્શાવ્યો. હિટલરે પોલેન્ડ સાથે વાટાઘાટો કરવા પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ તેમાં સફળતા ન 
મળતાં તેણે પોલેન્ડ પર આક્રમણ કર્યું (1 લી સપ્ટેમ્બર, 1939). યુદ્ધની શરૂઆત થતાં જર્મન સેનાઓએ. 
પોલેન્ડને ઘેરો ઘાલ્યો. પોલેન્ડના કિલ્લાઓ, રેલવે, કારખાનાં અને લશ્કરી મથકો ઉપર બોમ્બવર્ષા કરવા માંડી. 
રશિયાએ પણ પૂર્વ પોલેન્ડમાં પોતાનું લશ્કર ઉતારી કબજો મેળવ્યો. અંતે પોલેન્ડના પાટનગર વોર્સોનું પતન 
થતાં તેનું વિભાજન કરવામાં આવ્યું. 
રશિયાનો બાલ્ટિક રાજ્યો પર અંકુશ 

રશિયાએ પોલેન્ડનો પ્રદેશ મેળવી પશ્ચિમ સરહદે લિટેવિયા, લિથુઆનિયા તથા ફિનલેન્ડ પાસેથી તેઓનાં 
હવાઈમથકોનો કબજો લેવા માંડ્યો. કિન્લેન્ડે તેનો વિરોષ કરતાં રશિયાએ તેના પર આક્રમણ કર્યું. થાકીને, 
ફિન્લેન્ડે કેટલાક સૈનિક અને હવાઈમથકો રક્ષિયાને સોંપી દીધાં. 
નોર્વે તથા ડેનમાર્ક પર જર્મનીનો કબજો 

ઈંગ્લેન્ડે જર્મની વિરુદ્ધ યુદ્ધ જાહેર કરતાં જ ફ્રાન્સની ઉત્તર સીમા તથા મેજીનોટ રેખાના રક્ષણ માટે બ્રિટિશ, 
લશ્કરી ટુકડીઓ મોકલી જર્મનીએ નોર્વેમાંથી પ્રાપ્ત થતાં શસ્સામગ્રી, કાચું લોખંડ ન મળતાં ડેન્માર્ક પર 
આક્રમણ કર્યું અને એક જ દિવસમાં તેનો વિજય મેળવ્યો, નોર્વેએ બે મહિના બાદ શરણાગતિ સ્વીકારી 
(1940), 
ફ્રાન્સ પર જર્મનીનો કબજો (ફાન્સનું પતન) 

હિટલરે ફ્રાન્સ તરફ પોતાનું ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. કરને જર્મની તરફની પોતાની સીમા પર કિલ્લાની 
હારમાળા બનાવી હતી પરંતુ બેલ્જિયમ તરફની સરહદ અરક્ષિત હતી. બેલિવમ હાથમાં આવતાં જ ત્યાં થઈને 
જર્મનસેના ફ્રાન્સમાં પ્રવેશી. ફ્રેન્ચસેનાએ સામનો કર્વો પરંતુ આકાશમાંથી સતત થતી બોમ્બવર્ષા અને જર્મન- 
ટેન્કોએ ફ્ેન્ચસેનાને હરાવી. મુસોલિનીએ પણ ક્રાન્સ પર આક્રમણ કર્યું, અંતે જર્મનીએ પૅરિસનો કબજો લીધો 
(1940). જર્મનીએ નવી સરકારની સ્થના કરી જે પૂતળા સસ્કાર પુરવાર થઈ. ત્યારબાદ જનરલ દ'ગોલની 


નેતાગીરી નીચે આઝાદ ફ્રેન્ચ સરકારની સ્થાપના થઈ જેણે જર્મની સામે લડત ચાલુ રાખી. 
121 


છતાય વિશ (1539-1945), 


વિશ્વયુદ્ધની વ્યાપકતા 

જર્મનીએ યુરોપના મોટાભાગના પ્રદેશો પર પોતાનો કબજો કરી લીધો. તેના મિત્ર મુસોલિનીએ પણ 
આક્રિકાના કેટલાક પ્રદેશોનો કબજો લીધો. જર્મનીની એક પણ હાર ન થતાં તેનો આત્મવિશ્વાસ વધતો જતો. 
હતો. જર્મનીએ નોર્વેથી માંડીને સ્પેન સુધીનો યુરોપનો સમુદ્રકિનારો તેના હાથમાં લઈ પશ્ચિમ અને મધ્ય 
યુરોપની સાધન-સંપત્તિ પર તેનો કબજો સ્થાપ્યો. તેના માર્ગમાં ફક્ત ઈંગ્લેન્ડ અડગ ઊભું હતું. સમગ્ર યુરોપનો 
સ્વામી બનવા માંગતો હોવાથી હિટલરે હવાઈમાર્ગ બ્રિટન પર આક્રમણ કર્યું જેને બ્રિટનની લડાઈ તરીકે 
ઓળખવામાં આવે છે. પાંચ મહિના સુધી જર્મન વિમાનોએ ઇંગ્લેન્ડની ભૂમિ પર બૉમ્બવર્ષા કરી, ઇંગ્લેન્ડનો 
વ્યાપાર, ઉદ્યોગો અને નગરોનાં કેન્દ્રને તોડી નાખ્યાં છતાં પણ ઈંગ્લેન્ડ અજય રહ્યું અને જર્મનીનો વિજવ, 
શક્ય બન્યો નહીં. ષરી રાજ્યોમાંના ઇટાલીએ ભૂમષ્ય તેમજ રશિયનોએ બાહ્ટિક પ્રદેશમાં પગપેસારો કર્યા અંતે 
હંગેરી, રૂમાનિયા ધરી રાષ્ટ્રના જૂથમાં સામેલ થયાં. 
યુદ્ધમાં મિત્રરાષ્ટ્રોને અમેરિકાની મદદ, 

વિશ્વયુદ્ધ જાહેર થયું ત્યારે અમેરિકન પ્રજાએ તેમાં તટસ્થ રહેવાનું પસંદ કર્યું. અમેરિકન પ્રમુખ એક, ડી. 
રૂઝવેલ્ટને ઇંગ્લેન્ડ તથા લોકશાહી રાષ્ટ્ર પ્રત્યે સહાનુભૂતિ હોવા છતાં તેઓ મદદ કરી શકતા ન હતા. જર્મનીએ. 
ઈંગ્લેન્ડ પર આક્રમણ કરતાંની સાથે જ ધરી રાષ્ટ્રોની સભ્યસંખ્યા વધવા લાગી. અમેરિકનોની ઇંગ્લૅન્ડ પ્રત્તે ખાસ 
સહાનુભૂતિ હતી. તેથી તે ઇંગ્લેન્ડ અને મિત્રરાષ્ટ્રોને શસ-સામગ્રી તથા અનાજ મોકલાવતું. અમેરિકન પ્રમુખ અને 
ઈંગ્લેન્ડના વડા વચ્ચે આટલાન્ટિક મહાસાગરમાં એક યુદ્જહાજ પરના મિલનને અંતે એક ખતપત્ર ઘડી કાઢ્યો તે 
'આટલાંટિક ખતપત્ર' તરીકે પ્રસિદ્ર થયો (1941). ઇંગ્લેન્ડને અમેરિકાની મદદ મળતાં તેરે મજબૂત થઈને 
જર્મનીની સેનાનો જોરદાર મુકાબલો કર્યો. 
હિટલરનું રશિયા પરનું આકમણ 

ઇંગ્લેન્ડની સેનાએ જર્મન આક્રમણકારોને નિષ્ફળ બનાવતાં હિટલરે બીજો દાવ અજમાવ્યો. તેણે ઈરાન, 
ઈંચક પર આક્રમણ કરવા માટે રશિવાને લાવ્યું, રશિવા હિટલરને પડખે રહીને યુદ્ધમાં સામેલ થવું ન હતું. 
રશિયાને યુદ્ધમાં સક્રિય ભાગ લેતું કરવા હિટલરે ઈરાન થઈને ભારત સુધી પ્રદેશ વિસ્તાર કરવાની શક્યતાઓ 
રશિયા સામે મૂકી. રશિયાએ તે સ્વીકાર્યું નહીં અને હિટલર અને રશિયાની વચ્ચે ખટરાગ ઊભો થયો. હવે 
જર્મનીને રશિયા પર કબજો જમાવવાની ઇચ્છા જાગી. તેથી સમગ્ર યુરોપ પર સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત થઈ શકશે તેવું 
વિચારી જર્મનસેનાએ રશિયા પર આક્રમણ કર્યું (1941, 22 જૂન). જર્મનસેના રશિયાના કેટલાક ભાગો પર 
શરૂઆતમાં આગળ વધી પરંતુ ટૂંક સમધમાં જ જર્મનસેનાઓ રશિયનસેનાથી હારતાં જર્મનીની પીછેહઠ થતી 
ગઈ (1942). 
યુદ્ધમાં યુ.એસ.એ.નો પ્રવેશ 

યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી જ અમેરિકાનાં સંસ્થાનો અને મિત્ર દેશોનાં સંસ્થાનો પર જાપાને આક્રમણ કરી તે 
પ્રદેશો પ્રાપ્ત કર્યા હતા. જાપાન મહત્વાકાંક્ષી રાજ્ય હતું. જાપાને (1931) મંચુરિયા પર આક્રમણ કરી તેનો પરચો, 
આપ્યો હતો. જાપાને આ યુદ્ધનો લાભ લઈને એશિયાના અને પેસિફિક મહાસાગર વિસ્તારના કેટલાક પ્રદેશો કબજે. 
કર્યા હતા. જાપાનને યુદ્માં આગળ વધવા માટે અમેરિકા એક જ નડતું હતું. આથી તેણે અમેરિકાના નૌકામથક 
અને હવાઈ ટાપુ પર્લ હાર્બર પર બોમ્બમારો કર્યો (7 ડિસેમ્બર, 1941) જેમાં અમેરિકાના 2000 કરતાં પણ વધારે. 
અફસરો તથા શૈનિકો અને અનેક નાનાં-મોટાં યુદજહાજો નાશ પામ્યાં. આથી અમેરિકાએ જાપાન સામે યુદ્ધ જાહેર 
કર્યું. ઇંગ્લેન્ડ, નેધરલેન્ડ, ઓસ્ટ્રિયા, ન્યૂઝીલેન્ડ, કૅનેડાએ પણ જાપાન સામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું. સામે પક્ષે જાપાનનાં 
મિત્ર જર્મની, ઇટાલી અને રૂમાનિયા વગેરેએ અમેરિકા સામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું. 
યુદ્ધનો બીજો તબક્કો અને મિત્ર રાષ્ટ્રોના વિજયની શરૃઆત 

અમેરિકા યુદ્ધમાં દાખલ થઈ મિત્ર રાષ્ટ્રની તરફેણમાં યુદ્ધ જાહેર કરી શસ્ત્માં ઝડપી ઉત્પાદન શરૂ કર્યું. 
મિત્ર રાષ્ટ્રોને અમેરિકાની મદદ મળતાં ઉત્તર આફ્રિકામાં વિજય પ્રાપ્ત થવો (1942). ઉત્તર આક્રકામાંથી 


122 


(લાય, પેર 12, 


જર્મની અને ઈટાલીની સેનાને હટાવીને ઇજિપ્તમાંથી હાંકી કાઢયા. મિત્ર રાષ્ટ્રોની આ સેનાએ શિસલી પણ 
કબજે કર્યું (1943), 
ઈટાલીની શરજ્રાગતિ અને મુસોલિનીનું પતન 

ઈટાલીની પ્રજાએ પોતાના પરના મિત્રરાષ્ટ્રોના આકમણના ભયને ઓળખ્યો. કારણ કે સિસલીથી ઈટાલી એક 
જ કદમ દૂર હતું, 24મી જુલાઈએ ઇટાલીના રાજવી વિક્ટર 3જાને સત્તાનાં સૂત્રો સંભાળવાની પ્રજાએ વિનંતી કરી. 
રાજાએ સત્તાનાં સૂત્રો સંભાળી મુસોલિનીને કેદ કર્ય અને ફાસિસ્ટ પક્ષને ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યો. મિત્રરાજ્યોની 
શેના ઇટાલીમાં ઊતરી (1943), ઇટાલીની સરકારે તેની સામે બિનશરતી શરણાગતિ સ્વીકારી અને મિત્રસેનાએ 
નેપલ્સ કબજે કરી રોમ કબજે કરતાં ઇટાલી પરનો તેમનો સંપૂર્ણ વિજય થયો. (જન, 1944). 
રશિવામાં જર્મતીનો પરાજવ 

જર્મનીની એ જ દશા રશિયન મોરચે થઈ, છેલ્લા કેટલાક સમયથી લગભગ સાડાત્રણ લાખ જર્મનો 
સ્ટાલીન ગાર્ડ કબજે કરવા તનતોડ મહેનત કરી રહ્યા હતા પરંતુ રશિવનો તેમને મચક આપતા ન હતા. બીજી 
બાજુ મિત્ર રાષ્ટ્રોનાં બોમ્બર વિમાનો જર્મની પર સતત બૉમ્બમારો ચલાવી રહ્યાં હતાં, આથી જર્મનીની પણ 
રક્ષા કરવાની હતી. તેથી જર્મનો હવે રશિયામાં હારી રહ્યા હતા. રશિયનસેનાએ જર્મનસેનાને હરાવી (ફેબ્રુઆરી, 
1943) અને રશિયનસેના પોલેન્ડ પહોંચી. રશિયનસેના પોલેન્ડ પહોંચે તે પૂર્વ જ પોલેન્ડવાસીઓએ જર્મનીની 
મૂંસરી ફગાવી દીધી, 

ઉત્તર આક્રિકા, ઇટાલીમાં જર્મનસેના સામે મિત્ર રાષ્ટ્રોનો વિજય થવાથી હવે ક્રાન્સમાંથી પલ જર્મનસેનાને દૂર 
કરવાનો સમય પાકી ગયો હતો. મિત્ર રાષ્ટ્રોએ ઇંગ્લિશ ખાડીમાં પોતાનું લશ્કર ઉતારી ક્ાન્સને મદદ પૂરી પાડી. 
જર્મની પર મિત્રસેનાનું આકરમણ અને હિટલરનો પરાજય 

જર્મન આધિપત્યમાંથી ફ્રાન્સને મુક્ત કર્યા પછી મિત્રસેનાએ બેલ્જિયમ, લકઝૅબર્ગ અને હોલૅન્ડમાંથી 
જર્મનસેનાને હાંકી કાઢી (1944). હિટલરે મિત્રસેનાને રોકવા એકલા લંડન પર તેણે કલાકના 300 માઈલની 
ઝાપથી છુતતા બે હજાર જેટલા બોશ્બ ફેંકવા હતા. દોહસો માઈલની ઊંચાઈથી ફેકી શકાવ તેવાં રૉકેો પધ 
તેશે ઈંગ્લેન્ડ પર છોડ્યાં હતાં. હિટલર વધારે ભયંકર શસ તૈયાર કરાવી રહ્યો હતો. પરંતુ મિત્રસેનાઓ 
જર્મનીની સીમાએ પહોંચી ચારેય બાજુથી બર્થિનને ઘેરીને તેને કબજે કર્યું (મે, 1945). હિટલર પોતાની પ્રેયસી 
ઈવા બ્રાઉન સાથે નાસી ગયો. અંતે તેલે આત્મહત્યા કરી (1945). અન્ય નાઝી નેતાઓની પણ ધરપકડ, 
કરવામાં આવી. આમ, યુરોપને મોરચે આ મહાન યુદ્ધનો અંત આવ્યો (કમે, 1945). 
જાપાનનો કરુણ પરાજય અને યુદ્ધની પૂર્ણાહુતિ 

પૂર્વધિ મોરચા તરફ મિત્રસેનાએ પોતાનું ધ્ધાન કેન્દ્રિત કર્યું. ભારતની સરહદ પરના મણિપુર, કોહિમા, ઇમ્ફાલ 
અને અગ્તિ-એશિયાના દેશો કિલિપાઇન્સ, બર્મા, ઇન્ડોનેશિયા વગેરે મિત્રરાષ્ટ્રની સેનાઓએ જાપાન પાસેથી કબજે 
કર્યા. મિત્ર રાષ્ટ્રોએ જાપાનને યુદ્ધ બંધ કરવા છેલ્લી અપીલ કરી અને જાપાનની તળભૂમિ પર રોજ બોમ્બરર્ષા થવા 
લાગી. જાપાને અપીલનો કોઈ જવાબ ન આપ્યો. મિત્રરાષ્ટ્રોએ 
આખરી પગલું ભર્યું અને જાપાનના નગર હિરોશીમા પર 
અમેરિકન વિમાને અલૂબોમ્બ કેંકયો (6 ઓગસ્ટ, 1945). થોડી 
જ સેકન્ડમાં વિનાશ વેરાઈ ગયો. આ બોમ્બથી લગભગ 75 
હજાર લોકો મૃત્યુ પામ્યાં. લાખો માણસો રોગનો ભોગ બન્યાં. 
જાપાનમાં લાખો પત્રિકાઓ વિમાન દ્વારા ફેંકવામાં આવતી હતી 
તેમાં મિત્રરાષ્ટ્રો દ્વાર જાપાનની પ્રજાને અભૂબોમ્બની ભયંકર 
વિનાશક શક્તિનો વિગતવાર ખ્યાલ આપવામાં આવતો ઘતો. 
જાપાનની સરકારને ફરી શરણે આવવાની અપીલ કરી છતાં 
જાપાની સરકાર નમી નહીં. તેથી બીજો અણુબોમ્બ જાપાનના જિરોશીમા પર અમેરિકન વિમાને અશુબૉમ્બ ફેંક્યો 


123 


છવ વિશકક (1939-1945). 


નાગાસાકી શહેરમાં ફેંકવામાં આવ્યો (9 ઔગસ્ટ, 1945). નાગાસાકી શહેરનો પૂર્ણતઃ નાશ થયો. 50 હજાર 
માણસો તત્કાલ મૃત્યુ પામ્યા. તેથી જાપાની સરકારે શરણાગતિ સ્વીકારી (15મી ઓગસ્ટ, 1945), 
દ્વિતીય વિશ્વધુદ્ધનાં પરિણામો 

ક્રતીય વિશ્વયુદ્ધના પરિણામે અપાર જાનહાનિ થઈ, 220 લાખ લોકો આ યુદ્ધમાં માર્યા ગયા અને 340 
લાખ માણસો ઘાયલ થયા. યુરોપ અને વિશ્વના અર્થતંત્રને ભારે ફટકો પડ્યો. માલ-મિલકતને મોટું નુકસાન 
થયું. દરેક દેશમાં ચલશી નાણાંની કિંમત ઘટી, ભાવો વધ્યા. જીવનધોરણ નીચું ગયું. દેશોની સરકારોએ આકરા 
કરવેરા નાખ્યા. ઘણા દેશોમાં અનાજનું રેશનિંગ કરવું પહ્યું, સંયુક્ત રાષ્ટ્રો (0/.4.) ની સ્થાપના થઈ. ચીનમાં 
સામ્યવાદી સરકારની સ્થાપના થઈ. આક્રિકા અને એશિયાના કેટલાક દેશો સ્વતંત્ર થયા. મહાસત્તાઓના 
સ્થાનમાં પરિવર્તન આવ્યું, વિજ બે જૂથમાં વહેંચાઈ જતાં કંડા વુહનની શરૂઆત થઈ. 
સંયુક્ત રાષ્ટ્રો (0.5૫.) : પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ કરતાં બીજું વિશ્વયુદ્ધ વધારે ભયંકર સાબિત થયું. આ યુદ્ધથી વિશ્વની જનતા 
ત્રાસી ઊઠી. કરી એક વખત વિશ્વના સારા, સમજુ રાજપુરૃષોએ યુદ્ધને કાયમ માટે બંધ કરવા વિચારજ્રા શરૂ કરી.. 
અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ એફ. ડી. રૂઝવેલ્ટે વિશ્વશાંતિ સ્થાપવાના પ્રયત્ન કર્યા. હિતીય વિશ્વધુદના સમયે જ તેમણે અત્યંત 
જરૂરી એવી ચાર સ્વતંત્રતાઓની ઘોપલ્રા કરી જેમાં વિચારસ્વાતંત્યતા અને વાશીસ્વતંત્તા, ધર્મસ્વાતંત્રયતા, 
જરૂરિયાતોમાંથી મુક્તિ અને ભયમાંથી મુક્તિ મુખ્ય છે, એક, ડી. રૂઝવેલ્ટનું બીજું પગલું આટલાંટિક ખતપત્ર તરીકે 
પ્રસિદ્ધ થું. તે શાંતિમંત્રા માટે થશું અગત્યનું હતું. યુરોપનાં રાષ્ટ્રો પણ આમાં જોડાતાં આ વિચ્વસસ્થાની સ્થાપના થઈ. 

રશિયા, અમેરિકા, ઇંગ્લૅન્ડ અને ચીનના વિદેશ પ્રધાનો મોસ્કોમાં એકઠા થયા (1943). વિશ્વ માટે વહેલામાં વહેલી 
તકે એક આંતરરાષ્ટ્રીથ સંસ્થાની જરૂર છે તેવી જાહેરાત કરી. આ સંસ્થાના પાયામાં બધા શાંતિયાહક દેશોના 
સાર્વભૌમત્વ અને સમાનતાના સિદ્ધાંતો રહેવા જોઈએ. વિશ્વનાં બધાં જ રાષ્ટ્રો નાનાં હોય કે મોટાં, આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ 
અને સલામતી જાળવવા એકઠાં મળી શકે. આ સમગ્ર થટનાને અંતે અમેરિકાના ડમ્બાર્ટન ઓક્સ (વૉશિંગ્ટન) ખાતે 50 
રાષ્ટ્રોના પ્રતિનિષિઓનું એક સંમેલન મળ્યું (જુલાઈ, 1944). આ સંસ્થા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાભંડોળ એકઠું કર્યું. 
પુનઃવસવાટ, વિકાસ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય બૅન્કની સ્થાપના વગેરે માટે વિચારણા કરી. સાનકરન્સિસકો પરિષદમાં 
વિશ્વસંસ્થાનું ખતપત્ર ઘડી કાઢવામાં આવ્યું (1945) અને હાજર રહેલ 50 જેટલાં રાષ્ટ્રોના પ્રતિનિધિઓએ પોતપોતાની 
સરકાર તથા ધારાસભા પાસે મંજૂર કરવા મૂક્યું. આમ 'સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (0-4.) નામની સંસ્થાનો જન્મ થયો. (24 
ઓક્ટોબર, 1945) તે સમથે 51 રાષ્ટ્રો તેનાં સભ્ય બન્યાં. આજે તેની સભ્યસંખ્યા ચાર ગણી છે. આ સંસ્થા આજે 
“યુનાઈટેડ નેશન્સ' (ઇ-.) તરીકે ઓળખાય છે. 
સંયુક્ત રાષ્ટ્રોના હેતુઓ 

સંયુક્ત રાષ્ટ્રોના હેતુઓમાં આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ અને સલામતીની સ્થાપના કરવી. વિશ્વનાં રાષ્ટ્રો વચ્ચે 
મૈત્રીભર્યા સંબંધો સ્થાપિત થાય અને જળવાઈ રહે તેવાં પગલાં લેવાં. વિશ્વની પ્રજાઓ પરસ્પરના બવહારમાં 
આર્થિક, સામાજિક, સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે સહકારથી કાર્ય કરે, માનવ-અધિકારોને માન આપે, માનવીની મૂળભૂત 
સ્વતંત્રતાઓનું બધા જ રક્ષણ કરે તેવા વાતાવરશનું સર્જન કરવું, શાંતિ, સલામતી, મૈત્રી અને સહકારનું 
વાતાવરણ ઊભું કરી વિશ્વમાં એકતા સ્થાપવી. 
સંયુક્ત રાષ્ટ્રોનાં અંગો 

સામાન્ય સભા : સામાન્ય સભા બધાં જ રાષ્ટ્રોના સભ્યોના પ્રતિનિધિઓની બનેલી છે. તેમાં દરેક રાષ્ટ્ર વધુમાં 
વધુ પાંચ પ્રતિનિધિ મોકલી શકે. મતદાનમાં એક જ મત ગજ્રાય. તેના પ્રમુખની ચૂંટલ્રી દર વર્ષે થાય છે. 

સલામતી સમિતિ : આ સૌથી મકત્ત્વનું અંગ ગલ્રવામાં આવે છે. તેમાં કુલ 15 સભ્યોમાં પાંચ કાયમી 
અને દસ બિનકાયમી છે. તેમને સામાન્ય સભા બે વર્ષ માટે ચૂંટી કાહે છે. 

મહામંત્રી અને સચિવાલય : સંયુક્ત રાષ્ટ્રોના મહામંત્રીની નિમબૂક સલામતી સમિતિની ભલામણથી 
સામાન્ય સભા ચૂંટણી દ્વારા પાંચ વર્ષ માટે કરે છે. 

આંતરરાષ્ટ્રીય અદાલત : આ અંગમાં તેના પુરોગામી 'રાષ્ટ્રસથ' સમવની અદાલતનું જ માથખું લેવામાં 
આવ્યું છે. તેમાં ન્યાયાધીશોની સંખ્યા 15ની રાખવામાં આવી છે. તેમના હોદાની મુદત 9 વર્ષની છે. 

124 


ઉકાય, પેર 12, 


વાલીનસમિતિ : સંયુક્ત રાષ્ટ્રોની આ વાલીપશા સમિતિ એ અગત્યની સંસ્થા ગણાય છે. આ સમિતિ એ 
પ્રદેશોની જનતાની આર્થિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રગતિની સંભાળ રાખે છે. 

આર્થિક અને સામાજિક સમિતિ : વિશ્વમાં યુદ અટકાવવાની સાથે બેકારી, અજ્ઞાનને દૂર કરવા માટે આ 
સંસ્થા ખૂબ અગત્યની ભૂમિકા નિભાવે છે. તેમાં કુલ 18 સભ્યો છે. તેની ચૂંટણી દર ત્રણ વર્ષે થાય છે અને 
વર્ષમાં ત્રણ વાર તેની બેઠક મળે છે. 
સંધુક્ત રાષ્ટ્રોની માનવ-અધિકારોની ઘોપણા 

આવા સંજોગોમાં માનવજાતિ માટે 10.3, એક ઉજ્જ્વળ આશા છે. આ સંયુક્ત રાષ્ટ્રોમાં દરેક રાષ્ટ્રને પ્રતિનિધિત્વ 
મળવું જોઈએ. ઉપરાંત સલામતી સમિતિમાંથી 'વિટો' સત્તા દૂર કરવાની માનવ-અધિકારની ખૂબ તાતી જરૂરિયાત છે. 
સશ્વરાજકારણમાં આંતરિક બાબતોની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ થવી જોઈએ તથા સંઘુક્ત રાષ્ટ્રોના હાય નીચે આંતરરાષ્ટ્રવ 
શૈનિકદળની રચના કરવી જોઈએ. સૌથી ખાસ એ છે કે, વિશ્વની પ્રજાઓએ પોતે જ પોતાના માનસમાં પરિવર્તન 
લાવવું પડશે. આજે વિશ્વની બધી જ પ્રજાઓ વુરોપ, એશિધા, અમેરિકા, આક્રિકાની કાળી-ગોરી, કોઈપશ્ન જાતની, 
કોઈપણ પંથની પ્રજા 'પંચશીલનાં' સૂતર સ્વીકારે અને તે મુજબ વર્તવાનો મક્કમ નિર્ધાર કરે તો પરસ્પરના સહકારથી 
માનવ્યુટુંબનું મંગલગાન આ ધરતી પર ગુંજતું થઈ જાય અને આ સાથે એ મંગલદિવસ ખૂબ જ વહેલો આવે, જ્યારે 
સંયુક્ત રાષ્ટ્રો દ્વારા વિશ્રએકતા અને વિશ્ચબંધુત્વનું સ્વપ્ન સાકાર બને. 

સ્વાધ્યાય 

1. નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત જવાબો આપો : 

(1) કિતીય વિશ્વધુદનાં પરિબળો. 

(2) કિતીય વિશ્વયુદ્ધમાં જર્મનીના વિજયની ચર્ચા કરો. 

(3) છિતીય વિશ્વયુદના મુખ્ય બનાવો. 

(4) કિતીય વિશ્વયુદ્ધમાં જાપાનના વિજયો વર્શવો, 

(5) હિતીધ વિશ્વુદ્ધનાં પરિષ્રામો. 
2. આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તરો આપો : 

(1) જર્મન શેના (લશ્કર)નું નામ જણાવો. 

(2) અમેરિકાના કયા નૌકામથક પર જાપાને બોમ્બ કેંકયો હતો ? 

(3) હિટલર ક્યા પક્ષનો નેતા હતો ? 

(4) અમેરિકાએ જાપાનનાં કમાં શહેરો પર અલુબોમ્બ કેંકયા હતા ? 

(8) સંયુક્ત રાષ્ટ્રોના મુખ્ય મથકનું નામ જણાવો. 
3. આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર આપો : 

(1) હ્િતીય વિશ્વધુદનો પ્રારંભ વર્ષ 1939ની કઈ તારીખે થયો ? 


(અ) 1 ઓક્ટોબર (બ) 1 સપ્ટેમ્બર (ક) 10 સપ્ટેમ્બર (ડ) 14 ઓકટોબર 
(2) હિતીય વિશ્વયુદ્ધમાં અમેરિકાએ ક્યારે પ્રવેશ કર્યો ? 
(અ) 1939 (બ) 1940 ઉ) 1941. (9) 1942 
(3) નાગાસાકી પર ક્યારે અણુબોંબ ફેંકવામાં આવ્યો ? 
(અ) 6, ઓગસ્ટ, 1945 (બ) 5, મે, 1945 (ક) 9, ઓગસ્ટ, 1945 (ડ) 18, મે, 1945 
(4) વિશ્વશાંતિ અર્થ આટલાંટિક ખતપત્ર ઘડનાર એફ, ડી. રૂઝવેલ્ટ કયા દેશના વતની હતા ? 
(અ) રશિયા (બ) અમેરિકા ઉક) ઈંગ્લેડ (ડ) ફાનસ 
(8) સ્થાપના વખતે સંયુક્ત રાષ્ટ્રો (ઇ.માં કેટલાં રાષ્ટ્રો જોડાયાં હતા ? 
(અ) 48 (બ) 49 (ક) 50 ()51 
૦ 
125 


છતાય વિશ (1539-1945). 


[15] દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછીનું વિશ્વ 


પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના અંતે વિશ્વશાંતિ માટે રાષ્ટ્રસઘની સ્થાપના કરવામાં આવી પરંતુ આ દિશામાં તે સકળ 
થઈ શકી નહીં. યુરોપની મહાસત્તાઓ પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ થતો હોય ત્યાં સુધી રાષ્ટ્રસંથને સ્વીકારવા તૈયાર 
હતી પરંતુ જો પોતાનું હિત રાષ્ટ્રસંથની નીતિથી વિરૃદ્ધ જતું હોય તો આ સત્તાઓ રાષ્ટ્રસંઘ છોડવા તૈયાર હતી.. 
આથી રાષ્ટ્રસંઘ વિજેતા રાષ્ટ્રનો સંઘ બની ગયો. જર્મની તરફ વેરવૃત્તિથી કરાયેલ સંપિના લીધે જર્મનીમાં 
છિટલરનો ઉદ્દભવ થયો. નાઝીવાદ અને હિટલરે જર્મનોના રાષ્ટ્રવાદને ઉત્તેજન આપી વિશ્વને હિતીય વિશ્વયુદ 
તરક ધકેલી દીધું. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ કરતાં દ્રિતીય વિશ્વયુદ્ધ વધુ ભયાનક હતું. અણુબૉમ્બનો પ્રથમ વખત પ્રયોગ 
આ જ યુદ્ધમાં થયો હતો. વિશ્વની મહાસત્તાઓ આ યુદ્રથી ચોંકી ગઈ કારણ કે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના માત્ર 20. 
વર્ષ બાદ આ યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું હતું. આથી પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ બાદ જે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ તે પરિસ્થિતિનું 
પુનચવર્તન કરવા મહાસત્તાઓ તૈયાર ન હતી. આ કાર્યમાં તેઓ મહદંશે સફળ પણ થયા. જેથી વિશ્વને હજુ 
ત્રીજું મહાવુદ્ધ જોવાનો વારો આવ્યો નથી. 
હિતીય વિશ્વધુદ્ધ પછીના વિશ્વની પુર્ચચના 

પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ બાદ પૅરિસ શાંતિસંમેલનમાં જર્મની તરફ વેરભાવનાથી સંધિ થઈ હતી. પરંતુ ક્રિતીય 
વિશ્વયુદ્ધ બાદ જર્મની તરફની એ નીતિનો ત્યાગ કરવામાં આવ્યો. 

પોટ્સડામમાં વિજેતા રાષ્ટ્રો વચ્ચે થયેલી સંધિ પ્રમાણે જર્મનીની પૂર્વધ સરહદો ઓડર અને નીસ નદી સુધી 
કામચલાઉ રીતે નક્કી થઈ. તેની પૂર્વીય સરહદે ઉત્તરના ભાગ પર રશિયાનો અંકુશ સ્થાપવામાં આવ્યો. પોલેન્ડને 
ડાગ્ઝિગ, સાઈબેરિયા, બેન્ડબર્ગ, પામેરેનિયાના પ્રદેશો મળ્યા. કાન્સને આલ્સેસ-લોરા સ્પૈનને યુપેન અને મહ્મેડી, 
ઝેકોસ્લોવાકિયાને સ્યુડેટલેન્ડ જર્મની પાસેથી મળ્યા. આ સિવાય બાડી રહેલા જર્મની ઉપર ઈંગ્લેન્ડ, કાન્સ, અમેરિકા 
અને રશિયાનું સંયુક્ત નિયંત્રણ ગોઠવી દેવામાં આવ્યું. જર્મનીના પાટનગર બર્લિનને પણ ચાર ભાગમાં વહેંચી તેની 
ઉપર ઉ્યુક્ત ચાર મહાસત્તાનો અંકશ મૂકી દેવામાં આવ્યો. ચાર સત્તાઓના શાસનતંત્રના સંકલન માટે 'સંયુક્ત- 
નિયંત્રદ્ર સમિતિ' (116ત €૦ાણાં €૦૫ણતો) ની સચના કરવામાં આવી. નાઝી પક્ષને ગેસ્કાયદેસર જાહેર કરવામાં 
આવો. 

ઓસ્ટ્રિયાને ફરીથી જર્મનીથી અલગ કરી સ્વતંત્ર કરવામાં આવ્યું. તેના પર પણ જર્મનીની જેમ ચાર 
[વિભાગથી ચાર મહસત્તાઓનું શાસન સ્થાપી દેવામાં આવ્યું. વિષેનાની વ્યવસ્થા પણ બર્થિનની જેમ જ કરવામાં 
આવી. ઈંટાલી પાસેથી તેણે 1870 બાદ જે પ્રદેશો કબજે કર્યા હતા તે પાછા લેવામાં આવ્યા, આલ્બેનિયા, 
ટ્રીએસ્ટ, લિબિયા, એબિસિનિયાને સ્વતંત્ર કરવામાં આવ્યા. જાપાનમાં ત્યાંના શહેનશાહનું શાસન જાપાની 
એકમાત્ર શરત સાથે થથાવત્‌ રાખવામાં આવ્યું. પરંતુ જાપાન પર અમેરિકી સેનાપતિ મેક આર્થરનો અંકુશ 
સ્થાપી દેવામાં આવ્યો. આમ, આ વખતે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ બાદની સ્થિતિનું વધારે પુનરાવર્તન ન કરાયું, 
સામ્રાજ્યવાદી સંસ્થાઓનું વિઘટન 

છિતીય વિશ્વયુદ્ધ માટે જવાબદાર પરિબળો પૈકીનું એક પરિબળ વિદેશ વેપાર તથા સંસ્થાનવાદ હતું, આથી 
યુદ્ધ બાદ ઈગ્લેન્ડનાં સંસ્થાનોમાંથી ઈજિપ્ત, સુદાન, ટોગોલેન્ડ, ગોલકોસ્ટ, સિલ્વર લેકોસ્ટ, કેન્યા, યુગાન્ડા, 
નાઇજીરિવા, ન્યાસાલેન્ડ અને ર્હોડેશિયા સ્વતંત્ર થવાં, જ્યારે ફન્સનાં સંસ્થાનોમાંથી હિન્દીચીન, અજિરિવા, 
ટ્યૂનિસિયા, સ્વતંત્ર થયાં. આમ ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ જેવી સામ્રાજ્યવાદી સત્તાઓ નબળી પડી. વિશ્વરાજકારણ 
પર તેની પકડ ઢીલી પડી, આ સ્થિતિમાં વિશ્વમાં અમેરિકા અને સોવિયેટ સંઘ (યુ.એસ.એસ.આર.) મહાસત્તા 
તરીકે ઊભરી. 


126 
લેવા, પોરણ 12 


વિશ્વસત્તા તરીકે યુ.એસ.એ. અને યુ.એસ.એસ.આર.નો ઉદય 

કરિતીય વિશ્વધુદ્મમાં સોવિવેટ રશિયાને થલું નુકસાન વેઠવું પડ્યું હતું પરંતુ તેો જે પ્રદેશો મેળવ્યા હતા તે 
તેની પાસે જ રહેવા દેવામાં આવ્યા. આથી તેને પણ આ યુદ્ધથી ફાવદો થયો. યુદ્ધ બાદ પૂર્વાય જર્મની, 
પોલેન્ડ, રૂમાનિયા, હંગેરી, બલ્ગેરિયા, આલ્બેનિયા, ઝેકોસ્લોવાકિયા, યુગોસ્લાવિવા જેવાં રાષ્ટ્રોમાં 'સામ્ધવાદી' 
પ્રભાવ વધ્ધો. એશિયામાં તુર્કસ્તાન, મોંગોલિયા, ઉત્તર કોરિયા, ઉત્તર વિવેટનામ અને આરબ દેશોને સોવિયેટ 
રશિયાએ સ્વતંત્રતા મેળવવા નોંધપાત્ર મદદ કરી. આથી આ દેશો રશિયન જૃધ તરક વધ્યા. 

યુદ્ધ અમેરિકાની ભૂમિથી દૂર હતું. વળી, યુદ્ધસામગ્રીના વેચાણ દ્વારા અમેરિકાને કાયદો થયો, યુરોપનાં 
રાષ્ટ્રો અમેરિકા પર આધારિત બન્યાં. વળી, અમેરિકાએ યુદ્ધ બાદ પણ યુરોપનાં રાષ્ટ્રોને આર્થિક મદદ કરતાં 
આ ક્ષેત્રમાં તેનું પ્રભુત્વ સ્થપાયું. આથી ઈંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, પશ્ચિમ જર્મની અને બેલ્જિયમ જેવા લોકશાહી દેશો 
પ્રથમથી જ તેના પક્ષે હતા. વળી, ઇજિપ્ત, કોર્મોસા, ઇઝરાયલ, શ્રીલંકા, મ્યાનમાર (બર્મા), વેસ્ટ ઇન્ડિઝના 
ટાપુઓ અને આફ્રિકન દેશોને સ્વતંત્રતા મેળવવામાં સહાય કરતા આ દેશો પણ અમેરિકાના જૂથમાં જોડાયા. 

આમ મૂડીવાદી દેશોની નેતાગીરી અમેરિકાએ લીધી જયારે સામ્યવાદી વિચારસરણી ધરાવતા દેશોની નેતાગીરી, 
સોવિયેત રશિયાએ લીધી. જેથી એકબીજાથી તદન વિરોધી એવી બે વિચારસરણી અને શાસનપદ્રાતિ ધરાવતાં બે 
સત્તાજૂથો ઊભાં થવાં. આ બે સત્તાજૂયોને આર્નોલ્ડ ટૉયન્બી જેવા ઇતિહાસકાર 'હિધુવી વિશ્વ' કહે છે. 
ઈંઝરાયલની રચના 

લગભગ 2000 વર્ષ પૂર્વે થહૂદીઓને પેલેસ્ટાઇનમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હોવાથી તેમને યુરોપના દેશોમાં 
અત્યાચાર, હિંસા અને સામૂહિક હત્યાકાંડ જેવો ત્રાસ સહન કરવો પડ્યો. વહૂદીઓ માટે સૌ પ્રથમ અલગ રાજ્વ 
સ્થાપવાની ચળવળનો નેતા થિયોડોર હર્ઝલ હતો. વિશ્વના બધા યહૂદીઓએ તેના આ વિચારને વધાવી લીધો. તેણે 
સ્વિટ્ઝરવન્ડના બેસલ શહેરમાં વિશ્વ યહૂદી સંગઠનની સ્થાપના કરી (1897). તેણે યહૂદીઓને તેમની મૂળ. 
માતૃભૂમિ પરત મળે તે માટે બ્રિટન સાથે વાતચીતનો પ્રારંભ કર્યો. (કારણ કે આ પેલેસ્ટાઇન વિસ્તાર બ્રિટનનો 
ક્યારેક એક ભાગ હતું.) 

પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન તુર્કસ્તાને યહૂદીઓ પરનાં નિયંત્રણો વધારે કડક બનાવ્યાં છતાં યહૂદીઓની 
અલગ રાષ્ટ્રની માંગણી ચાલુ રહી, ઈગ્લૅન્ડે વિશ્વયુદ્માં યહૂદીઓનો ટેકો મેળવવા પેલેસ્ટાઇનમાં અલગ યહૂદી 
રાજયની સ્થાપના અને આ ચળવળને ટેકો જાહેર કરતાં યહૂદીઓ આ ક્ષેત્રમાં એકઠા થવા લાગ્યા (1917). 
ઇંગ્લેન્ડના વિદેશપ્રધાન બાલ્ફરે બ્રિટિશ યહૂદી નેતા રોયચાઈલ્ડને પત્ર લખ્યો જે “બાલ્ફર જાહેરનામા' તરીકે 
ઓળખાય છે. જેમાં સ્પષ્ટપણે પેલેસ્ટાઈનમાં યહૂદીઓની અલગ રાષ્ટ્રીય રહેઠાણની સ્થાપનાની તરફેણ કરાઈ. 
આ જ અરસામાં અંગ્રેજ સેનાપતિ એલેન્બીએ જેરૂસલેમનો કબજો લેતાં પેલેસ્ટાઈનમાં અલગ યહૂદી રાજ્યની 
સ્થાપનાને ઝડપી બનાવવાની પ્રેરણા મળી, આથી આરબો નિરાશ થવા. અંગ્રેજોએ તેમને આશ્વાસન આપ્યું કે 
થહૂદીઓને પુરંપૂરું પેલેસ્ટાઇન આપવામાં નહિ આવે, પરંતુ આ જાહેરાતથી યહૂદીઓને કે આરબોને સંતોષ ન 
થતાં યહૂદીઓએ ઉગ્ર સંઘર્ષનો માર્ગ લીધો. હિટલરના અમાનુપી ત્રાસથી યુરોપમાં વસતા યહૂદીઓએ (1944. 
સુધીમાં) તો પેલેસ્ટાઇનમાં ગેસ્કાયદેસર પ્રવેશ મેળવી લીધો હતો. 

બીજા વિશ્વયુદ્માં યહૂદીઓની ભારે કત્લેઆમ થઈ. લગભગ 60 લાખ થહૂદીઓને મારી નાખવામાં 
આવ્યા. આથી થહૂદીઓમાં ભવ વ્યાપી ગયો અને તેમકે જાહેર કર્યું કે દ્રિતીવ કક્ષાના નાગરિકો તરીકે તેઓ, 
વર્ષો સુધી યુરોપમાં રહ્યા છે, હવે તેઓ આ રીતે રહેવા માગતા નથી. ઘરબાર વગરના કેટલાય યહૂદીઓને 
પેલેસ્ટાઇનમાં વસાવવા યહૂદી સંસ્થાઓએ ઉગ્ર આંદોલનો કર્યાં, ત્યારે અમેરિકાના દબાશથી 1,00,000 
યહૂદીઓને પેલેસ્ટાઈન મોકલાવાનો ઇંગ્લેન્ડે વિરોધ કરતાં યહૂદીઓએ ત્રાસવાદી આંદોલનો શરૂ કર્યાં. અંતે 
આરબો અને થહૂદીઓનો આ સ્ફોટક પ્રશ્ન યુ.એન.માં રજૂ થયો. 

127 


ઊતય રિવ પછીનું વિવ 


યુ.એન.ની ખાસ સમિતિએ સ્વતંત્ર યહૂદી રાજ્ય અને સ્વતંત્ર આરબ રાજ્યની રચના કરી. જેરૂસલેમ 
આંતરરાષ્ટ્રીય હકૂમત હેઠળ મુકાયું. તેનો વહીવટ ધહૂદી અને આરબોએ સંઘુક્તપણે કરવાનો હતો. યહૂદીઓએ 
ભાગલાનો સ્વીકાર કર્યો. પરંતુ આરબોએ તેનો વિરોધ કર્યો. આ સ્થિતિમાં બ્રિટને (1948ની મે સુધીમાં) 
પેલેસ્ટાઈન છોડી જવાની જાહેરાત કરી અને જૅરૂસલેમમાંથી તાત્કાલિક પોતાનાં દળો પરત ખેંચાં. જાહેરાત 
મુજબ અંગ્રેજો પેલેસ્ટાઈન છોડી જતાં સ્વતંત્ર યહૂદી રાજ્યની સ્થાપનાની (14મી મે, 1948) જાહેરાત કરવામાં 
આવી અને તેને 'ઇંઝરાયલ' એવું નામ અપાયું. પરંતુ તરત જ મિસર, સિરિયા, જોર્ડન, ઇરાક અને લેબેનોને 
મળી નવા ઇંઝરાયલ પર આક્રમણ કરી દીધું. હજુ સુધી આરબો અને યહૂદીઓ વચ્ચે આ સમસ્યા બાબતે 
ઘર્ષણ ચાલુ જ છે. 
ચીનની સામ્યવાદી કાંતિ - 1949 

[શિન-હાઈ કાંતિથી (1911ની પ્રજાસત્તાક કાંતિ) ચીન મંચુ શાસકો અને વિદેશીઓથી મુક્ત બન્યું. 
ડૉ. સુન-યાત-સેન સત્તાથી વિમુખ રહેતાં તેમના સાથીદાર ચાંગ-કાઈ-શેકને ચીનની સત્તા સોંપાઈ. પણ આ સરકાર 
ચીનની અપેક્ષાઓ પૂર્ણ કરવામાં સફળ ના થતાં સામ્યવાઈ કંતિનું સર્જન થયું. ડો. સૂન-યાત-સેનનું અવસાન 
(1925) થતાં ચીનની સંપૂર્ણ સતા ચાંગ-કાઈ-શેકના હાથમાં આવી. ચાંગ-કાઈ-શેક શરૂઆતમાં સામ્યવાદીઓનો 
વિરોધી ન હતો. તે ટ્રોટસ્કીથી પણ ખૂબ પ્રભાવિત હતો. 1928 સુધીમાં તેલે ચીનમાં એકતા સ્થાપી. છતાં કેટલાક 
પ્રદેશો માટે હજુ પણ યુદ્ધ કરવું પડે તેવી સ્થિતિ હતી. ચીનમાં આખરી સત્તા માટે સામ્યવાદીઓ અને કુઓ- 
મિતાંગ (જનતા પક્ષ) વચ્ચે સંઘર્ષ અનિવાર્ય હતો. ચીનના જુદા જુદા પ્રાંતો પર સામ્યવાદીઓએ પોતાની સરકાર 
સ્થાપી (1933 સુધીમાં) દીધી. આ વિસ્તાર લગભગ 3,33,000 ચોરસ માઈલ તથા વસ્તી 9 કરોડ હતી. આથી 
તેમને હરાવવા ચાંગ-કાઈ-શેક માટે અઘરું કાર્ય હતું. જેથી તેણે સામ્યવાદીઓનું દમન કરવા માટે “ભૂરાં 
ખમીસધારી' નામે ત્રાસવાદી સેનાની રચના કરી અને હજારો સામ્યવાદીઓની કતલ કરાવી. સામ્યવાદીઓને કચડી 
નાખવા ચાંગ-કાઈ-શેકે આ સેનાને કામે લગાડતાં સામ્યવાદીઓએ ઉત્તર ચીનમાં મહાપ્રસ્થાન કર્યુ (1.૦0૪ કપાતા) 
માઓન્ત્સે-તુંગના નેતૃત્વમાં આ મહાપ્રસ્થાપન કવાંગશીથી ઉત્તરમાં શેત્થી તરફનું હતું. આ માર્ચમાં ઉત્તર તરફ જતાં 
સોવિયેટ રશિયાની મદદ મળી રહે તેવો તેમનો આશય તતો. 6000 માઈલની લાંબી યાત્રા 368 દિવસમાં પૂરી 
થતાં સુધીમાં સામ્યવાદીઓ ચીનની સામાન્ય પ્રજાનો ટેકો મેળવી શક્યા. 

ચાંગ-કાઈ-શેક સામ્ધવાદીઓને હરાવવામાં નિષ્ફળ ગયો. જાપાનના આક્રમણ વખતે સામ્યવાદી પક્ષે જાપાન 
સામે યુદ્ધ ચાલુ રાખ્યું. તેથી લોકોને સામ્યવાદીઓ પ્રત્યે માન ઊપજ્યું. ચાંગ-કાઈ-શેકે સામ્યવાદીઓ સામે 
લશ્કર મોકલ્યું પણ આ લશરે ઘુદ્ધ કરવાની ના પાડી દેતાં ખુદ ચાંગ-કાઈ-શેક યુદ્ધ મેદાને પહોંચતાં તેમની 
મરપકડ કરી લેવામાં આવી, તેની લશ્કરી નીત્તિ બદલવાની શરતે તેને મુક્ત કરવામાં આવ્યો. 1927 થી 
1937ના દશ વર્ષના સંઘર્ષ પછી બંને વચ્ચે સમજૂતી થવા પામી અને આંતર વિગ્રહનો અંત આવ્યો. આ 
સમયે બીજું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થતાં ચીન અને જાપાન વચ્ચેનું યુદ્ધ એ વિશ્વધુદ્નો એક ભાગ બની ગયું. 

જ્ઞપાનનો પરાજય થતાં ચીનમાં ચાંગના નેતૃત્વવાળી સરકારને વિશ્રએ ટેકો આખો. પરંતુ જાપાને ચીનના 
જે પ્રદેશો જીત્યા હતા ત્યાંથી તેમની પીછેહઠ દરમિયાન આ પ્રદેશ પર સામ્યવાદી 'લાલ લશ્કર' ના વડાએ 
પોતાનો અંકુશ સ્થાપી દીધો. આ પ્રશ્ને બંને વચ્ચે ઘર્ષણ થયું. સામ્યવાદીઓએ મુકડેનનો કબજો લીધો 
(1948). પેકિંગ કબજે કર્યું, (જાન્યુઆરી 1949) અને 10 લાખના લશ્કર સાથે નાનકંગ અને શાંગહાઈ પર 
કબજો કરી લીષો. (20 એપ્રિલ 1949) 1949 ઓક્ટોબર સુધીમાં તો કુઓ પિત્તાંગનાં સત્તાકેનદ્રો 
સામ્થવાદીઓએ કબજે કર્યા જેથી ચાંગ ફાર્મોસા ટાપુ પર ભાગી ગયો. માઓત્સે-તુંગે 1 ઓક્ટોબર 1949માં 
પેકિંગથી સામ્યવાદી ચૌનને પ્રજાકીય પ્રજાસત્તાક દેશ તરીકે જાહેર કર્યો. ચીનમાં સામ્યવાદી કાંતિ સફળ થઈ 
અને લાલ (સામ્યવાદી) ચીનનું સર્જન થયું. 


128 
ઈનેવાસ, પોર 12 


નાટો અને વોર્સો કરાર 

બીજા વિશ્વયુદ્ધ બાદ વિશ્વ મૂડીવાદ અને સામ્યવાદ એવા બે જૂથમાં વહેંચાતાં અમેરિકા અને સોવિવેટ 
રશિયાએ પોતાની તાકાતને મજબૂત બનાવવા કેટલાંક લશ્કરી જૂથો સથવાં શરૂ કર્યાં. જેની શરૂઆત અમેરિકાએ 
કરી. તેશે નાટોની (8%810-80ત8 શતળાાંટ 1કસ્‍તાઝ 0પ્તાંઝકાબત - 1948) રચના કરી. જેમાં અમેરિકા, 
રિટન, ફ્રાન્સ, કૅનેડા, બેલ્જિયમ, ડેનમાર્ક, ઇટાલી, લક્ઝેમબર્ગ, આઈલેન્ડ, નોર્વે તેમજ પોર્ટુગલ જોડાયાં. 
યુરોષમાં આ લશ્કરી જૂથે અનેક સ્થળે લશ્કરી મથકો સ્થાપ્યા. ત્યારબાદ અમેરિકા અને ઇંગ્લેન્ડે પૂર્વ એશિયાના 
રક્ષ માટે સીયાટોની (51:4100-5બાાણ ઇશ્ક કાંક 1ત્લાઝ 0પયમાંદ્ાળળ - 1954) સચના કરી. 

આ ગ્રંગઠન ચામે સોવિધેટ રક્ષિયાએ પોલેન્ડના પાટનગર વોર્મોમાં સામ્યવાદી રાષ્ટ્રમમૂહનું એક સંમેલન 
બોલાવી સંરક્ષણકરાર કર્યો. જે 'વોર્સો કરાર' નામે ઓળખાયો. જેમાં પોલેન્ડ, હંગેરી, રૂમાનિયા, આલ્બેનિયા, 
પૂર્વ જર્મની, બલ્ગેરિયા અને ઝેકોસ્લોવાકિયા જેવાં રાષ્ટ્રો જોડાયાં. 

ઉપર્યુક્ત લશ્કરી જૂથોની સ્થાપના થતાં વિશ્વની રાજકીય સ્થિતિમાં તંગદિલી ઊભી થઈ. આ સ્થિતિને 
'હંડયુદધ'નું નામ અપાયું. બનાર્ડ બારૂએ સૌપ્રથમ 'ઠંડાયુદ' શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો (1946). સોવિવેટ રશિયાના 
ખુશ્વેવની અમેરિકા મુલાકાત (1959) બાદ ઠંડાયુદ્ધનો ધીરેધીરે અંત આવવો શરૂ થયો. આખરે સોવિયેટ 
રશિધાનું વિસર્જન થતાં અમેરિકા અને સોવિધેટ રશિયા વચ્ચેની સ્પર્ધાનો પશ અંત આવતાં ઠંડાયુદ્ની સ્થિતિ 
સમાપ્ત થઈ. આજે વિશ્વમાં અમેરિકા એકમાત્ર વિશ્વસતા છે. 
યુરોપ ઉપર ઠંડા ઘુદ્ની સામાજિક અને આર્થિક અસરો 

ઠંડા યુદ્ધની સ્થિતિથી ઉદ્યોગોના વિકાસ પર અસર થઈ. કારણ કે વિશ્વ સતત ત્રીજા વિશ્ચયુદના ભય હેઠળ 
જીવતું હતું. વિશ્વની બે મહાસત્તાઓ વિશ્વના દેશોને પોતાના જૃથમાં ખેંચવા માગતી હતી. આથી તેઓ આ 
દેશોને આર્થિક મદદ પણ કરતા જેથી આ દેશોનું પુનરુત્થાન થયું. 

યુરોપમાં 'ઘુરોપીય આર્થિક સહવોગ' સંગઠનની સ્થાપના કરવામાં આવી (1948) જેનાથી વેપારમાં બમણો 
વધારો થવો. વિશ્વના આર્થિક વિકસિત રાષ્ટ્રોએ જીનિવામાં “આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર સંગઠન'(110)ની સ્થાપના 
કરી જકાતમાં ઘટાડો કર્યો અને યુરોપીય સમુદાયે 1:00 (15૫700૯ 15૦00 ળાંટ €૦ળાળાપતાંજ) ની સ્થાપના 
કરી, રોમની સંધિથી (1957) સહકારી બજારની સ્થાપના થતાં યુરોપમાં લોખંડના ઉત્પાદનમાં 50%ની વૃદ્ધિ 
થઈ. 1973માં બ્રિટન પણ તેનું સભ્ય બન્યું. ઉપર્યુક્ત સ્થિતિમાં મૂડીવાદી રાષ્ટ્રો પોતાનો [વિકાસ કરી રહ્યાં હતાં 
ત્યારે સામ્યવાદી દેશોએ પણ પોતાની સ્થિતિ સુધારવા પ્રથાસો કર્યા. ખુ્ોવના નેતૃત્વમાં સામ્યવાદી દેશોએ 
'કોમેકોન' (€૦૪0૯૯૦૪) યોજના અમલમાં મૂકી પરંતુ ઉગ્ર વિરોધ થવાથી આ યોજના પડતી મુકાઈ. 
પરમાણુ શત્ર 

પ્રથમ વિશ્વયુદના અંત બાદ શસ્રીકરણની પ્રક્રિયા શરૂ ધતાં નવી નવી યુદ્ધ ટેક[નિકનો વિકાસ થયો જેમાં 
પરમાણુ શસ મુખ્ય ગણી શકાય, હિતીય વિશ્વધુદ્ર સમયે વિશ્વને પરમાણુ શ્ર અને તેની ભયાનકતાનો 
પરિચય અમેરિકાએ જાપાનના હિરોશિમા અને નાગાસાકી પર અણુબોમ્બ કેંક્યા ત્યારે થયો. છતાં ઠંડા યુદ્ધની 
સ્થિતિ તથા અવિશ્વાસના વાતાવરણમાં ઘણા બધા દેશો અલુશસો વસાવવા તત્પર બન્યા. આજે તો વિશ્વમાં 
ઘલ્યા બધા દેશો પરમાણુ શસ ધરાવતા થથા છે. જેમાં નાનાં રાષ્ટ્રો જેવાં કે દક્ષિણ કોરિયા અને પાકિસ્તાનને 
ગણાવી શકાય. આજે વિશ્વની સત્તાઓને એ ડર સતાવી રહ્યો છે કે આ પરમાલુ શસ કોઈ આતંકવાદી જૂથો 
પાસે આવી જાવ અને તેનો વિનાશ વેરવા માટે ઉપયોગ કરે તો વિશ્ચની સ્થિતિ શું થાય ? 
એશિયા તથા આક્રિકામાં પરિવર્તનો 

હિતીય વિશ્વયુદ્ધ પહેલાં યુરોપની મહાસત્તાઓએ સંસ્થાનવાદ હેઠળ પોતાનું સામ્રાજ્ય વિસ્તારી એશિયા અને 


129. 
ઊતય રિવ પછીનું વિવ 


આક્રિકાના અનેક દેશોને પોતાના ગુલામ બનાવ્યા હતા. યુદ્ધથી તેમની સ્થિતિ નબળી બનતાં અને આ ક્ષેત્રમાં 
જાગૃતિ આવતાં લોકશાહી વિચારસરણીનો ઝડપથી ફેલાવો થયો. જેથી એશિયા અને આક્રિકાનાં રાષ્ટ્રોમાં ઝડપી 
પરિવર્તનો થધાં અને અનેક નવાં રાષ્ટ્રનો ઉદય થવો. 
એશિયામાં રાષ્ટ્રીય આંદોલનની સફળતા 

હિતીય વિશ્વયુદ્ધ પહેલાં એશિયાના વિવિધ દેશોમાં ઇંગ્લૅન્ડ અને ફ્રાન્સનું આધિપત્ય હતું, અહીં અનેક 
રાષ્ટ્રોએ પ્રજાતંત્ર મેળવવા આંદોલનો કર્યાં. 
ભારત, મ્થાનમાર અને શ્રીલંકા 

ભારતમાં ગાંમીમુગથી સ્તતંતતા આંદોલન તીત્ર બનયું. હિતીય નિશ્રયુટ બાદ અંગ્રેજોને ભારતમાં સતા 
ટકાવવી મુરકેલ બનતાં ભારત સ્વતંત્ર થયું, પરંતુ બ્રિટિશ ભારતના ભાગલા થતાં પાકિસ્તાનનું પણ સર્જન થયું. 
મ્યાનમાર પર પણ ઈંગ્લૅન્ડનું પ્રભુત્વ હતું. જાપાને તેના પર કબજો જમાવ્યો હતો. જાપાનના પરાજય પછી 
ઈંગ્લેન્ડે ફરીથી અહીં સત્તા મેળવવા પ્રથાસ કર્યો પરંતુ તેમાં તે સફળ થયું નહીં અને મ્યાનમાર સ્વતંત્ર થયું 
(1948). એ જ રીતે શ્રીલંકાએ પણ ઇંગ્લૅન્ડના સાપ્રાજ્યમાંથી મુક્તિ મેળવી સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી (1948). 
ઈન્ડોનેશિયા અને મલેશિયા 

ઈન્ોનેશિથાના ટાપુ પર હોલેન્ડનું (નેધરલેન્ડ) વર્ચસ્વ હતું. હિતીય વિશ્વવુદ્ધ સમવે અહીં જાપાને વર્ચસ્વ 
જમાવી દીધું હતું. પરંતુ જાપાનનો પરાજય થતાં રાષ્ટ્રીય સરકારની રચના થઈ. ડો. સુકર્લોની આગેવાની નીચે 
ઇન્ડોનેશિયાએ પ્રગતિ સાધી. 

મલેશિયા પર પશ બ્રિટિશ આધિપત્ય હતું. દ્વિતીય વિશ્વવુદ્ધ સમવે જાપાને અહીં વિજવ મેળવ્યો પરંતુ 
પ્રજાની સ્વતંત્રતાની ભાવના બળવત્તર બનતાં જાપાને મલાયા પ્રજાને શાસનતંત્ર સોંપી દીધુ: જાપાનનો 
વિશ્વયુદ્ધમાં જેવો પરાજય ઘથો કે તરત જ ઈંગ્લેન્ડે મલાયા પર પૂર્ણ કબજો મેળવ્યો. પરંતુ પ્રજાની ઉગ્ર લડતના 
અંતે મલાથાએ પલ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી.. 
તિબેટ અને ચીન 

18મી સદીમાં તિબેટ પર ચીનનું શાસન હતું. ચીનની પ્રજાસત્તાક કાંતિથી (1911) તિબેટને સ્વતંત્રતા 
મળી. દલાઈ લામા અહીના આધ્યાત્મિક તેમજ રાજકીય વડા બન્યા, ડૉ, સુન-યાત-સેનના અવસાન બાદ 
ચીનમાં સામ્યવાદી કાંતિ થતાં ચીને તિબેટ પર કબજો જમાવ્યો. આથી તિબેટે ચીન સામે બળવો કર્યો. પરંતુ 
ચીન સામે તેનું કંઈ ખાસ ચાલ્યું નહીં. દલાઈ લામાએ ભારતમાં શરજ્ાગતિ સ્વીકારી, 1954માં ચીન અને 
ભારત વચ્ચે પંચશીલના કરાર થયા. છતાં તિબેટનો કબજો ચીને છોડ્યો નહીં. 
કોરિયા અને વિયેટનામ 

વીસમા સૈકાના પ્રારંભ 1910થી જ કોરિયા પર જાપાનનું વર્ચસ્વ હતું. જાપાનનો બીજા વિશ્વયુદમાં પરાજય 
થતાં કોરિયાના ઉત્તર ભાગમાં રશ્િયાનું અને દક્ષિણ ભાગમાં અમેરિકાનું વર્ચસ્વ સ્થપાયું, આથી અહીંની 
પ્રજામાં પરસ્પર વેરઝેર અને અવિશ્વાસ ફેલાયો. ઉત્તરની સામ્યવાદી સરકાર અને દક્ષિશની બહુપક્ષીય સરકાર 
વચ્ચે આંતરવિગ્રહ ફાટી નીકળ્યો (1950) અને ઉત્તર અને દક્ષિણ એવાં બે સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રનું નિર્માણ થયું. 

વિયેટનામ પર ફ્રાન્સનું વર્ચસ્વ હતું. જાપાનની શરણાગતિ બાદ ક્રાન્સે ફરીથી અહીં વર્ચસ્વ જમાવવા 
પ્રયત્ન કર્યો ત્યારે 'વિવેત-મીન' (વિષેટનામી સ્વતંત્રતા લીંગ) ના નેતા હોચી મૌનના નેતૃત્વ તળે પ્રજાસત્તાક 
તંત્રની સ્થાપના થઈ. જોકે વિઘેટનામના કેટલાક ધાર્મિક નેતાઓએ હોચી મીનનો વિરોધ કરતાં કરાન્શે કરીથી 
વિવેટનામનો કબજો લેવા પ્રયાસ કર્યો. જોકે વિષેટનામે ફ્રાન્સને ભારે હાર આપતાં જીનીવામાં મળેલ સંમેલને 
સામ્યવાદી ઉત્તર વિવેટનામ અને બિનસામ્યવાદી દક્ષિબ્ન વિષેટનામ એમ બે ભાગમાં વિધેટનામને વર્હેચી દીધું. 

130 


નેવાસ, પોરણ 12 


આથી ઉત્તરના સામ્યવાદી પ્રભાવી વિસ્તારોમાં ગૈરીલાયુદ્ધો શરૂ ઘયાં. ચીન અને સોવિયેટ રશિયાએ તેને ટેકો, 
આપતાં દક્ષિણ વિષેટનામને અમેરિકાએ ટેકો આપવાની ફરજ પાડી, આ યુદ્ધમાં અમેરિકાએ બદનામી વહોરી. 
પ્રમુખ નિકસને 50,000 સૈનિકો ગુમાવ્યા બાદ યુદ્ધવિરામ કર્યો છતાં આંતરવિગ્રહ 1975 સુધી ચાલ્યો. 
સ્વતંત્ર ઘેલાં આરબ રાષ્ટ્રો 

ખનીજતેલથી ભરપૂર એવાં આ આરબ રાષ્ટ્રો પર યુરોપીય સત્તાઓનો પ્રભાવ હતો. પરંતુ હ્િતીય વિશ્વયુદ્ધ 
બાદ ફ્રાન્સ આધિપત્યમાંથી સિરિયા, લેબેનોન, જોર્ડન, ઈરાન અને સાઉદી અરેબિયા સ્વતંત્ર થયાં. પેલેસ્ટાઇન 
પર ઈંગ્લેન્ડનું વર્ચસ્વ હતું. પરંતુ ઇંગ્લેન્ડે પોતાનું વર્ચસ્વ છોડી દેતાં અહીં નવા “ઇંઝરાથલ' રાજ્યની રચના 
થઈ, જેથી આરબ-ઇંઝરાથલ સંઘર્પ ચાલુ થયો. 
આફ્રિકામાં રાષ્ટ્રીય આંદોલનોને સફળતા 

આક્રિકામાં સ્વતંત્રતા આંદોલનો એશિયા ખંડની સરખામણીમાં મોડાં શરૂ થયાં. હ્િતીય વિશ્વયુદ્ધ 
મરહાસત્તાઓને પોતાનો સાપ્રાજવવાદ નાછૂટકે છોડવાની કરજ પડી. ત્યારે પ્રજામાં આવેલી જાગૃતિએ આંદોલનો, 
વૈગવંતાં બનતાં ઘણા દેશો સ્વતંત્ર થયા. 
ઈજિપ્ત (મિસર) 

ઈજિપ્ત પર ઈંગ્લૅન્ડનું વર્ચસ્વ હતું. પેરિસ સંમેલનમાં ઇજિપ્તની સ્વાધીનતાની માગણી થતાં અંગ્રેજોએ 
અહીં સાંસ્થાનિક સ્વરાજ્ય આપવાની ઘોષજ્ા કરી હતી, ત્યારબાદ અહીં ચૂંટણી થતાં જગલુલ પાશા ચૂંટાઈ 
આવતાં વડાપ્રધાન બન્યા. છતાં સુએજ નહેર પર ઇંગ્લૅન્ડનું વર્ચસ્વ હતું. 1936ની સંપિથી બ્રિટને મોટાભાગનું, 
લશ્કર પાછું ખેંચી ઇજિપ્તના બાકીના પ્રદેશોને પણ સ્વતંત્ર જાહેર કર્યા. 

હ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ બાદ ઇજિપ્તના રાજાને પદબ્રષ્ટ કરી કર્નલ નાસરે પ્રજાસત્તાક તંત્રની સ્થાપના કરી. 
(1954) 
ઘાના 

પાશિમ આફ્રિકામાં કોકોના વાવેતર માટે અને વિપુલ ખનીજ્સંપત્તિ માટે થાના 'ગોલ્ડ કોસ્ટ' તરીકે જાણીતું 
છે. ઘાનાનો ટોગોલેન્ડ પ્રદેશ રાષ્ટ્રસંઘ દ્વારા બ્રિટનના અંકુશ હેઠળ મુકાયો (1919). અહીં ધારાકીય સમિતિની. 
રચના અને નૂતન બંધારણનો અમલ પણ શરૂ થયો. છતાં ઘાનામાં કવામેન નકુમાની આગેવાની હેઠળ ચળવળ, 
શરૂ કરી તે પોતે જ થાનાનો રાષ્ટ્રપતિ બની ગયો (1953) અને ટોગોલેન્ડને પણ સ્વતંત્ર કરવામાં આવ્યું. બંને 
સંયુક્ત વિસ્તારો ઘાના તરીકે ઓળખાયા, ઘાનાએ આ ક્ષેત્રમાં સર્વપ્રથમ સ્વતંત્રતા મેળવી છતાં રાષ્ટ્રસમૂહમાં 
ચાલુ રહ્યું હતું પરંતુ બળવાને પરિણામે ડૉ. કોરી બુશિવા વડાપ્રધાન બન્યા. આ વ્યવસ્થા બાદ પણ 1990 સુધી 
અહીં લશ્કરી શાસન ચાલ્યું, અંતે ઘાનામાં લોકશાહી શાસન સ્થપાયું (1991). 
નાઈજીરિયા 

ખનીજતેલના વિપુલ ભંડારો ધરાવતા નાઇજીરિયાને બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા નવા બંધારણ થકી મર્યાદિત સત્તા 
આપવામાં આવી (1946). પરંતુ પ્રજાકીય આંદોલનો બળવત્તર બનતાં નવું બંધારણ પ્રજાને મળ્યું (1951). 
ત્યારબાદ સ્વતંત્ર સંસદીય લોકશાહીની સ્થાપના થઈ (1960). છતાં આંતરવિગ્રહ ચાલુ રહેતાં લશ્કરી વડા 
સાની અબાસાએ રક્તવિહીન બળવા દ્વારા દક્ષિણમાં સત્તા હસ્તગત કરી. જ્વારે ઉત્તરમાં ઇસ્લામિક શરિયત 
પ્રમાણે શાસન સ્થપાયું (1993). 
અજિરિયા 

ફ્રેન્ચ આધિપત્ય નીચે રહેલા અલ્જિરૅયામાં અબ્દુલ હઝીદ બેનબેરીએ રાષ્ટ્રીયતાનો પ્રસાર કર્યો. દ્વિતીય. 
વિશ્ચયુદ્માં 45/000 અજ્જિરિયનોની હત્યા બાદ પણ સ્વતંત્રતા ન મળતાં યુનોની દરમિયાનગીરીથી લોકમત, 
લેવાયો જેમાં બેન બેરીનો વિજય થતાં રાષ્ટ્રપતિ તરીકે સમાજવાદી બંધારણ અજ્જિરિયાએ સ્વીકાર્યું (1963), 


131 
ઊતય રિવ પછીનું વિ 


મોરોક્કો, ટ્યૂનિશિયા : 

ફેન્ચ આધિપત્ય નીચે રહેલા મોરોક્કો અને ટ્યુનિશિયામાં પણ પ્રજાકીય ચળવળો શરૂ થતાં તેમને પણ 
સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત થઈ (1956). 

તદુપરાંત ફાનસ, ઈંગ્લેન્ડ, ઇટાલી, જર્મની અને બેલ્જિથમના આપિપત્યમાંથી ઝાગ્મિયા, મલાવી, ગોબિયા, 
કેન્યા, યુગાન્ડા, ટાન્ઝાનિયા, કોંગો, એબિસિનિયા, લિબિયા, સુદાન, ચિલી, કેમરુન, સેનિગાલ, આયવરી કોસ્ટ, 
ગેબન તેમજ ચાડ, મોઝામ્મિક અને અંગોલા જેવાં રાજ્યો સ્વતંત્ર થયાં. 

આમ, યુરોપીય સામ્રાજ્યવાદને દૂર કરી આ રાષ્ટ્રોએ પ્રજાસત્તાક રાજ્યની સ્થાપના કરી. આમ, થવા 
પાછળનું કારશ વૈશ્વિક પરિસ્થિતિ તેમજ બદલાવેલ વિચારસરણીને ગશી શકાય. 
રંગભેદની નીતિ સાથે સંઘર્ષ 


વીસમી સદીના અંત (ઈ.સ. 1990) સુધી દક્ષિણ આક્રિકા તેની રંગભેદની નીતિના લીધે વિશ્વની ચર્ચામાં 
હતું. આ પ્રદેશની 70% વસ્તી અશ્રેત યાને કાળી પ્રજા હતી. જ્યારે 12% માં ભારતીયો અને એશિયનો હતા. 
જયારે બાકીના 18% લોકો ગોરા હતા જેના હાથમાં રાજ્યનું સંચાલન હતું. આથી તેઓ વૈભવી જીવન જીવતા 


હતા. 70% પ્રજા માટે માત્ર 79 વિસ્તાર જ વસવાટ માટે નક્કી કરાયો હતો. તેમનાં નિવાસસ્થાનો ગોરા 
લોકોથી દૂર સ્હેતાં. ગોરાઓના નિવાસસ્થાનો સુરક્ષિત સ્થળે રહેતાં. અશ્વેત લોકો ગોરાઓના નિવાસસ્થાનોની 
નજીક પણ જઈ શકતા નહિ. તેઓ ત્યારે જ જઈ શકતા જ્યારે તેમની પાકે ત્યાં જવાની પરવાનગી હોય. 
તેમને પોતાનું જાતિ ઓળખપત્ર ફરજિયાત પાસે રાખવું પડતું. રેલવે તેમજ બસમાં તેમને અલગ બેસવું પડતું. 
તેમને કોઈ રાજનૈતિક અધિકારો ન હતા. 

દલિણ આક્રિકાની ગોરી પ્રજાનો રંગભેદની નીતિને પૂર્ણ સહકાર હતો. કારણ કે આ સમયે બ્રિટિશ 
રાષ્ટ્રમંળ દ્વારા જાતીય સમાનતાની ભાવનાને બળ મળતું હતું. આથી 1948-54ના સમયગાળા દરમિયાન 
વડાપ્રધાન ડૅનિઘલ મલાને રંગભેગની નીતિને વધુ મજબૂત અને કઠોર કરી અને નાઝીવાદની પદ્ધતિ પર તેનો 
પ્રચાર શરૂ કર્યો. આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે આફ્રિકાના ડય ચર્ચા દ્વારા પણ ગોરી પ્રજાની શ્રેષ્ક્તાને સમર્ષન 
અપાયું. આમ, દક્ષિણ આક્રિકામાં રંગભેદની નીતિ મજબૂત બનતાં વિશ્વથી આ પ્રદેશ અલગ પડી ગયો. 
રંગભેદની નીતિનો વિરોધ 

અશ્રેતોએ ભીડવાળાં નગરોમાં વસવાટ કરવો પડતો. તેમનાં બાળકોને હલકી કક્ષાની શાળામાં અભ્યાસ 
કરવો પડતો. જો અશ્વેત આ ત્રાસનો સામનો કરે તો તેને સામ્યવાદી એવું નામ આપી અનિશિત કાળ સુધી 
જેલમાં ધકેલી દેવાતો. આલ્બર્ટ લુયુલીએ ગાંધીજીના આંદોલનમાંથી પ્રેરશા લઈ કેટલાક દિવસ કામ બંધ કરી 
સત્યાગ્રહ જેવું આંદોલન ચલાવ્યું. જેનું નેતૃત્વ આક્રિકન રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસે લીધું. આના પરિલ્ઞામે સરકારે દમન 
ગુજારવાની શરૂઆત કરી. 8000 લોકોને જાહેરમાં કોરડા મારવાની સજા કરી અને બુધુલીને જેલ ભેગા 
કરવામાં આવ્યા. જેલમાં જ તેમનું મૃત્યુ થયું (1967). પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે તેમની હત્યા થઈ 
હતી. આ અરસામાં સરકારના દમનકારી પગલાંની પરવા કર્યા વગર વિલમાંટ બ્લાઈડન નામના નાગરિકે 
*આફ્રિકા-આક્રિકનો માટે' નું સુત્ર ગુંજતું કર્યું. 

20મી સદીમાં રંગભેદને સમધથી પાછળનું વર્તન ગલવામાં આવ્યું, આફ્રિકાને તેની આ નીતિ માટે 
રાષ્ટ્રમંડળની બહાર કાઢવામાં આવવાનું જ હતું ત્માં તેણે પોતે જ પોતાનું સભ્યપદ પાછું ખેંચી લીધું. સંયુક્ત 
રાષ્ટ્રો (યુ.એન.) દ્વારા તેની પર આર્થિક પ્રતિબંધો મૂકી દેવામાં આવ્યા. પરંતુ અમેરિકા, બ્રિટન, કાંસ, ઈટાલી 
અને પશ્ચિમ જર્મનીએ આક્રિકા સાથે વ્યાપાર ચાલુ રાખતાં આ પ્રતિબંધ સકળ ન થયો. જોડે આ રાષ્ટ્રોએ 
આક્િકાની રંગભેદની નીતિનો વિરોધ ચોક્કસ કર્યો હતો. 


132 
નેવાસ, પોરણ 12 


દક્ષિણ આક્રિકાના બિનગોરા વર્ગ “આક્રિકન નેશનલ કીંગ્રેસ'ના નેજા નીચે એક સ્વાધીનતા ચાર્ટર તૈયાર, 
કર્યુ, જેમાં પ્રજાના સ્વતંત્રતા અને સમાનતાના અધિકારોની વાત પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો, નેલ્સન મંડેલાએ 
આ આંદોલનનું નેતૃત્વ ઉપાડતાં તેમના પ્રભાવથી ઘણા બિનગોરા લોકો આ આંદોલનમાં જોડાયા. 
રંગભેદની નીતિનો અંત 

અક્રેત પ્રજાને રંગભેદમાંથી મુક્તિ માટે (1979) પ્રથમ વખત રાજકીય સ્તરે સફળતા મળી. પ્રધાનમંત્રી 
પી. ડબલ્યુ બોથાએ રંગભેદની નીતિમાં સુધારો લાવવાનો નિર્ણય કર્યો. બોથાએ રંગભેદ વિરુદ્ધ બોલવાનું સાહસ 
કર્યું અને કહું કે “આફ્રિકામાં કાંતિ દૂર નથી. આપશે તેને અપનાવી અથવા પોતાને મિટાવી દેવા પડશે.' 
આ સાથે જ હબસી નેતા આર્કબિશપ ડેસમંડ મપિલો ટટુને તેમની વિશ્વશાંતિ જાળવવાના હેતુથી કરેલ કાર્યને 
લઈ નોબેલ પુરસ્કાર મળ્યો (1984). આ ઘટનાથી અશ્વેત લોકોમાં અદમ્ય ઉત્સાહનો સંચાર થતાં સરકારે કાળા 
લોકોને જાતિ ઓળખપત્ર રાખવાનો કાયદો નાબૂદ કર્યો (1986). 

1986 સુધી આફ્રિકા પર આંતરરાષ્ટ્રીય દબાણ ભયંકર હતું. તેને કોઈ ખેલસ્પર્મામાં ભાગ લેવા દેવામાં 
આવતો નહીં. અમેરિકન કોંગ્રેસે પણ દક્ષિણ આફ્રિકા પર પ્રતિબંધ લગાવવાની માંગણી કરી. ભારતીય 
વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીએ દક્ષિશ્ન આક્રિકા પર પ્રતિબંધ મૂકવા દબાણ કર્યું. 1989માં ચૂંટણી થતાં 
એફ,ડબલ્યુ.ડી. ક્લાર્ક રાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયા. ગોરા લોકોનો વિરોધ હોવા છતાં નેલ્સન મડેલાને 27 વર્ષ બાદ 
જેલમાંથી મુક્ત કરાયા. (1990) ક્લાર્ક રંગભેદના બધા જ કાયદા દૂર કરી અશ્વેતોને સમાનતાના ધોરણે 
તમામ હક્ક અને અધિકારો આપવાની ઘોષણા કરી. જોકે કલાર્કને આ ઘોષલાથી વિરોધનો સામનો કરવો 
પડ્યો. દક્ષિણ આક્રિકામાં પહેલી વાર સામાન્ય ચૂંટણી થતાં નેલ્સન મંડેલા વિજયી બન્યા (1994) અને 
રાષ્ટ્રપતિ બનતાં કાયમી ધોરણે રંગભેદ નાશ પામ્યો અને અશ્રેતો સમાનતાના ધોરશે ગૌરવપૂર્ણ જવન જીવતા 
થયા. 
બાન્ડુંગ પરિષદ (ઈ.સ. 1955), 

વિશ્વમાં ભારતની આઝાદી બાદ પંડિત નેહરુ-ટીટો અને સકર્લ જેવા તટસ્થ અને બિનજોડાણવાદી નીતિના 
પ્રવર્તક નેતાઓનો યાદગાર અને ગૌરવપ્રદ સમય છે. આઝાદીની પૂર્વસંધ્યાએ દિલ્ડી ખાતે 'એશિયાઈ સંપર્ક 
સંમેલન'માં નેહરુએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, વિશ્રસંકટમાં એશિયા અનિવાર્યપદે અગ્રિમ ભાગ લેશે. હવે આ દેશોનો 
્હોરાની માફક કોઈ ઉપથોગ કરી શકશે નહિ. તેમણે કરી એ વાત દોહરાવી (1949) કે એશિવાઈ રાષ્ટ્રો કરી, 
સંસ્યાનવાદનો ભોગ નહીં બને. દિલ્ડી એશિયાઈ સંમેલન (એપ્રિલ 1955) બાદ ઇન્ડોનેશિયાના પ્રસિદ્ર નગર 
બાન્ુંગ મુકામે એશિયાઈ-આક્રિકન રાષ્ટ્રોનું જે સંમેલન મળ્યું તે બાન્ડુંગ પરિષદના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. (18 
એપ્રિલ, 1955) 

આ રાષ્ટ્રોએ ભેગાં મળી સંસ્થાનવાદનો વિરોધ કરી બિનજોડાણવાદની (તટસ્થાની) નીતિ તથા પંચશીલના 
સિદ્ધાંતોનો પણ સ્વીકાર કર્યો. આ પરિષદમાં ભારતના 
વડાપ્રધાન પંડિત નેહરુ, ઇન્ડોનેશિયાના રાષ્ટ્રપતિ 
સુકર્ણો અને ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ જમાલ અબ્દુલ 
નાસર અને યુગોસ્લાવિયાના માર્શલ ટીટોએ મુખ્ય 
ભૂમિકા ભજવી. આ પરિષદમાં એશ્િયાનાં 23 અને 
આક્રિકનાં 6 રાષ્ટ્રોએ એકજૂથ બની સંવુક્તપણે કાર્ષ 
કરવા પર ભાર મૂકયો. ત્યારબાદ યુગોસ્લાવિયાના 
બેલગ્રેડ શહેરમાં 'બિનજોડાશવાદી' દેશોની પ્રથમ 
શિખર પરિષદ યોજાઈ. તેમાં બિનજોડાણવાદી સંગઠન બાનુંગ પરિષદ 

133 


ઊતય રિવ્યુ પછીનું વિવ 


0334 - કળ હ1ફઉત્ત કતબલળત્ણા) ની સ્થાપના કરવામાં આવી. આ જૂથમાં આરંભમાં 25 સભ્યો હતા તે 
આજે 114 થી વધુ છે. જે આ નીતિની સફળતા દર્શાવે છે. આ સંગઠનનું 13મું શિખરસંમેલન (2003 માં) 
મળ્યું. 

૬. આક્િકાની રંગભેદની નીતિને દૂર કરાવવામાં તથા યુનોમાં સંસ્થાનવાદના પ્રબળ વિરોધ માટે એતિહાસિક 
ઠરાવ (14 નવેમ્બર, 1960) પસાર કરવવામાં ભારત સહિત આ રાષ્ટ્રોએ મહત્તપૂર્ણ ભાગ ભજવ્યો છે. વર્તમાન 
સમયે આ રાષ્ટ્રો વિશ્વમાં શાંતિ જાળવવામાં મહત્તનું પ્રદાન આપી રહ્યાં છે. 
બિનજોડાણવાદ 

દિતંમ વિશ્વવદ્ધ બાદ વિશ્વની રાજકીય સ્થિતિમાં પરિવર્તન આવતાં યુરોપીય મહાસત્તાઓ નબળી પડતાં 
અમેરિકા અને સોવિથેટ રશિયાનો મહાસત્તાઓ તરીકે ઉદય થયો. બંને સત્તાઓ પોતાની સત્તા અને 
વિચારસરણીના કેલાવા માટે પ્રયત્નશીલ હતી. આથી નાટો, સિયાટો, સેન્ટ અને વોર્સો જેવા કરારો અસ્તિત્વમાં 
આવ્યા અને ઠંડા યુદ્ધની સ્થિતિનું નિર્માશ થયું. આ જ સમધે એશિયા અને આફ્રિકામાં પ્રજાકીય ચળવળો 
સફળ થતાં સ્વતંત્ર થવેલા દેશો આવા કરારો થકી ફરી ગુલામી સ્વીકારવા તૈયાર ન હતા. તેઓએ અલગ 
રહેવાનો નિર્ણય કર્યા. આ રાષ્ટ્રોને તટસ્થ રાષ્ટ્રો અને તેમણે અપનાવેલ નીતિને 'બિનજોડાણવાદની નીતિ' કહે 
છે 

સ્વાધ્યાય 
1. નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત જવાબો આપો : 

(1) રંગભેદની નીતિ સામે દક્ષિણ આક્રિકાનો સંધર્ષ વર્શવો. 

(2) મિનજોડાશવાદ વિગતે સમજાવો. 

(3) ઈંઝસયેલની રચના વિશે માહિતી આપો. 

(8) ઠંડું યુદ્ધ એટલે શું ? સમજાવો. 

(8) કિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછી રચાયેલાં લશ્કરી જૂથોની માહિતી આપો. 

2. આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તરો આપો : 

(1) ચીનની કાંતિમાં થયેલ મહાપ્રસ્યાન (1.૦08 121૮0) વિશે ટૂંકમાં માહિતી આપો. 

(2) ભિનજોડાશવાદી નીતિને સમર્થન આપનારા મહાન નેતાઓનાં નામ જણાવો. 

(3) નેલ્સન મંડેલા વિશે માહિતી આપો. 

(4) માઓ-ે-તુંગ વિશે ટૂંકમાં લખો. 

(8) બાન્તુંગ પરિષદ વિશે માહિતી આપો. 

3. નીચે *ક' વિભાગમાં દેશનું નામ આપેલ છે. “ખ' વિભાગમાં દેશ પર આધિપત્ય જમાવનાર રાષ્ટ્રનું 
નામ આપેલ છે. યોગ્ય રીતે જોડી તૈયાર કરો : 


ક ખ 
(4) ભારત (1) ફ્રાન્સ 
(8) અવ્જિરિયા (2) જાપાન 
(€) કોરિયા (3) હોલૅન્ડ 
(9) ઇન્ડોનેશિયા (4) બેલ્જિયમ 
(8) ઈંગ્લેન્ડ 
૦ 
134 


લેવા, પોરણ 12 


16 [| સમકાલીન વિશ્વમાં રાજનીતિ, અર્થકારણ અને સમાજ 


સમકાલીન ઇતિહાસનો પ્રારંભ પ્રથમ વિશ્રયુદ્થી કરવામાં આવે છે તે બાબતે બધા ઇતિહાસકારો સંમત છે. 
સમકાલીન ઇતિહાસનો પ્રભાવ વર્તમાન સમે પશ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. સમકાલીનનો અર્ય સામાન્ય 
રીતે એ કરી શકાય કે “વર્તમાન સમય જેમાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ.” 
સમકાલીન વિશ્વમાં રાજ્યનાં મુખ્ય સ્વરૂપો 

વિશ્વમાં આજે 200 થી વધુ દેશો સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવે છે. દરેક સ્વતંત્ર દેશ માટે ચોક્કસ પ્રાદેશિક 
વિસ્તાર, માનવરમુદાપ, સામાજિક સંગઠન અને ખ્રાદેશિક અખંડિતતા મુખ્ય છે. દરેડ દેશનું અસ્તિત્વ એ 
રાજયની સર્વોપરી સત્તા અને સામાજિક સંરક્ષણ પર આધારિત છે, દરેક રાજ્વ પોતાની સ્વતંત્રતા જાળવી શકે 
ત્યાં સુધી સ્થિર શાસન પ્રજાને આપી શકે છે પરંતુ રાજ્યની શાસનવ્યવસ્થા કાળક્રમે પરિસ્થિતિ અનુસાર 
બદલાતી જોવા મળે છે. સમય-સમય મુજબ દરેક શાસનવ્યવસ્થા પ્રત્યે પ્રજાનો દષ્ટિકોણ બદલાતો રહે છે. 
આથી કહી શકાય કે પ્રાચીન સમયથી સમકાલીન સમથ સુધી શાસનવ્યવસ્થામાં પરિવર્તન આવતું રહ્યું છે. આ 
શાસનવ્યવસ્યામાં પ્રજા પર એક વ્યક્તિ, વર્ગો કે નિશ્ચિત વર્ગનું આધિપત્ય જોવા મળે છે. 

પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ બાદ વિશ્વના દેશોમાં શાસનવ્યવસ્થા વિવિધ સ્વરૂપે જોવા મળી છે જેમાંની કેટલીક સફળ, 
પલ રહી છે જ્યારે કેટલીક શાસનવ્યવસ્થાએ કેટલાક દેશોનો વિનાશ પણ કર્યો છે. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ બાદ 
વિશ્વના દેશો બે શાસનવ્યવસ્થા સામ્યવાદ અને લોકશાહી વચ્ચે વહેંચાઈ ગયા છે, અમેરિકા, ક્રિટન, યુરોપ 
તથા એશિયા-આક્રિકાનાં નવાં સ્વતંત્ર થયેલાં કેટલાંક રાષ્ટ્રોએ લોકશાહી શાસનવ્યવસ્થા સ્વીકારી છે, જ્યારે 
સોવિષેટ રશિયા, ચીન અને ઘુરોપ તથા એશિયાના કેટલાક દેશોએ સામ્યવાદી શાસનવ્યવસ્થા અપનાવી છે. 

પ્રાચીન સમયની રાજ્યવ્યવસ્થાનું વર્ગીકરણ મહાન તત્ત્વચિંતક એરિસ્ટોટલે કર્યું છે. તેમના મતે એકતંત્રી 
રાજાશાહી નિરંકુશ રાજાશાહી મુખ્ય હતી. જ્યારે લોકશાહી અને બીજી શાસનવ્યવસ્થા વર્તમાન વિશ્વમાં જોવા 
મળે છે જે નીચે મુજબ છેઃ 


આધુનિક યુગની શાસનવ્યવસ્વાનાં સ્વરૂપો 


1 ત] 
રાજાશાહી સરમુખતધારશાહી સામીવાદ લોકશાહી 
ફાસીવાદ નાઝીવાદ સંસદીય, પ્રમુખગત 
રાજાશાહી 


પ્રાચીન વિશ્વથી લઈને આધુનિક સમય સુધી શાસનવ્મવસ્થાના એક પ્રકાર તરીકે રાજાશાહી રહી છે. 
રજાશાહીમાં શાસનતંત્રનો વડો રાજા હોય છે તથા વંશપરંપરાગત ધોરણે સત્તાનાં સુત્રો મળતાં હોય છે. પ્રજાને 
ક્યારેક સારા રાજાના સમયમાં થોડાક અિકારો પ્રાપ્ત થાય છે પરંતુ મોટેભાગે રાજા નિરંકુશ, આપખુદ હોય 
છે, પરંતુ આધુનિક વુગમાં રાજાશાહીએ પણ પ્રજાને અપિકારો આપવા પડ્યા છે. 
સરમુખત્યારશાહી 

મોટેભાગે એકહઘ્યું સત્તા ધરાવતાં રાજાશાડી જેવી જ શાસનવ્યવસ્થા અહીં જોવા મળે છે, પરંતુ આવી 
સરમુખત્યારશાહીમાં વંશપરંપરાગતતાનું તત્ત બહુ ઓછું જોવા મળે છે. આવી શાસનવ્યવસ્થા કયારેક રાજકીય 
કાંતિના ભાગ સ્વરૂપે આવતી હોય છે ત્યારે પ્રજાના બહોળા વર્ગનો તેને ટેકો મળતો હોય છે. ક્યારેક 
ભક્તિગત કે લશ્કરી બળવા દ્વારા પણ સત્તાના સૂત્રો આવા સરમુખત્યારો લઈ લેતા હોય છે. દા.ત. જર્મનીમાં 


135 
શમકયીન વિજમાં રાજનીતિ, અર્વકર અને સષજ, 


ચાન્સેલર (વડાપ્રથાન) હિટલરે રાષ્ટ્રપતિ હિન્ડેનબર્ગનું અવસાન થતાં પ્રમુખપદની ચૂંટણી નહિ કરી પોતે જ 
રાષ્ટ્રપતિ બની બેઠો, પ્રથમ વિશ્રયુદ્ધ બાદ ઉત્પન્ન થયેલી પરિસ્થિતિએ વિશ્વને કાસીવાદ-નાઝીવાદનો પરિચય 
કરાવ્યો, વર્સેલ્સની સંથિમાં થવેલો અન્યાય, કથળી ચૂકેલી આર્થિક સ્થિતિ, વેરભાવ, અપમાન જેવાં પરિબળોના 
કારણે જર્મનીમાં હિટલર અને ઈટાલીમાં મુસોલિની સર્વોપરી સત્તા હસ્તગત કરી શક્યા. આવા સરમુપત્યારે 
દેશનું બંધારણ પોતાને અનુકૂળ આવે તેવું તૈયાર કરાવે છે. દા.ત. મુસોલિનીએ ચૂંટણીમાં બહુમત મેળવનારને 
નહિ પરંતુ જનમત જેને વધુ મળે તે સત્તાનાં સૂત્રો સંભાળે તેવો સુધારો કરતાં ગઠબંધનવાળી સંરચના આવી 
શકી નહિ અને મુસોલિની શાસક બની શક્યો. આવા સરમુખત્યારોને મોટાભાગે લશ્કરી પીઠબબ પ્રાપ્ત હોય 
છે. તેઓ એક નેતા, એક પક્ષ અને એક પ્રજાના કાર્યક્રમને અનુસરે છે. ઇટાલી અને જર્મનીમાં પ્રથમ વિશ્વયુદ 
આ સરમુખત્યારોએ રાજકીય સ્થિરતા પૂરી પાડવા સાથે કથળી ગવેલ આર્થિક સ્થિતિને ટૂંકાગાળામાં તેઓ 
મજબૂત કરવામાં સફળ થયા હતા. પરંતુ પ્રજાનો રાષ્ટ્રવાદ ઉગ્ર બનાવી સત્તા મેળવનારા આ શાસકો અલ્પજીવી 
રહ્યા. તેઓએ પોતાના સહિત દેશનો પણ વિનાશ વેર્યો તે હકીકત છે. 
સામ્યવાદ 

સમકાલીન વિશ્વની શાસનવ્યવસ્થામાં સામ્યવાદ સૌથી છેલ્લે આવ્યો છે. કાર્લમાફ્સની વિચારસરણીને આ 
લોકો અનુસરે છે. “દાસ કૅપિટલ' તથા “કોમ્યુનિસ્ટ મૅનિકેસ્ટો' માં આ વિચારસરલીનું વિગતવાર વર્ણન છે. 
રાજકીય, સામાજિક અને ખાસ કરીને આર્થિક ક્ષેત્રે સમાનતાના સિદ્ધાંતે આ વિચારસરશી કાર્ય કરે છે. 
કાર્લમાફર્સની વિચારસરણીને અનુરૂપ કામદારોને સામાજિક ન્યાય અને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. ખાનગી 
માલિકી અને મૂડીવાદ અહીં જોવા મળતો નથી. પરંતુ તમામ આખરી માલિકી હક્ક રાજાશાહીની જેમ સરકાર 
પાસે હોય છે. 

વિશ્વમાં આ વિચારસરણી મુજબની પહેલી કાંતિ રશિયામાં થઈ. અહીં નિરંકુશ આપખુદ ઝાર રાજાશાહીને 
હટાવી લૈનિને કામદારોના પ્રભુત્વવાળી સરકારની સ્થાપના કરી. એક પક્ષનું શાસન સ્થાપવામાં આવ્યું. સામ્યવાદની 
વિચારસરણીને લાગુ કરવામાં આવી પરંતુ મહદઅંશે આ વિચારસરણી નિષ્ફળ જતાં લેનિને નવી આર્થિક નીતિને 
અપનાવવાની ફરજ પડી અને સોવિયેટ સંઘે અભૂતપૂર્વ વિકાસ કરી વિશ્વની મહાસત્તા પણ બન્યું, જોકે મિખાઈલ 
ગોર્બોચોવના સમયમાં સોવિયેટ રંશિયાનું વિઘટન થતાં સામ્યવાદનો અંત આવ્યો અને રશિયામાં પ્રજાસત્તાક તંત્રની 
સ્થાપના થઈ. 


વિશ્વની બીજી મહત્ત્તની સામ્યવાદી કાંતિ ચીનમાં થઈ. આ કાંતિ પર માઓન-ત્શે-તુંગનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ 
જણાઈ આવે છે. રશિયન કાંતિમાં કામદારોનું પ્રભુત્વ હતું જયારે અહીં ખેડૂતોનું પ્રભુત્વ કાંતિ અને સરકાર પર 
જોઈ શકાય છે. ઉત્પાદનનાં તમામ સાધનો ખેતી, કારખાનાં અને બેન્કો પર રાજ્યનું નિયંત્રણ છે. રાજ્યમાં 
તમામ પ્રવૃત્તિ લગભગ સામૂહિક ધોરણે થાય છે. કાર્લ માકર્સે વિચારેલ શુદ સામ્યવાદ અનુસારની 
શાસનવ્યવસ્થા ચીનમાં સ્થપાયેલી જોવા મળે છે. એક આદર્શ સમાજવાદના સિદવાંત અનુસારની શાસનવ્યવસ્થા 
તરીકે સામ્યવાદ સારો છે પરંતુ ક્યારેક સરમુખત્યારશાહી પણ સામ્ધવાદના ઓઠા હેઠળ સ્થપાતી હોધ છે. 
લોકશાહી 

આધુનિકથી લઈ સમકાલીન વિશ્વમાં શાસનના એક પ્રકાર તરીકે લોકશાહી શાસનવ્યવસ્થા લોકપ્રિય 
સાબિત થયેલ છે. લગભગ તમામ મૂડીવાદી સત્તાઓએ સત્તાની વહેંચશી મુજબની પોતાને અનુકૂળ લોકશાહી 
શાસનપદ્ધતિ અપનાવી છે. આ શાસનમાં રાજ્યના પ્રત્મેક નાગરિકની સક ભૂમિકા અને ભાગીદારી હોય છે. 
આવા તંત્રમાં લોકશાહી વિચારસરણીને વરેલા પક્ષોનું સ્થાન બહુ મહત્નું છે. તેઓ લોકશાહીને વધુ મજબૂત 
બનાવવાનું કાર્ય કરે છે. અહીં લોકો હારા ચૂંટાઈને આવેલા પ્રતિનિધિ અથવા પ્રતિનિધિઓની બનેલી સરકાર 
સત્તા સંભાળે છે. લોકશાહી તંત્રમાં સંસદીય અને પ્રમુખગત લોકશાહી એવા બે પ્રકારો પડે છે. 

136 


ઇલહાર, પર 12 


સંસદીય લોકશાહી 

પ્રજાસત્તાક તંત્રમાં પ્રજા દ્વારા ચૂંટાઈ આવેલા સભ્યોમાંથી રચાતી કારોબારી સંસદને એટલે કે ચૂંટાયેલા 
સભ્યોને જવાબદાર રહી કાર્ય કરે છે. તેઓ સંયુક્તપણે જવાબદાર હોધ છે. આવી લોકશાહીને સંસદીય 
લોકશાહી કહે છે. આ પદ્ધતિમાં મોટેભાગે બે ગૃહો હોય છે. ભારતમાં સંસદીય પદ્ધતિ સ્વીકારવામાં આવી છે. 
અહીં સંસદનું ઉપલું ગૃહ રાજસભા અને નીચલું ગૃહ લોકસભા કહેવાય છે. લોકસભા પ્રજાના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા 
પ્રત્યક્ષ ચૂંટણીથી રચાય છે. જયારે રાજસભા પરોક્ષ ચૂંટણીથી પ્રતિનિધિઓને ચૂંટે છે. 

ઈંગ્લેન્ડની લોકશાહી પણ સંસદીય છે છતાં તે જરા જુદી પડે છે. રક્તવિહીન કાંતિ (1688) દ્વારા 
ઈંગ્લૅન્ડમાંથી રાજાશાત્ઠીને સંપૂર્ણ નાબૂદ કરી દેવામાં આવી નથી પરંતુ રાજાનું પદ વંશપરંપરાગત રાખી તેને. 
નામમાત્રની સત્તા ભારતના રાષ્ટ્રપતે જેવી જ આપી છે. રાજ્યની વાસ્તવિક સત્તા ભારતની જેમ, સંસદ પાસે 
છે. અહીં લોકશાહી સ્થપાયેલ હોવા છતાં પ્રજા રાજા કે રાણી તરફ અત્યંત માન-સન્માન પણ ધરાવે છે. 
પ્રમુખગત લોકશાહી 

આ શાસનલ્યવસ્થામાં રાષ્ટ્રપતિ પ્રજા દ્વારા ચૂંટાય છે. આ પ્રકારની લોકશાહીનું ઉત્તમ ઉદાહરણ સંયુકત 
રાજ્ય અમેરિકા છે. અહીં પ્રમુખ ચાર વર્ષના નિશ્ચિત સમયગાળા માટે પ્રજા દ્વારા ચૂંટાઈને આવે છે. તેઓ 
પોતે પોતાની કારોબારી પસંદ કરે છે. આ કારોબારી સભ્યો સંસદીય પદ્ધતિની જેમ સંસદને નહિ પણ, 
રાષ્ટ્રપતિને જવાબદાર હોય છે. અહીં રાષ્ટ્રપતિ પોતાના નિર્ણય માટે સ્વતંત્ર હોય છે. 

સત્તાની વહેંચણી અનુસાર વિશ્વમાં લોકશાહી શાસનવ્યવસ્થામાં એકતંત્રી અને સમવાયતંત્રી સ્વરૂપની 
વહીવટી વ્યવસ્થા જોવા મળે છે. દરેક લોકશાહી રાષ્ટ્રના બંધારણ અનુસાર સંપૂર્ણ સત્તા જો કેન્દ્ર સરકાર પાસે 
હોય તો તેને એક્તંત્રી શાસન કહે છે. એકતંત્રી શાસનમાં પણ સંસદીય અને પ્રમુખગત પદ્ધતિ જોવા મળે છે. 
જ્યારે જે-તે દેશના બંધારણ અનુસાર કેન્દ્ર અને રાજ્ય વચ્ચે સત્તાની સ્પષ્ટ વહેંચણી કરવામાં આવી હોય તેને. 
સમવાયતંત્રી શાસન કહેવામાં આવે છે, સમવાયતંત્રમાં રાજ્ય પોતાની આંતરિક બાબતમાં સ્વતંત્ર હોય છે. 
વિદેશનીતિ, સંરક્ષણ, ચલશકેન્દ્ર સરકારસ્તક હોય છે. ભારતમાં સમવાયતંત્રી શાસનવ્યવસ્થા છે પરંતુ કટોકટી 
સમવે ભારત એકંત્રી શાસનમાં પરિવર્તન થઈ જાય છે. તે એક વિશેષતા છે. 


પ્રત્યક્ષ પ્રજાસત્તાકની મર્યાદા દૂર કરવા વિશાળ વિસ્તારો ધરાવતાં રાજ્યોએ લોક-પ્રતિનિપિ પ્રજાસત્તાક તંત્ર 
યાને લોકશાહી સ્વીકારી છે. આધુનિક યુગમાં પ્રજામાં આવેલી જાગૃતિથી પ્રત્યેક દેશની પ્રજા શાસન-વયવસ્થામાં 
સક્રિય ભાગીદારીની અપેકા રાખે છે. આથી જ વિશ્વમાં લોકશાહી શાસન-વ્યવસ્થાનો વ્યાપક પ્રમાણમાં સ્વીકાર 
થધો છે. 
સમકાલીન વિશ્વમાં અર્થકારણ, 

સમકાલીન વિશ્વમાં ત્રણ પ્રકારની અર્થવ્યવસ્થા જોવા મળે છે : (1) મૂડીવાદી (2) સામ્યવાદી (3) મિશ્ર. 
લોકશાહી શાસનવ્યવસ્થા ધરાવતા દેશોમાં મુખ્યત્વે મૂડીવાદી અર્ષવ્યવસ્થા જોવા મળે છે. જ્યારે પ્રથમ વિશ્વયુદ 
બાદ કાર્લ માકર્સની વિચારસરણી મુજબ રશિયામાં સામ્યવાદી કાંતિ થઈ અને બીજા થણા દેશોમાં સામ્યવાદ 
સ્થપાતાં સામ્યવાદી અર્થવ્યવસ્થા અહીં જોવા મળે છે, આવી અર્થવ્યવસ્થાને મિશ્ર અર્થવ્યવસ્થા કહે છે. 
યુરોપીય દેશોની અર્થવ્યવસ્થા 

દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધ સમયે યુરોપની અર્થવ્યવસ્થા તૂટી પડી હતી ત્યારે તેના પુનરૃત્યાન માટે પહેલો પ્રયાસ 
અમેરિકન પ્રમુખ ટુમેને કર્યો. જેને ટુમેન સિદ્ધાંતના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. જેનો મૂળ ઉદેશ યુરોપમાં 
સામ્યવાદને પ્રસરતો રોકવાનો હતો. કરતાય વિશ્વયુદ્ધ બાદ માર્શલ યોજના દ્વારા અમેરિકાની મદદ થકી યુરોપીય 


રાષ્ટ્રો પર અમેરિકાનું પ્રભુત્વ સ્થપાયું અને અમેરિકા એક મહાસત્તા બન્યું. 
137 


શમક્યીન વિજમાં રાજનીતિ, અર્વક અને સમજ, 


યુરોપીય અર્થવ્યવસ્થાને નવી દિશા આપવાનું કાર્ય ફ્રાન્સના વિદેશમંત્રી રૉબર્ટ શુમેને કર્યું, યુરોપનાં છ 
રાષ્ટ્રોએ “યુરોપીય લોખંડ અને કોલસા સમુદાય'ની રચના કરી. (1951) આ દેશોએ રોમ ખાતે સંપિ કરી. 
યુરોપીય આર્થિક સમુદાય (180 - 8પ%૦૪૯મ 1૮900૫1૯ €બળાળાપરા))ની સચના કરી, તે અનુસાર મૂડી, 
માંત્રિક સાધનો અને માનવબળની હેરફેર શક્ય બની. આ સંગઠનમાં મીરે ધીરે બીજા દેશો પણ જોડાતાં 
“ઘુરોપીય મુક્ત વેપારકષેત્ર' (1:00૪લાળ પલટ 1હઞરલટ તટા)નું ગઠન થઘું. 1961માં બ્રિટન તેનું સભ્ય થવા 
રાજી હોવા છતાં ફ્રાન્સના વિરોધને લીધે (1973માં) તે આ સંઘનું સભ્ય બની શકયું. 

યુરોપીય આર્થિક સમુદાયે આથી પણ આગળ વી યુરોપનું એક સમાન ચલણ રાખવા વિચારલા શરૂ કરી. 
પરંતુ બ્રિટન, નોર્વે અને ડેનમાર્ક જેવા દેશો આની વિર્દ્માં હતા. એક શક્તિશાળી કેન્દ્રીય બૅન્ક અને સમાન 
થલણનો માર્ગ 'માસ્ટ્રિક સંધિ'ને કારણે સરળ બન્યો (1991). યુરોપના દેશોને આ સંધિને અનુમોદન, 
આપવામાં સાત વર્ષ લાગી ગયાં. આખરે “ઘુરો'ના રૂપમાં યુરોપનું નવું સહિયારું ચલણ અસ્તિત્વમાં આવ્યું. 
(2000) છતાં બ્રિટને પોતાના ચલણ પાઉન્ડને પણ જાળવી રાખ્યું છે. 
ઔદ્યોગિકીકરણની પ્રક્રિયા 

ઇંગ્લેન્ડમાં થયેલ ઔદ્યોગિક ક્રાંતિને કારશે માનવીને ઉદ્યોગનું મહત્ત્ત સમજાયું અને ખેતીના બદલે. 
ઉદ્યોગને વધુ મહત્ત્વ મળતું થયું. ઉદ્યોગીકરણના પ્રથમ તબક્ઠામાં પાયાના ઉદ્યોગો સ્થપાયા તથા સંશોધનો થયાં. 
જેમ કે, વરાળ એન્જિન, સુતરાઉ કાપડ, લોખંડ-પોલાદ, રેલવે, સ્ટીમર અને વિમાન ઉડ્યન વગેરે, જ્યારે પ્રથમ 
વિશ્વયુદ્ધ બાદ અશ્રશક્તિ અને ઇલેક્ટ્રોનિક-વીજાણુઓનું આગમન થયું. અણુશક્તિનો પ્રથમ વિનાશક અનુભવ 
કિતીય વિશ્વધુદ્ધ દરમિયાન વિશ્વને થયો. 

ઉદ્યોગીકરણ માટે પાયાની જરૂરિયાત ખનીજતેલ અને કોલસો છે. ખનીજતેલથી ભરપૂર આરબ રાષ્ટ્રોએ 
સંગઠિત બની આ તકનો લાભ મેળવ્યો છે. તેમનું સંગઠન 0010ના નામથી ઓળખાય છે. વિશ્વમાં જુદા-જુદા 
માલના જંગી ઉત્પાદન થકી વિશ્વ બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગું; જેમાં અમેરિકા, જાપાન, સોવિવેટ સંઘ, વુરોષ 
જેવા દેશો અને ખંડોએ ખૂબ પ્રગતિ સાધી તેથી તેઓ વિકસિત અને ઔદ્યોગિક રાષ્ટ્રો કતેવાયાં. જ્યારે બીજા 
વિશ્વધુદ્ધ પછી જે દેશો સ્વતંત્ર થયા તેમાંના મોટાભાગના દેશોમાં ઉદ્યોગીકરણની પ્રકિયા ધીમી રહી જેથી તેઓ, 
અલ્યવિકસિત યાને ત્રીજા વિશ્વના દેશો તરીકે ઓળખાયા. જોકે 1960થી 1970ના દાયકા દરમિયાન ઉત્તર 
કોરિયા, તાઈવાન, મલેશિયા, સિંગાપુર, ઇન્ડોનેશિયા જેવા નાના દેશોએ પણ ઝડપી વિકાસ કર્યો છે. 

ઉવ્યોગીકરણની શરૂઆત ભલે ઇંગ્લેન્ડમાં થઈ હોય પરંતુ બીજા વિશ્રયુદ્ધ બાદ અમેરિકામાં ખરા અર્થમાં 
ઉદ્યોગીકરણ થયું. અમેરિકાના ંત્ર-ઉલોગનો મોટો વિસ્તાર એટલેન્ટિકના કાંઠાવિસ્તારના પટ્ટામાં આવેલ છે 
અને દેશની વસ્તીનો અડધો ભાગ અહીંના નવ ઔદ્યોગિક શહેરમાં વસતો થયો છે. 
ઉદ્યોગીકરણની અસરો 

વિશ્વમાં ઉ્યોગીકરણથી સમાજ, અર્થકારણ અને શાસનતંત્ર પર વ્યાપક અસરો પડી છે. ઉત્પાદનવુદ્ધેની 
બજાર-શ્યવસ્થાનો વિકાસ થયો. માનવીની ખરીદશક્તિ અને વપરાશમાં વધારો થતાં ભૌતિક સુખ-સૂવિધામાં પણ 
નોંધપાત્ર વધારો થયો. વસ્તુ-વિનિમયના સ્થાને નાણાંનું ચલણ માધ્યમ તરીકે વધુ સ્વીકારવામાં આવ્યું. 
બૅન્કવ્યવસ્યા ઊભી થઈ, ઉત્પાદનકષેત્રે ખાનગી અને જાહેર સાહસોની સ્થાપના થઈ. વિશ્વમાં ટેકનોલોજીનો 
પ્રસાર ખાનગી સાહસો થકી ઝડપથી પ્રસરવા લાગ્યો, વાહનવ્યવહારકષેત્રે અભૂતપૂર્વ કાંતિ થતાં દુનિયાના દેશો 
વચ્ચે વ્યાપાર વધુ ઝડપી બન્યો. ખનીજતેલ તથા કોલસાનો ઉપયોગ સંચાલનશક્તિના સાધન તરીકે વધવા 
લાગ્યો. માનવી પાસે મૂડીનું પ્રમાણ વધતાં ભૌતિક સુવિધાઓ વધુ ને વધુ સ્વીકારતો થવો. કૃષિકેત્રે રાસાયણિક 
ખાતરના ઉપયોગ થકી ઉત્પાદન વધારવાના પ્રધાસો થયા. તબીબીક્ષેત્રે આધુનિક સંશોધનો થકી વ્યક્તિગત અને 
જાહેર સ્વાસ્થય અને સરેરાશ આયુષ્યમાં વધારો થયો. 

138 


ઇલહાર, પરશ 12 


ઉદ્યોગીકરણ સિક્કાની બે બાજુ જેવું છે. ઉ્યોગીકરણ થકી માનવીનું જીવનધોરણ ઊંચું આવ્યું અને દેશોનો 
વિકાસ થયો તે આની સારી બાજુ ગી શકાય. પરંતુ સાથે સાથે બીજી બાજુ તેની આડઅસરો પણ જોવા મળી 
રહી છે. શસ ઉત્પાદન થકી વિશ્વમાં ત્રીજા યુદ્ધનો માહોલ ઠંડા યુદ્ધ દરમિયાન ઊભો થયો. અલુશસ્ોના 
ઉપયોગ અને તેની ભધાનકતાનો અનુભવ વિશ્વે હિતીય વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન જ કર્યો હતો. મૂડીવાદ હેઠળ 
આર્થિક અસમાનતા વધતાં વિશ્વમાં કાર્લમા્ફ્સ સિદ્ધાંતો કામદારોમાં વધુ લોકપ્રિવ બન્યા. જેથી સામ્યવાદી 
વિચારસરણી વિશ્વના દેશોમાં મજબૂત બની છે. બ્રિટન જેવા દેશોમાં તો “મજૂરપકષ' પણ સ્થપાયો છે અને સત્તા 
પણ પ્રાપ્ત કરી છે. 
બિનઔદ્યોગિક દેશો પર અસર 

ઉોગીકરણથી વિશ્વમાં ઔઘોગિક અને મિનઔલોગિક એવા બે પ્રકારના દેશોનું સર્જન થયું. 
ઔદ્યોગિકીકરણ થકી યુરોપની સત્તાઓ આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ થતાં એશિયા અને આફ્રિકાના દેશોમાં પોતાનાં 
સંસ્થાનો સ્થાપ્યાં અને તેમનું શોષણ કર્યું. દિતીય વિશ્વયુદ્ધ બાદ બદલાયેલ પરિસ્થિતિ અને પ્રજામાં જાગૃતિ 
આવતાં આ ક્ષેત્રના દેશોએ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી છે પરંતુ મોટાભાગના દેશો ત્રીજા વિશ્વના દેશો રહ્યા છે. 
એટલે આ બિનઔલોગિક દેશોમાં ગરીબી અને બેકારી જેવી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ છે. 
વિકાસની સમસ્યાઓ 

ઔદ્યોગિકીકરશ અને ઉત્પાદનમાં ઝડપી વૃદ્ધિ સાથે વિશ્વમાં કેટલીક ગંભીર સમસ્યાઓ પણ ઊભી થઈ છે. 
ગૃહઉલોગો પડી ભાંગ્યા છે. શહેરીકરણ સાથેની સમસ્યાઓ દિવસેને દિવસે વિકટ બનતી જાય છે. ગરીબી અને 
બેકારીમાં વધારો થતો રહ્યો છે. વિશ્વના દેશોમાં ઉત્તર કરતાં દક્ષિણ વિસ્તારમાં વસ્તીમાં ઝડપી વધારો થવો છે. 
પરિણામે લઘુતમ જરૂરિયાતો અને રોજગારી મેળવવામાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ છે. સંચાલનશક્તિનાં કુદરતી 
સંસાધનો એવા ખનીજતેલ અને કોલસાના ભંડારો ઘટી રહ્યા છે, ઝેરી ગૅસ રાસાયશિક ખાતરો અને 
રસાયણોના ઉપયોગથી પર્યાવરણ પર અસર થઈ છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગની સમસ્યા ઊભી થઈ છે. પ્રદ્પણની 
સમસ્થા ઘેરી બની છે અને વરસાદ અનિવમિત બન્યો છે, 
આતંકવાદ 

આત્મઘાતી આતંકવાદીઓ દ્વારા અપહરણ કરાયેલ વિમાનોને અમેરિકાના વર્લ ટ્રેડ સેન્ટરના બંને ટાવરોને 
જોરદાર ટક્કર (11મી સપ્ટેમ્બર 2001) મારતાં પત્તાના મહેલની જેમ આ ટાવરો તૂટી પડ્યા. આ વિનાશક 
કૃત્યથી વિશ્વ હચમચી ગયું, આ દુર્ષટનામાં વિમાનમાં સવાર તેમજ ઈમારતમાં રહેલા સેંકડો લોકો મૃત્યુને 
ભેટ્યા હતા, આ ઘટનાએ સાબિત કરી દીધું કે હવે પછીનાં યુદ્ધો યુદ્ધભૂમિની જગ્યાએ સશસ્ત્ર આતંકવાદીઓ 
દ્વારા આ રીતે પણ લડાઈ શકે છે. 

મ્યુનિચ ઓલમ્પિકમાં ઇઝરાયલી રમતવીરોની પેલેસ્ટાઇની આતંકવાદીઓએ થાતકી હત્યા કરીને 
આતંકવાદનો પરિચય દુનિયાને આપ્યો (1972). પરંતુ આતંકવાદની સર્વપ્રથમ સરળ સમજૂતી બ્રસેલ્સમાં 
ન્યાયવિષયક સંમેલનમાં અપાઈ હતી. આ મુજબ જીવન, ભૌતિક અખંડતા અથવા માનવસમુદાયને જોખમમાં 
મૂકે તેવાં અને મોટા પાયા પર સંપત્તિને નુકસાન કરે તેવાં કાર્યો કરીને ભયનું વાતાવરણ ઊભું કરવાનો છે. 
પરંતુ વર્તમાન સમયમાં દરેક દેશ મુજબ આતંકવાદની પરિભાષા અલગ-અલગ જણાય છે. તેથી તેની એક 
ભાષ્યા આપવી મુશ્કેલ છે. આતંકવાદ એક વૈશ્વિક સમસ્યા છે. 
આતંકવાદનું સ્વરૂપ 

આતંકવાદની શરૂઆત કોઈ ધાર્મિક, રાજકીય કે સામાજિક જૂથ દ્વારા કોઈ ચોક્કસ હેતુ સિદ્ધ કરવા 
ધાકધમકી, ખૂન, માનવહત્યા અને માનવસંપત્તિને નુકસાન કરે તેવી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા સરકાર પર દબાણ લાવવા 

139. 


શમકયીન વિજમાં રાજનીતિ, અર્વક અને સષજ, 


પ્રયાસ કરે છે, આને સામાન્ય રીતે આતંકવાદ એવું નામ આપવામાં આવે છે. આતંકવાદીઓ મોટેભાગે 
સરકાર સામે સૌધા સંપર્કમાં આવતા નથી. પરંતુ તેઓ કહેવાતા દુશ્મનના હૃદય પર ધા કરે તેવા હુમલાનાં 
આયોજનો કરે છે. તેથી એક વર્ગ તેને આતંકવાદી માને છે. પરંતુ બીજો વર્ગ તેને સ્વતંત્રતાસેનાની માને છે 
પરંતુ આતંકવાદીઓ અને સ્વાતંત્યસેનાની વચ્ચે મૂબભૂત તફાવત એ છે કે સ્વતંત્રતાસેનાની નિર્દોષ લોકોની 
ક્યારેય પણ હત્યા કરતો નથી, પરંતુ એક આતંકવાદી આવાં પગલાં ભરતાં અચકાતો નથી. વિશ્વમાં ઉતતર 
આયરલેન્ડ, અજિરિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ચીલી જેવા દેશોમાં રાજકીય હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે આતંકવાદ 
શરૂ થયો. 

આતંકવાદ ઉત્પન્ન કરનારાં પરિબળો 


હવિતીય વિશ્વયુદ્ધ પછી વિશ્વમાં નાનાં નાનાં રાષ્ટ્રો સ્વતંત્ર થયાં. આ રાષ્ટ્રોના પણ ધાર્મિક સમૂહો અને 
કેટલીક જાતિએ પોતાની અલગ ઓળખ માટે આતંકવાદનો આશરો લીધો, દા,ત., શ્રીલંકા (એલ.ટી.ટી.ઈ.) 
ચૈચન્યા (રશિયા), કેટલાક દેશો પોતાની રાજકીય તેમજ આર્થિક સ્થિતિ સુધારવા આયોજનબદ્ધ રીતે આતંકવાદી 
પ્રવૃત્તિને પ્રોત્સાહન અને સહાયતા કરે છે. કયારેક મહાસત્તાઓ પણ આવાં સંગઠનોને સહાય કરતી જોવા મળે 
છે. ઇન્ટરનેટ, કૅક્સ, સેટેલાઇટ ફોન જેવાં સંદેશાવ્યવહારનાં આધુનિક સાધનો થકી આતંકવાદને બહોળી પ્રસિદ્ધિ 
મળતી જાય છે, ધાર્મિક ઉન્માદ પણ ક્યારેક આતંકવાદને પોષે છે. ક્યારેક તેની આડમાં રાજકીય પ્રવૃત્તિઓ 
ધતી જોવા મળે છે. 


આતંકવાદી સંગઠનો 


એક અનુમાન મુજબ વિશ્વમાં 500 થી વધુ આતંકવાદી સંગઠનો કાર્યરત છે જેમાં દિનપ્રતિદિન વધારો 
થતો જાય છે. જેમાં મહત્વનાં છે ઓસામા બિન લાદેનનું અલ-કાયદા (અકધાનિસ્તાન), પ્રભાકરનનું લિદ્ે 
(શ્રીલંકા), ઇજિપ્તમાં અલ-જિદાહ, ભારતમાં હરક્ત ઉલ અનસાર, પાકિસ્તાન અને ભારતમાં હિઝબુલ 
મુઝાહિદિન, ઉત્તર આયર્લેન્ડમાં આયરિશ નેશનલ લિબરેશન આર્મ, દક્ષિણ લેબેનોનમાં હિઝબુલ્લાહ હમાસ, 
જોર્ડનમાં નેશનલ લિબરેશન આર્મ, પેલેસ્ટાઇનમાં ન્યૂ પીપલ્સ આર્મ, ભારતમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં નકસલવાદી, 
નેપાળમાં માઓવાદી જેવાં સંગઠનો મહત્ત્વનાં છે. 


આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ 

અમેરિકાના વર્લ ટ્રેડ સેન્ટર પર હુમલો તે આતંકવાદની અત્યાર સુધીની સૌથી વિનાશક ઘટના હતી, તે 
ઉપરાંત ચેચન્યાના આત્મધાતી હુમલાખારોએ રશિયાના થિયેટર પર નિર્દોષ લોકોને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા. 
ગુજરાતમાં અક્ષરધામ પર હુમલો કરી કેટલાય દર્શનાર્થીઓને ખતમ કર્યા (2002). તદુપરાંત જમ્મુ કાશ્મીર 
વિધાનસભા, જમ્મુનું રઘુનાથ મંદિર, ભારતીય સંસદ તથા છેલ્લે મુંબઈ હુમલાને મુખ્ય ગણી શકાય. 
પાકિસ્તાનમાં શાળા પર આતંકવાદીઓએ હુમલો કરી અનેક નિર્દોષ ભૂલકાંઓની હત્યા કરી ત્યારે વિશ્વ 
હચમચી ગયું હતું. 


આમ દિનપ્રતિદિન આતંકવાદ વધુ ને વધુ વિસ્તરતાં વિશ્વ પર આતંકવાદનો ભય ઊભો થયો છે. જો 
સ્થાનિક પ્રજાજનોનો સાથ આ આતંકવાદીઓને ન મળે તો મહત્તતનું કાર્ય થઈ શકે. બીજા કેટલાક દેશો 
આતંકવાદને પોષવાનું બંધ કરે અને આતંકવાદ બાબતે વિશ્વની સત્તાઓ બેધારી નીતિ ન અપનાવે અને દરેક 
રાષ્ટ્ર પોતાની વિચારસરશીમાં પરિવર્તન લાવી દેશમાં એક સમતાવાદી અને ન્યાયોચિત સમાજને જન્મ આપે 
તો ચોક્કસ આતંકવાદને નાથી શકાય તેમ છે. 


140 
ઇલહાર, પર 12 


1. 


સ્વાધ્યાય 
નીચેના પ્રશ્નોના વિસ્તૃત જવાબો આપો : 

(1) સરમુખત્યારશાહી વિશે નોંધ લખો. 

(2) સંસદીય લોકશાહી વિશે માહિતી આપો. 

(3) ઉદ્યોગીકરણની અસરો ચર્ચો. 

(8) આતંકવાદ ઉત્પન્ન કરનાર પરિબળો અને તેમની પ્રવૃત્તિઓ પર નોંધ લખો, 
(5) સામ્યવાદ વિશે માહિતી આપો. 

આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં ઉત્તરો આપો : 

(1) સમકાલીન વિશ્વમાં શાસનવ્યવસ્થાનાં મુખ્ય સ્વરૂપો ટૂંકમાં લખો. 

(2) વિશ્વમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા પર ટૂંકમાં લખો. 

(3) સમકાલીન વિશ્વનાં મુખ્ય અર્થકારણોનાં નામ આપો. 

(4) અમેરિકાની પ્રમુખગત લોકશાહી વિશે. 
(5) સમવાયતંત્ર વિશે ટૂંકમાં માહિતી આપો. 

આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર આપો : 
(1) પ્રમુખગત લોકશાહી કયા દેશમાં આવેલી છે ? 


-ત્રણ વાક્યો લખો. 


(અ) અમેરિકા (બ) ઈંગ્લેન્ડ (ક) ભારત (5) કોઈ નહિ 
(2) યુરોષ ખંડનું સહિયારું ચલણ કયું છે ? 

(અ) પાઉન્ડ (બ) ડોલર (ક) યુરો (5) રૂપિયો 
(3) ઉવોગીકરણની શરૂઆત કયા દેશમાં થઈ ? 

(અ) અમેરિકા (બ) ફ્રાન્સ (ક) ઇંગ્લેન્ડ (6) આફ્રિકા 


(8) આતંકવાદની સર્વપ્રથમ સરળ સમજૂતી કયા સંમેલનમાં અપાઈ હતી ? 


(અ) પેરિસ શાંતિ સંમેલન (બ) બ્રસેલ્સ સંમેલન (ક) વર્સેલ્સ (5) કોઈ નહિ 
(5) રક્તવિહીન ક્રાંતિ કયા દેશમાં થઈ ? 
(અ) ફ્રાન્સ (બ) ઇટાલી (ક) અમેરિકા (5) ઈંગ્લેન્ડ 
૦ 
141 


શમક્યીન વિજમાં રાજનીતિ, અર્વશ અને સષજ, 


વિજ્ઞાન અને ટેકનોલૉજીને લીધે સમાજ અને 


સંસ્કૃતિમો આવેલાં પરિવર્તનો 


20મી સદી વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની દષ્ટિએ અભૂતપૂર્વ કહી શકાય, વીજળી, સંચાર, ઉપગ્રહ, 
એન્ટીબાયોટિક, વાહન- વ્યવહારશેત્રે અનેકવિધ શોધોએ માનવજીવનને પ્રભાવિત કર્યું છે. તેને કોઈ એક રાષ્ટ્ર કે 
એક સમાજને નહીં સમગ્ર માનવજાતને સુવિધાપૂર્ણ બનાવ્યું છે. આપણા રોજ-બરોજના જીવનમાં ટેક્નોલોજી વજ્ાઈ 
ગઈ છે. વિશ્વમાં વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાનના સ્તરમાં સતત વૃદ્ધે થઈ રહી છે. વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજીમાં મોટા પામે 
પાંરંવર્તનો 20માં સદાએ જાયા છે. ખાસ કરીન [શેક્ષણ અને આંર્થક [વેકાસને પાંરંણામં આ પાંરંવર્તનો જાંવા 
મધ્યાં છે. મધ્યયુગમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો લાભ માત્ર ઉચ્ચ વર્ગ પૂરતો મર્યાદિત હતો. પરંતુ 20મી સદીમાં 
આવેલાં પરિવર્તનોએ દુનિવાભરના લોકો સુધી વિશાન અને ટેક્નોલોજીના લાભો પહોંચાડ્યા છે. 
શક્તિના નવા સ્રોતો 

વિજ્ઞાન અને ટેક્તોલોજીનાં ક્ષેત્રોમાં થતો વિકાસ મુખ્યત્વે શક્તિ કે ઊર્જાના સોતો ઉપર નિર્ભર રહે છે. 
પ્રરંભમાં લાકડાં, પવન અને જળ ઊર્જાના મુષ્ય સોત હતા, પછી કોલસાએ તેનું સ્થાન લીધું અને તેનો ઈંધણ 
તરીકે ખાસ્સો પ્રયોગ થયો. તેની મદદથી યંત્રો ચલાવવામાં આવતાં, 20 મીં સદીના પ્રારંબે પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી 
ગૅસની શોથી ટેક્તોલૉજીમાં વ્યાપક પરિવર્તન આવ્યું ; એટલું જ નહીં વીજળી અને ચુંબકીય તત્વોની શોધથી તેમાં 
વધારો થવો. ખાસ કરીને પરમાણુ ઊર્જાએ 20મી સદીમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ સ્થાન હાંસલ કું છે. 

વૈજ્ઞાનિક જાનના વિકાસે ટેક્નોલૉજામાં કાંતિકારી પરિવર્તન કર્યાં. જેમ્સ વોટ અને ગેલિલિયો જેવા મહાન 
વૈજ્ઞાનિકોની ચહ પર 20 મી સદીમાં અનેક વૈશાનિકોએ કાર્ય કર્યું, વૈશાનિકોએ અનેક નનીન સિદ્ધાંતો સ્થાપિત 
કર્યા જેમાં અશુભટ્ડીઓ, પ્રકાશસંચારણ, ઇલેક્ટ્રિક જનરેટર, એન્જિનિયરિંગના સિદ્ધાંતોનો સમાવેશ થાવ છે. 
ઇલેક્ટ્રૉનની શોધ પરમાણુ સંરચનાની સમજશ્, પરમાણુ ઊર્જાનાં રહસ્યો શોધાયાં, 20મી સદીના પ્રારંભથી અનેક 
મહાન શોધોએ વૈશાનિક કાંતિ કરી. જેમાં પ્લાસ્ટિકની શોધ (1906), રેડિયોસંચાર (1912), નહેરોની મહાન 
યોજનાઓ (1914), રેડિયો પ્રસારણ નેટવર્ક (1922), વિશ્વની સૌથી ઊંચી બિર્લાંગનું નિર્માણ (ન્યૂયોર્ક 1930), 
રોકેટ (1976), ટેલિવિઝન (1936), જળવિલુત (1936), ગેસ એન્જિન (1937), પેનિસિલીન (1942), પરમાલુ 
વિખંડન (1942), પરમાણુ બોમ્બ (1945), કમ્યૂટર (1946), સુપર- સોનિક વિમાન (1947), ટ્રાઝીક્શન 
(1948), પરમાણુ વિદ્યુત (1952), અંતરિક્ષમાં માનવ (1957), ઉપગ્રહ સંચારવ્યવસ્થા (1970), જૈવિક ટેક્નોલોજી 
(1975), પર્સનલ કમ્પ્યૂટર (1980)નો સમાવેશ થાય છે. 

ઊર્જાના નવા સોતો જોઈએ તો સૂર્યઊર્જા, વાયુરર્જા, જળઊર્જા, ભૂતાપીય ઊર્જા, હાઈડ્રોજન ઊર્જા અને 
પરમાણૂર્જાનો સમાવેશ થાય છે. 
સૂર્ય ઊર્જા 

સૂર્ય, ઊર્જાનો સૌથી મહાન સોત છે. 20 મીં સદીના પ્રારંભે એક શોધ પ્રમાણે સૂર્યપ્રકાશ સેલેનિયમ ઉપર વ્યવસ્થિત 
રીતે પડે તો તેમાંથી વીજળી ઉત્પન્ન થાય છે. ઈ.સ. 1954માં આવો પહેલો સૂર્ય સેલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે 
તેમાં બહુ ઓછી સફબતા મળી હતી. પછીથી સૂર્ય સેલ તૈયાર કરવામાં સિલિકોનનો ઉપઘોગ થવા લાગ્યો. મોટાભાગના 
કૃત્રિમ ઉપગ્રહોમાં સૂર્ય સેલ ઊર્જાના માધ્યમ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. ભારત સૂર્યઊર્જાના પ્રયોગમાં વિશ્વમાં 
પ્રથમસ્થાને છે. 


142 
(તામ, પેસ 12 


વાયુઊર્જા 

સદીઓથી વાઘુરઊર્જાનો મહત્ત્વપૂર્ણ સોત રહ્યો છે. 20મી સદીમાં પવનચક્કીની ટેકનોલોજીએ મોટા પ્રમાણમાં 
વાયુરઊ્જાનું કામ કર્યું. ભારતમાં 20 હજાર મેગાવૉટ જેટલી વાયુરર્જા સંભવિત છે. 20મી સદીના અંત સુધીમાં 125 
મેગાવોટ જેટલી વાયુરઊર્જા ભારતમાં સ્થાપિત થઈ છે. 
જળઉઊર્જા 

જળ પણ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઊર્જાસોત છે જેને ખાસ કરીને જળવિઘુત દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. સમુદ્ર કે 
મહાસાગરોના પાણીની લહેરો, તૂકાનોનો ઉપયોગ કરીને પણ ઊર્જા ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. ભરતી-ઓટની. 
વૈજ્ઞાનિક પહત દ્વારા ઊ્જાં ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. બ્રિટન અને ફ્રાન્સ જેવાં રાષ્ટ્રોમાં ભરતી આધારિત 
ચક્કીઓની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. નદીઓનાં પાથીને રોક્યા બાદ તેને ઝડપથી વહાવી ઊર્જા પ્રાપ્ત કરવા 
ટર્બાઇનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તેના દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં ઊર્જા પ્રાપ્ત થાય છે. 
ભૂતાપીય ઊર્જા 

પૃથ્વીના પૈટાળમાં રહેલી ઊર્જાનો ઉપયોગ માનવજાત માટે કરવાની રીત એટલે ભૂતાપીય ઊર્જા. પૃથ્વીની 
પોપડીના 12 કિ.મી. નીચે તાપમાન 1000 થી 4000 ડિગ્રી સેહ્સિયસ જેટલું હોય છે. ગીઝર કે પાઇપ દ્વારા આ 
ઊર્જાને બહાર કાઢીને વીજળી પેદા કરવામાં આવે છે. ભારતમાં ખૂબ ઓછી માત્રામાં આ કાર્ય થઈ રહ્યું છે. પરંતુ 
અમેરિકા અને ન્યૂઝીલૅન્ડમાં ભૂતાપીય ઊર્જા મોટા પ્રમાણમાં વ્યાવસાથિક ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. 
હાઇડ્રોજન અને પરમાણુ ઊર્જા 

હાઇડ્રોજન, આલ્કોહોલ અને પરમાણુ ઊર્જા આધુનિક સમયમાં સૌથી મહત્તપૂર્ણ ઊર્જાસોતો ગણાય છે. 
પાણીના વિદ્દત અપથટન કારા હાઇડ્રોજન ઊર્જા પેદા યાય છે. તેનો પ્રયોગ અંતરિક્ષ રોકેટો માટે કરવામાં આવે છે. 
જૂલવર્ન જેવા મહાન સાહિત્યકારે પોતાના પુસ્તક ધ મિસ્ટિરિયસ આઈલેન્ડમાં ભવિષ્યમાં હાઇડ્રોજન ઊર્જાનો મુખ્ય 
સોત બનશે તેવી ભવિષ્યવાણી કરી હતી. આ જ પ્રમાશ્ે આલ્કોહોલ પણ ઓક્સિજન સાથે જોડાઈને પ્રકિયા કરતાં 
ઊર્જા ઉત્પન્ન થાય છે. થણાં રાષ્ટ્રોમાં મોટરકારમાં પેટ્રોલની સાથે આલોહૉલ મિશ્રિત કરવામાં આવે છે. જોકે 
હાઇડ્રોજન અને આક્કોહોલ બંને પર વૈજ્ઞાનિક સંશોધન ચાલી રહ્યું છે. 
પરમાણુઊર્જા 

અલુના વિખંડન અને સંલયન સાથે સંકળાયેલ ઊર્જા પરમાણુઊર્જા તરીકે ઓળખાય છે. પરમાલુ વિખંડનની 
પ્રક્રિયા માટે રિએક્ટર તૈયાર કરવામાં આવે છે. વિશ્વનાં મોટાભાગનાં રાષ્ટ્રો પરમાણૂઊર્જા તરક વળ્યાં છે, ભારત 
પણ ધીમે ધીમે એ તરફ આગળ વધી રહયું છે. 
ઔધોગિક ઉત્પાદન 

ઔદ્યોગિક કાંતિ બાદ 20 મી સદી ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન ક્ષેત્રે સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ ગણાય છે. 20મી સદા 
ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનો સાથે સંકળાયેલી છે. એક તરફ વસ્તી વધતી રહી છે. 20મી સદીના અંત ભાગમાં વિશ્વની 
જનસંખ્યા છ અબજને પાર કરી ગઈ છે, તેના માટે પૂરતું અનાજ અને તેના જીવનના અન્ય પાસાઓ માટે 
વિભિન્ન ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન એ મહત્ત્વપૂર્ણ બન્યું છે. અમેરિકા, જર્મની, નેધરલેન્ડ અને ઇંઝરાઇલે કૃષિ-. 
ઉત્પાદનકષેત્રે નવીનતમ ટેકનોલોજીનો પ્રયોગ કર્યા છે, પ્રથમ વિશ્રયુદ્ બાદ ખાસ કરીને જંગી ઉદ્યોગોની શરૂઆત, 
થઈ. પ્લાસ્ટિક, કમ્પ્યૂટર, ઉપગ્રહો જેવાં આધુનિક ટેકનોલોજીના સાધનોના ઉત્પાદને મોખરાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યુ છે. 
સ્પેશિયલ ઈકોનોમી ઝોન જેવા શબ્દો પ્રચલિત બન્યા છે. કાપડ, રંગ અને રસાયણ, પોલાદ, વાહનવ્યવહાર, 
હવાઈજહાજ, સ્ટીમર અતે સંદેશાવ્યવહારના ઉદ્યોગોએ 20મી સદીમાં હરણફાળ ભરી છે અને તેની સાથે સાથે. 

143 


શિકન અને ટેલતોલોજન લીધે શયાજ અને રઆ આવેલાં પરનો 


સેવાક્ષેત્રે પણ ખૂબ વિકસ્યું છે. શહેરીકરણના વ્યાપે આંતર માળખાકીય સુવિધાઓ માટે ઔદ્યોગિક ઉત્પાદનને 
અનિવાર્ય બનાવ્યું છે. 
વાહન અને સંદેશાવ્યવહારનાં સાધનો 

વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજીના વિકાસની સાથે સાથે પરિવહન અને સંદેશાવ્યવહારનાં સાધનોમાં પશ કાંતિ 
આવી છે. ખાસ કરીને ઊર્જાના નવીન સોતોના કારણે નવા જ પ્રકારનાં પરિવહનનાં સાધનો અસ્તિત્વમાં 
આવ્યાં છે. જમીનમાર્ગ, જળમાર્ગ અને હવાઈમાર્ગમાં પરિવહન વેચાય છે. સડકોનું નિર્માણ આધુનિક રીતે 
થવાને કારણે આ ક્ષેત્રે પરિવહન વિકસ્યું છે. મોટરકાર, બસ, ટ્રક અને છેલ્લે રેલપરિવહનના યુગની, 
પરિપર્તનશીલ શ્રેણીઓ આવી. જાળપરિપહન આર્થિક વિકાસનો જાણે કે માપદંડ બન્યો. ભારતમાં લાંબો 
દરિયાકિનારો હોવાને કારણે જળપરિવહનનો વિકાસ થયો. 

20મી સદીમાં સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ બાબત હવાઈપરિવહનક્ષેત્રે જોવા મળે છે. તેનો વિકાસ તીવ્ર ગતિએ યો. 
એક રીતે હવાઈપરિવહન વિશ્વના સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક જીવનમાં મૂળગામી પરિવહન લાવનાર થટક બન્યું 
છે. આપણે વિશ્વગ્રામની સંકલ્યનાનો વિચાર તેને કારણે કરી શકીએ છીએ. ઓછા સમયમાં ખૂબ લાંબી યાત્રા 
ઘઈ શકતી હોવાને કારણે વિશ્વ ઘણું નજદીક આવ્યું છે. બીજા વિશ્યુદ્ધ પછી તેનો ખાસ વિકાસ થયો છે. 
આજે તો તે પ્રવાસીઓને લઈ જાય છે એટલું નહીં પરંતુ કુરિયર સર્વિસ પણ તેના પર આધારિત થઈ ગઈ છે. 
કારગો સર્વિસ તેનું મહત્તપૂર્ણ એકમ છે. 

પરિવહન માધ્યમોમાં એક અત્યંત નવીન માધ્યમ જે 20મી સદીના અંતિમ દશકાઓમાં જોવા મળ્યું છે તે 
પાઇપ લાઇન પરિવહન પાણી, તેલ, ગૅસોલીન, ગૅસ જેવાં ઉત્પાદનોને પાઈપલાઇન પરિવહન દ્વારા એક 
જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવામાં આવે છે. વિશ્વની શહેરી વસ્તી જાહે કે પાઇપલાઇન પરિવહન 
આધારિત થઈ ગઈ છે. પેટ્રોલિષમ અને કુદરતી ગૅસના ઉત્પાદન ઉદ્યોગો તેને કારણે વિકસ્યા છે. 

સંચારનાં નવાં નવાં સાધનો આવવાથી પરિવહનના ક્ષેત્રમાં ખાસ્સો વિકાસ થયો છે. 15 મી સદી મુદ્રણ 
ટેક્નોલોજીને આધારિત હતી, માઈકલ કૅરાડે દ્વારા વિલુત ચુંબકીય પ્રેરકની શોધ થવાથી સંચારકષેત્રે કાંતિ થઈ. 
ગ્રેહામ બેલ આ ક્ષેત્રે મહત્ત્વપૂર્ણ નામ છે. જેમણે ટેલિફોનનો પ્રયોગ કર્યો. ઈ.સ. 1876માં તેમના દ્વારા થયેલી 
ટૈલિફોનની શોધમાં વિશ્વમાં સંચાર- ક્રાંતિની આઘસ્થાપક હતી. તો મોર્શે ટેલિગ્રામતો વિકાસ કરીને 
સંદેશાવ્યવહારમાં કાંતિ કરેલી. 20 મી સદીના પહેલા વર્ષે માર્કોની નામના વૈજ્ઞાનિકે તાર વગર સંદેશા 
મોકલવામાં સફળતા મેળવી અને તાર વગરનો સંચારયુગનો આરંભ કર્યા. હર્ટઝ અને ભારતીય વૈજ્ઞાનિક 
જગદીશચંદ્ર બોઝ દ્વારા વિકસિત વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનો તેમાં પ્રયોગ થયેલો. ઈ.સ. 1920-1930માં રેડિયો, 
અને ટેલિવિઝનની શોધે સમગ્ર જનસમુદાયને સંચારમાધ્યમો સાથે જોડી દીધું. ઈ.સ. 1962માં પહેલી વખત 
લાઇવ ટેલિવિઝન કાર્યક્રમો અંતરિક્ષમાં સ્થાપિત કૃત્રિમ ઉપગ્રહો દ્વારા દેખાડવા શરૂ થયા ત્યારે વિશ્વ જાણે કે. 
માણસના ફ્રોઈગરૂમમાં પહોંચી ગયું. 20મી સદીના અંતિમ દશકાઓમાં સેલ્યુલર કોન અને કમ્પ્યૂટર દ્વારા 
મહત્તમ કાંતિ થઈ, આજે કમ્ખૂટર અને સેલકોન જીવનનું અભિન્ન અંગ બની ચૂક્યાં છે. એસ.એમ.એસ., ઈ- 
મેલ, ટ્વિટર અને અન્ય એપ્સ જીવનનાં ઘટકતત્ત્વો બન્યાં છે. 
જીવનવિજ્ઞાનમાં આવેલાં પરિવર્તનો 


ઈસ. 1897માં જર્મન રસાયણવિજ્ઞાની બુચરે જૈવિક વિજ્ઞાનની શોષ કરી. પરિણામે વિષાલુ, જીવાણુ જેવા 

જીવો વિષે સંશોધનો શરૂ થયાં જીવાલુ અને વિષાણુ કઈ રીતે મનુષ્ય, જાનવર અને વનસ્પતિમાં રોગ ઉત્પન્ન 

કરૈ છે તેની જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ. આ વિજ્ઞાનના વિકાસને કારણે કમળો, પોલિયો, શીતળા, શરદી જેવી 
144 


ઉકતામ, પેસ 12 


બીમારીઓ પાછળ રહેલા વાઇરસ અને વિષાલુનું શાન પ્રાપ્ત થું તેથી તેની દવાઓ શોધવાની શરૂઆત થઈ, 
20મી સદીના પૂર્વાર્ધમાં જૈવ રસાયણ- વિજ્ઞાનમાં મહત્તપૂર્ણ 
શોધખોળો થઈ. વિટામિન, જૈવિક બાબતો કઈ રીતે કામ કરે છે 
તેના માટે જીન શબ્દ પ્રચલિત ષયો. ઈસ્યુલિન અને 
પેનિસિલીનની શોધ થઈ, બે વિશ્વયુદ્ધો વચ્ચે સલ્ફા અને 
એન્ટિબાયોટિક શોધાઈ. પરિણામે મૃત્યુદરમાં ખાસ્સો થટાડો થયો. 
20 મી સદીના ઉત્તરાર્ષમાં જીનેટિક સાયન્સ પર વિશ્વકકષાનાં 
સંશોધનો થયાં. માઈક્રોસ્કોપ અને એક્સરે વિજ્ઞાને તેમાં કાંતિ. 
આરી. અહ્ટ્રા સોનોગ્રાકી, કાર્ડિયોગ્રામ અને ઈકો કાર્ડિયોગ્રામ 
દ્વારા શારીરિક રચનાઓ અને શરીરમાં રહેલા રોગો વિશે શાન વધ્યું. ડી.એન.એ., આર.એન.એ.ની શોધ 
થવાથી મૂળભૂત જૈવ બાબતો સમજવામાં મદદ મળી. જીનેટીક કોડનું અધ્યયન શરૂ થયું અને તેને કારણે 
જન્મનાર બાળકને રોગમુક્ત કરવામાં સફળતા મળી. ક્રીક અને વોટસન જેવા વૈજ્ઞાનિકોએ ડી.એન.એ. પર 
સંશોધન કર્યું, ભારતના મહાન વૈજ્ઞાનિક હરગોવિંદ ખુરાના અને તેમના સાથી વૈજ્ઞાનિકોએ ઈ.સ. 1970માં 
ડી.એન.એ.નું વિશ્લેષણ કર્યું અને કોહેન અને બોયેર જેવા વૈજ્ઞાનિકોએ જીનેટીક એન્જિનિયરિંગની સ્થાપના 
કરી, એન્ઝાઇમ્સની શોધ થવાથી માનવશરીરમાં ખૂટતાં તત્વો પર કામ થથું. ઈ.સ. 1980ના દશકમાં એઈડ્સ 
વાઈરસ ઉપર સંશોધન થયું અને ઈ.સ. 1990માં કૅન્સરના જીનેટિકલ કારણો શોધવામાં સફળતા મળી. અનેક 
પ્રકારનાં લેબોરેટરી પરીક્ષણોને કારણે અસ્તિત્વમાં આવ્યાં. જીનેટીક એન્જિનિવરિંગ 20 મી સદીની સૌથી મહાન 
શોધ છે. જેણે માનવજીવન અને સ્વાસ્થ્યને સશકત બનાવવાના મહત્તપૂર્ણ માધ્યમ તરીકે કાર્ય કર્ું છે. 
ઈન્ફર્મેશન ટેકનોલૉજી 

માહિતી પ્રાદ્યોગિકી ખાસ કરીને તેના સંગ્રહ, ભંડાર, સંશોધન અને આવાગહન પર રચાયેલું વિજ્ઞાન છે. 
તે સંદેશા અને કમ્પ્યૂટર ટેક્તોલોજી સાથે સંકળાયેલ છે. આ ટેક્નોલોજીને પરિજ્રામે મિની અને માઈકો 
કમ્પ્યૂટરનું નિર્માણ થયું છે. ટેલેક્સ, કૅક્સ, કૃત્રિમ ઉપગ્રહો અને ઓપ્ટિકલ ફાઈબર આ કાંતિને તીવ્ર ગતિ 
આપે છે. પરિણામે દુનિયાના કોઈપણ ખૂણે થોડી સેકન્ડમાં સુચનાનું નિર્વાહન થઈ શકે છે. અમેરિકામાં 
સૌપ્રથમ ઇવેક્ટ્રોનિક ડિજિટલ કમ્યૂટરની શરૂઆત (ઈ.સ. 1946) થઈ, કમ્ખૂટર કાંતિ એ 20 મી સદીની 
સંચારવ્યવસ્થામાં સૌથી મહત્તમ બાબત છે. તે મનુષ્યની જીવનશૈલી અને ફિલસૂકીમાં આગળ વધી રહી છે. 
મોટાભાગની કાર્યવાહીમાં ટૅક્તોલૉજીએ કાગળનું સ્થાન ઝૂંટવી લીધું છે. તેના વ્યાપક પ્રયોગથી બેંકિંગ, સ્વાસ્થય, 
પરિવહન, કલા વગેરેમાં વિકાસ થયો છે, મોસમની ભવિષ્યવાણી કરવામાં પણ તે ઉપયોગી સાબિત થઈ છે. 
સમકાલીન વિશ્વમાં સાહિત્ય, કલા અને સંદેશાવ્યવહારમાં આવેલી કાંતિનો પ્રભાવ 

સમકાલીન વિશ્વમાં છેલ્લી સદીઓ કરતાં વ્યાપક પરિવર્તનો સાહિત્ય, કલા અને સંદેશાવ્યવહારમાં આવેલી 
કાંતિના પ્રભાવને કારણે જોવા મળે છે. પ્રાચીન કાળે અને મધ્યયુગમાં બૌદ્ધિક અભિવ્યક્તિ મોટેભાગે 
રાજદરબારો કે ઉચ્થ વર્ગ પૂરતી મર્યાદિત હતી અથવા તો ચર્ચ અને મંદિર પૂરતી સીમિત ઘતી. તે સિવાય 
મોટાભાગના લોકો પોતાના સામાજિક ધાર્મિક જીવનની અભિવ્યક્તિ સામાન્ય સ્વરૂપમાં જ કરતા જેને આપશે 
લોકકલા કહીએ છીએ. સાહિત્ય પણ મોટેભાગે પરંપરાગત અને લોકકલાના માધ્યમ તરીકે ચાલતું રહ્યું હતું. 
કલાનું પણ તેમજ હતું. 20 મી સદીમાં પ્રિન્ટ મીડિયા અને ઇલેકટ્રોનિક મીડિયાનો વિકાસ ધવાને કારણે 
સાહિત્ય અને કલામાં પણ આમૂલ પરિવર્તન આવ્યું. સાહિત્યનાં તમામ સ્વરૂપો હવે સામાન્ય લોકો સુધી પહોંચે 
છે. ટેલિવિઝન અને ઇન્ટરનેટને કારલે તે વિશ્વના ખૂછો ખૂણે સુધી માનવચેતનાને પ્રસરે છે. રેડકિલ્ડ કહે છે 
તેમ કલા અને શિલ્યના સ્વરૂપમાં અભિવ્યક્તિ પારંપરિક બૌદનું સંગઠિત સ્વરૂપ છે. જે પરંપરા અનુસાર કોઈ 

145 


જીવન [વૈજ્ઞાન શાંધ 


શિકન અને ટેલતોલોજન લીધે શમાજ અને સંઅિયાં આવેલાં પરનો 


માનવસમૂહને પારિભાષિત કરે છે. પરંતુ વૈશ્વિકીકરણના સમયમાં મેથ્યુ આર્નોલ્ડ કહે છે તેમ વિશ્વમાં જે કંઈ 
સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન છે તેનાથી સંસ્કૃતિ આપલને પરિચિત બનાવે છે. લોકો જાણે કે એકસાથે અનેક સંસ્કૃતિના 
53૪ વાહક બન્યા છે. અમેરિકા જેવાં રાષ્ટ્રો જ્યાં 
મલ્ટિનેશન કલ્યર વિકસ્યું છે. વૈશ્વિકીકરણની, 
આ ઘટનાએ સમગ્ર વિશ્વની સંસ્કૃતિને 
પ્રભાવિત કરી છે. દુનિયાભરની સંસ્કૃતિઓ 
વચ્ચે સમાનતા ઊભી કરી છે. ઘણીવાર તેને 
નવસંસ્થાનવાદ પણ કહેવામાં આવે છે. હવે 
સંસ્કૃતિ આર્થિક પ્રભુત્વની નવી વિચારધારા 
લઈને આવે છે. 19મી સદી જેમ 
સાષ્રાજ્યવાદની સદી હતી તેમ 20મી સદીમાં 
સાંસ્કૃતિક સામ્રાજયવાદ શબ્દ અસ્તિત્વમાં 
આવ્યો છે. નવીનતમ સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રોએ જોકે 
વિશ્વ્યવસ્થાને પડકારી છે, સમકાલીન 
ઇતિહાસમાં આવી અનેક બાબતો દેખાય છે. 
નવીન આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થિક વ્યવસ્થાની 
સ્થાપના (ઈ.સ. 1974) સંઘુકત રાષ્ટ્રોએ કરી. 
આ ઘોષણા 20મી સદીના યુગાંતરકારી ગણાય 
છે, આંતરરાષ્ટ્રીય આર્થિક સંબંધોને નવી જ 
વ્યવસ્થામાં સાંકળવામાં આવ્યા છે જેને 
આપણે ગ્લોબલ વિલેઝ કહીએ છીએ. ફિલ્મ, 
ઉત્સવો, રમત-ગમતને આખા વિશ્વમાં પ્રસારણ મળે છે તેથી એક વિચાર સમગ્ર વિશ્વમાં કરી વળે છે. મહાત્મા 
ગાંધી, માર્ટિન લ્યુથર કિંગ, નેલ્સન મંડેલા, મધર ટેરેસા જેવા મહામાનવો સમગ્ર વિશ્વમાં પૂજનીય બને છે. 
તેઓનો માનવતાવાદ વિશ્વભરમાં આ જ કારલે પ્રસર્યો છે. 
સમૂહ માધ્યમો-મુદ્રિત અને વીજાણુ માધ્યમ 
સિનેમા, ટેલિવિઝન, રેડિયો અને સમાચારપત્ર જેવાં સમૂહમાધ્યમોનો વિકાસ માનવજીવનની તમામ 
બાબતોમાં મહત્વપૂર્ણ ઉપલખ્ધિ છે. 19 મા સૈકાના અંતિમ વર્ષોમાં (ઈ.સ. 1895) જન્મેલું સિનેમા આજે તો 
વિશ્વભરના લોકો માટે મનોરંજનનું મહત્ત્વપૂર્ણ માધ્યમ છે. ભારતમાં (ઈ.સ. 1813) દાદાસાહેબ કાળકેએ રાજા 
હરિશ્ચંદ્ર ફિલ્મ બનાવી ભારતીય ફિલ્મનો ઘુગ શરૂ કર્યો. ધુરોપ અને અમેરિકામાં 20મી સદીની શરૂઆતમાં 
મોટા પાયે ફિલ્મઉધોગ શરૂ થઈ ગયેલો. આજે તો લગભગ વિશ્વની તમામ ભાષાઓમાં ફિલ્મો બને છે. નૃત્ય 
અને નાટકની જેમ જ સિનેમા કલાનું સ્વરૂપ પામ્યું છે, જોકે મુદ્રિત અને વીજાલુ માધ્યમની ટેક્નોલોજીને 
કારણે સિનેમાનો જન્મ થયો હતો. પ્રથમ વિશ્વયુદના સમયે ફ્રાન્સ ફિલ્મઉધોગમાં મોખરે હતું. પછીથી 
વિશ્વભરમાં ફિલ્મઉલ્યોગ વિકસ્યો. ચાર્લી ચૅપ્લિન, સર્ગ આઇસ્ટાઇન, આકરા કુરોસાવા, સત્યજીત રે, આલ્ફૅડ 
હીચકોક અને સ્ટીફન સ્પીલબર્ગ દુનિયાભરના લોકોને સિનેમાનું વેલું લગાડ્યું છે.. 
[દેશા અને વાહનવ્યવહારના મહત્તપૂર્ણ વિકાસની સાથે સાથે સમાચારપત્ર કે અખબારે સામાન્ય લોકો 
વચ્ચે પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. ટીવી અને રેડિયો આવ્યા બાદ પશ તેનું આકર્ષશ ઓછું થયું નથી. 
દુનિયાભરમાં દૈનિક સમાચારપત્ર જુદા જુદા સ્વરૂપે નીકળે છે. ભારતમાં રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેશિક કક્ષાએ હજારો 
વર્તમાનપત્રો છપાય છે. 


₹5.1..3; - સેટલાઇટ લોન્ચિંગ 


146. 
(કામ, પેસ 12 


કોઈપણ રાષ્ટ્રની રાજકીય, આર્થિક કે સામાજિક સ્થિતિનું ચિત્રણ કરવામાં મુદ્રિત માધ્યમનું ખૂબ મહત્વ છે. તે 
જનમતને પ્રભાવિત કરે છે. પીળા પત્રકારત્વનો ભોગ બનીને અનેક સરકારો તૂટી પડી છે. અમેરિકાનું વોટર ગેટ 
કાંડ કે ભારતના બોકોર્સકાંડ તેનું મહત્ત્વપૂર્ણ ઉદાહરણ છે. અમેરિકામાં એસોસિએટેડ પ્રેસ, બ્રિટનમાં રોઈટર્સ, 
કાન્સમાં એજેન્સ સમાચાર એજન્સી કામ કરે છે. ભારતમાં યુનાઈટેડ ન્યૂઝ ઓક ઇન્ડિયા અને પ્રેસ ટ્રસ્ટ ઓક 
ઇન્ડિયા સરકારી સમાચાર સંસ્થાઓ છે. સાક્ષરતા વધવાની સાથે સાથે પત્રકારત્વનો વિકાસ પશ થતો રહ્યો છે. 
સમાચારપત્રોમાં કોટાઓનો પણ એક વિસ્તૃત વિભાગ જોવા મળે છે. એટલું જ નહીં વિજ્ઞાપન કે જાહેરાતનો 
વિકાસ તેની સાથે સંકળાયેલો છે. ઈ.સ. 1920માં રેડિયો લોકોના સંચારનું એક મહત્તપૂર્ણ માધ્યમ બની ચૂક્યું છે. 
બીબીસી અને વોઈસ ઓક અમેરિકા દુનિયાભરમાં ખ્યાતિ પામ્યાં હતાં. ભારતમાં આકાશવાશી બહુ જ લોકપ્રેથ છે. 
એટલું જ નહીં 20 મી સદીના છેલ્લા ઘશકામાં એફએમ ચેનલો ખૂબ લોકપ્રિવ બની છે. 

ટેલિવિઝન એ જનસંચાર માધ્યમમાં કાંતિનો પ્રારંભ (ઈ.સ. 1936) તેનું સર્વપ્રથમ પ્રસારણ થયું. આજે 
દુનિયાભરના લોકો ટેલિવિઝનથી જોડાયેલા છે. ઉપગ્રહ, ટેક્નોલોજીના વિકાસને કારે તેમાં વ્યાપક પરિવર્તનો 
આવ્યાં છે, સમાચાર અને સામાજિક બાબતોની જાગૃતિ તેને કારે આવી છે. કેબલ નેટવર્ક તેમાં પણ કાંતિ 
લાવી દીધી છે. અનેક ચેનલો જોવાની સગવડતા તેના કારણે વધી છે. સી.એન.એન., એશિયન એજ, 
[િસ્કવરી, નેશનલ જિયોગ્રાકી અને સ્ટાર જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય ચેનલો કરોડો દર્શકોનું મનોરંજન કરે છે. ભારતમાં 
ઈ.સ. 1980માં દૂરદર્શનની સરકારી સંસ્થા તરીકે સ્થાપના થઈ. 
વર્તમાનપત્રો તથા સોશિયલ મીડિયાનો સમાજ અને સંસ્કૃતિ ઉપર પ્રભાવ 

સમાજ અને સંસ્કૃતિ ઉપર વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના આ આવિષ્કારે સૌથી વધારે અસર કરી છે. એક, 
તરક તેશે કલા, સંસ્કૃતિ અને સાહિત્યનો પ્રચાર-પ્રસાર કર્યો છે તો બીજી બાજુ વિશ્વશાંતિ માટે ખતરો પણ 
ઊભો કર્યો છે. લોકોનું જીવનધોરણ સુધર્યું છે તો મતિબ્રંશ કરવામાં પણ તેનો કાળો રહ્યો છે. આજે 
વર્તમાનપત્ર અને સોશિયલ મીડિયા નાની અમથી ઘટનાને બહુ જ મોટું સ્વરૂપ આપી વિવાદ ઊભો કરે છે. 
પોતાના ટી.આર.પી. વધારવા ગમે તે હદે જતું મીડિયા લોકોની ભાવનાઓ સાથૅ રમત રમે છે. સમાજ એક 
તરફ તેનાથી શિક્ષિત થાય છે તો બીજી બાજુ શાંતિ અને સહઅસ્તિત્વ જેવી ભાવનાશીલ બાબતોમાં મીડિયા 
દ્વારા દોરવાઈને એકબીજાના વિરોધી બને છે. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ અને બીજા વિશ્વયુદ્માં જર્મન અને ઇટાલિયન 
મીડિયાએ તથા ફેંચ મીડિયાએ આ જ પ્રકારનું કાર્ય કરેલું. ભારતીય મીડિયા ભારતના લોકોના પાયાના પ્રશ્નો 
ઉપર પ્રકાશ પાથરવાને બદલે રાજકીય ચર્ચાઓમાં રચ્યા-પઆઆ રહે છે. હકીકતમાં મીડિયા સંચારવ્યવસ્થાનું 
સશક્ત માધ્ષમ છે પરંતુ અસત્ય લોકોની વૃત્તિને કારશે તે ખાસ્સું બદનામ ઘથું છે. 


સ્વાધ્યાય 


1. આવેલા પ્રશ્નોના વિસ્તૃત જવાબો આપો : 
(1) સમકાલીન વિશ્વમાં વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં આવેલાં મુખ્ય પરિવર્તનો સમજાવો. 
(2) શક્તિના વિભિન્ન સોતોની માહિતી આપો. 
(ઉ) વર્તમાનપત્રો અને સોશિયલ મીડિયાનો સમાજ પર કેવો પ્રભાવ પડ્યો છે ? 
(4) ઈન્ફોર્મેશન ટેક્નોલૉજીએ વિશ્વને એક ગામડું બનાવી દીધું છે. ચર્ચા કરો.. 
(5) જૈવ વિશઞાનમાં થવેલાં સંશોધનો સમજાવો. 
2. આપેલ પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો : 
(1) એન્ટિભાયોટિક દવાઓથી માનવસમાજને શું કાયદો થયો ? 
(2) વર્તમાનપત્રોનું સામાજિક મહત્વ સ્પષ્ટ કરો. 
147 


શકન અને ડેસતોલોજને લધ ઘષાજ અને સકતિયા આવેલાં 


(3) ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન વધારનાર પરિબળો સમજાવો. 
(4) ટેલિવિઝન અને રેડિયોનું સંદશાવ્યવહારમાં સ્થાન સ્પષ્ટ કરો. 
(5) 20 મી સદીના વાહનવ્યવહારની રૂપરેખા આપો. 


3. આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી ઉત્તર આપો : 
(1) પ્રથમ સોલરસેલ કયારે તૈયાર થયો ? 
(અ) 1945 (બ) 1946 (ક) 1947 (9) 1943 
(2) વૈજ્ઞાનિક કથાઓ સથે સંકળાયેલ મહાન સાહિત્યકાર કોશ છે ? 
(અ) વર્ડઝવર્થ (ક) કાર્લ માર્કસ (8) જૂલવર્ન (8) ર8્ક્ન 
(3) જૈવિક વિજ્ઞાનની શોધ કરનાર વૈઞાનિક કોણ છે ? 
(અ) બૂચર (બ) બિયોવન (ક) લેનિન (8) રૂથરફોર્ડ 
(4) ટૅલિફોનની શોધ ક્યારે થઈ ? 
(અ) 1875 (બ) 1876 (ક) 1877 (5) 1888 
(5) ડી.એન.એ. પર સંશોધન કરનાર ભારતીય વિશાની કોણ ? 
(અ) અમર્ત્ય સેન (બ) હરગોવિંદ ખુરાના 
(ક) રાધાક્રિષન (5) એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામ 
ક ૦ ૦ 
148 


(તામ, પેસ 12 


